3 1761  09029995  9 


Presented  to  the 
LIBRARIES  ofthe 
UNIVERSITY  OF  TORONTO 

by 

Eirikur  and  Unnur  Dora 
Hagan 


BÓKASAFN  „LÖGBERGS“. 


PHROSO. 

S Æ G A. 

EFTIR 

ANTHONY  HOPE. 


WINNIPEG,  MAN. 

PEENTSMIÐJA  LÖGBEBGS. 

1899. 


PHROSO. 

SKÁLDSAGA 

EFTIR 

ANTHONY  HOPE. 


I.  KAPÍTULI. 

LANGT  NAFN,  SEiI  ANDAR  A poulos . 

Quot  homines  tot  sententiœ:  sé-hver  maður  h^fa  r 
sína  ílöngun.  Mín  ilöngun  var  í eyju.  Töfraljóma 
æskunnar  sló  ef  til  vill  enn  á sjógirta  kletta  í huga 
mínum,  og  „einmanaleg  álfa-löndu  drógu  mig  máske 
að  sér  ennpá;  ég  fann  máske  til  pess,  að  f>að  var  of 
fult  í London,  enn  fyllra  í Skotlands-hálendi,  og 
að  f>að  voru  óf>olandi  prengsli  í fjallahéruðum 
Svisslands.  I>að  er  hregft  að  kaupa  sér  lagsmenn 
fyrir  peninga,  og  maður  getur  einnig  keypt  sér  ein- 
veru.  X>etta  síðarnefnda  heimtaði  ég  nú  af  peim 
takmarkaða  auð,  sem  hafði  fallið  mér  í skaut  við 
dauða  veslingsins  hans  Tómasar  frænda  míns.  Aliir 
voru  svo  góðgjarnir  að  ímynda  sér,  að  ég  hefði  fagn- 
að  yfir  dauða  Tómasar,  pótt  sannleikurinn  væri  sát 


4 


að  óg  syrgði  hann  sérlega  mikið  og  að  vonin  um  að 
eignast  eyju  var  mér  engin  huggun  í missi  hans. 
Vinir  mínir  skildu  pessa  löngun  mína,  að  eignast 
eyju,  jafn  lítið  og  peir  botnuðu  í tilfinningum  mínum 
viðvíkjandi  veslings  Tómasi.  Beatrice  var  mjög  á 
kveðin  þegar  hún  lysti  yfir  því,  að  „hræðilegur  eyj- 
ar-skekillu  hefði  ekkert  töfra-afl  fyrir  sig,  og  að  hún 
skyldi  aldrei  stíga  fæti  sínum  á eyna  mína.  Þessi 
yfirl/sing  var  nokkur  skapraun  fyrir  mig,  pví  ég 
hafði  hugsað  mór  að  eyða  hveitibrauðsdögum  mínum 
á eynni  með  henni  Beatrice  minni;  en  líf  manns  er 
ekki  eintómir  hveitibrauðsdagar,  svo  óg  ásetti  mér- 
að  fá  eyna  engu  að  síður.  Þar  að  auki  var  ákveðið, 
að  pað  liði  heilt  ár  áður  en  við  giftum  okkur.  Mrs. 
Kennett  Hipgrave  hafði  heimtað  þessa  bið,  til  pess 
að  við  fengjum  nægan  tíma  til  að  skoða  hugi  okkar 
og  hjörtu.  Og,  án  pess  að  gera  Mrsl  Hipgrave  nokk- 
urn  órótt,  er  mór  óhætt  að  segja,  að  hún  bar  að  miklu 
leyti  ábyrgðina  af  trúlofun  okkar  Beatrice — Mrg. 
Hipgrave  hólt  þessu  fram  sjálf  og  var  talsvert  upp 
með  sér  af  hlutdeild  sinni  í málinu — svo  ég  áleit  að 
hún  hefði  rétt  til  að  láta  til  sín  heyra  um  hvenær 
við  skyldum  giftast.  Þessi  bið  gaf  mér  par  að  auki 
einmitt  tíma  til  að  ferðast  til  eyjarinnaj  og  koma  öll- 
um  málefnum  í sambandi  við  hana  í lag. 

Því  ég  hafði  keypt  mér  eyju.  Hún  kostaði  mig 
sjö  púsund  fimm  hundruð  og  fimmtíu  pund  sterling 
— pað  var  nú  fremur  hátt  verð,  en  ég  gat  ekki  verið 
að  prútta  við  gamla  lávarðinn  um  pað  - — og  skyldi 


5 


helmingurinn  borgast  til  bankara  lávarðarins  í Lon- 
don,  en  hinn  helmingurinn  skyldi  borgast  hon- 
um  sjálfum  í Neopalia  (svo  hét  éyjan)  pegar  hann 
afhenti  mér  eyna.  Tyrkneska  stjórnin  hafði  sam- 
pykt  söluna,  og  ég  hafði  undirgengist  að  borga  henni 
eítt  hundrað  pund  steriing  í skatt  af  eynni  árlega. 
En  svo  fékk  ég  aftur  á móti  leyfi  til  að  leggja  jafn- 
háan  skatt  á eyjarbáana. 

„Sannleikurinn  er  sá,  kæri  Wheatley  lávarður,“ 
sagði  Mason  gamli  lögfræðingur  við  mig,  pegar  ég 
kom  til  að  finna  hann  í Linpoln’s  Inn  Fields,  „alt 
saman  er  nú  klappað  og  klárt  viðvíkjandi  eynni. 
Ég  samgleðst  vður,  að  J>ér  hafið  fengið  einmitt  pað 
sem  pér  girntust.  Eyja  yðar  er  meira  en  eitt  hundr- 
að  mílur  frá  næsta  landi  — Rhodes  — eins  og  þér 
sjáið“.  (Hann  fletti  landabréfi  sundur  og  lagði  á 
borðið  fyrir  framan  mig).  „Eyjan  yðar  er  langt  úr 
leið  gufuskipanna;  Austrian-Lloyds-línan  til  Alex- 
andria  fer  langt  fyrir  suðvestan  eyna.  Hún  er  jafn 
langt  frá  öllum  hafsbotns-telegrafpráðum;  parna  til 
suðvesturs  'er  næsti  práðurinn,  sá,  sem  liggur  milli 
Alexandria  og  Candia.  t>ér  verðið  að  sækja  póstinn 
yðar  sjálfur.“ 

„Mér  dettur  ekki  í hug  að  gera  neitt  pvílíkt“, 
svaraði  ég  önuglega. 

„t>á  fáið  pér  ekki  bréf  yðar  og  blöð  nema  á 
priggja  mánaða  fresti“,  sagði  Mason.  „Neopalia  er 
ákaflega  óslétt  og  svipmikil  eyja.  Hún  er  níu  mílur 
á lengd  og  fimm  mílur  á breidd;  J>að  vex  á henni 


6 

bómull,  vínþrúgur,  olíuviður  og  maís.  íbúarnir  eru 
einfaldir,  en  mjög  hjartagóðir.44 

„Og  f>eir  eru  einungis  þrjú  hundruð  og  sjötíu 
talsins  í altu,  sagði  ég.  „Ég  er  sannfærður  um,  að 
mér  muni  vegna  mjög  vel  á eynni“. 

„Ég  efast  ekki  um  f>að“,  sagði  Mason.  „En, 
eftir  á að  hyggja,  verið  vingjarnlegur  við  gamla  lá- 
varðinn.  Honum  fellur  hræðilega  illa  að  hann  varð 
að  selja  eyna.  Hann  segir  meðal  annars  í bréfi  til 
mín:  ,Ég  tek  ekkert  í veröldinni  fram  yfir  kæru 

eyjuna  mína  nema  sóma  sonar  míns4.  Sonur  hans  er 
vondur  náungi,  segi  ég  yður,  já,  vissulega  er  hann 
mjög  vondur  náungi“. 

„Hann  strauk  burt  frá  miklu  af  óborguðum 
skuldum,  eða  er  ekki  svo?“  sagði  ég. 

„Já,  frá  spilaskuldum“,  svaraði  Mason.  „Hann 
eyddi  tíma  sínum  í slarki  í París  og  London,  ásamt 
Constantine  frænda  sínum, — manni,  sem  er  pannig 
félagi  að  hann  bætir  engan,  ef  almanna-rómur  1/gur 
ekki.  Og  peningarnir,  sem  pér  borgið  fyrir  eyna, 
eiga  að  vera  til  að  borga  skuldir  hans,  eins  og  pér 
getið  skilið<c. 

„Veslings  karlinn“,  sagði  ég,  f>ví  ég  vorkendi 
honum  að  missa  eyna  sína. 

„I>arna  er  húsið,  eins  og  f>ér  sjáiðcc,  sagði  Mason, 
benti  á landabréfið  og  skeytti  ekki  framar  um  sorgir 
hins  fyrverandi  eiganda  eyjarinnar  Neopalia — , „f>að 
er  hérum  bil  á miðri  eynni  og  er  um  tvö  púsund  fet 
fyrir  ofan  hafflöt.  Ég  er  hræddur  um,  að  pað  sé 


7 


gamall  og  geggjaður  hjallur,  sem  gleypir  í sig  mikið 
af  peningum  án  pess  að  pað  batni  til  muna  við  inn- 
tökuna.  Að  bæta  pað  svo  mikið,  að  pað  yrði  hæfi- 
iegur  bústaður  fyrir  hina  tilvonandi  lafði  Wheatley, 
mundi  kosta — “ 

„Hin  tilvonandi  lafði  Wheatley  segir,  að  hún 
fari  ekki  pangað  með  neinu  mótiu,  greip  ég  fram 
1 fyrir  Mason. 

„En,  kæri  lávarður  minn,u  hrópaði  Mason  stein- 
hissa,  „ef  hún  vill  ekki — u 

„Hún  vill  ekki,  og  pað  bindur  enda  á pað  mál, 
Mr.  Masonu,  sagði  ég.  „Jæja,  verið  pér  sælir.  Ejj- 
an  verður  afhent  mér  að  mánuði  liðnum?u 

„Já,  að  mánuði  liðnum  upp  á dag — hinn  7.  maíu, 
svaraði  Mason. 

„Gott  og  vel;  ég  verð  par  til  taks  að  veita  henni 
móttökuu,  sagði  ég. 

Þegar  ég  var  pannig  sloppinn  burt  af  skrifstofu 
lögfræðingsins,  fór  ég  tafarlaust  til  húss  systur  minn- 
ar  við  Cavendish-torg.  I>að  var  heimboð  hjá  henni, 
og  bróðurskyldan  heimtaði  að  ég  væri  par  viðstadd- 
ur.  Ég  var  svo  heppinn  að  fá  umbun  fyrir  pessa 
dygð  mína  (og  ef  pað  er  ekki  hepni  í pessari  rugl- 
ings-troðnings  veröldu,  pá  veit  ég  ekki  hvað  hepni 
er):  tyrkneski  sendiherrann  kom  sem  sé  í heimboðið, 
og  rétt  strax  kom  James  og  gerði  mig  honum  kunn- 
ugfci.  Mági  mínum,  James  Cardew,  er  ætíð  umhug- 
að  um,  að  ég  kynnist  hinni  réttu  tegund  af  fólki. 
Tyrkneski  jarlinn  tók  mér  mjög  vingjarnlega. 


„Þér  eruð  kaupandiun  að  Keopalia,  eða  er  ekki 
svo?u  spurði  hann  eftir  að  við  höfðum  talað  saman 
litla  stund.  „Það  mál  var  lagt  f jrir  mig  sem  em- 
bættismannu. 

„Ég  er  yður  pakklátur  fyrir,  hvað  pér  sampykt- 
uð  söluna  fljóttu,  sagði  ég. 

„Ó,  pað  er  ekki  þ/ðingarmikið  mál  hvað  stjórn- 
ina  snertiru,  svaraði  sendiherrann.  „En  satt  að  segja 
er  salan  hagur  fyrir  oss,  pví  pessi  litli  skattur  af 
eynni  verður  óhultari.  Jæja,  ég  óska  og  vona,  að 
yður  gangi  vel  að  setja  yður  á laggirnar  par.u 

„ó,  ég  er  ekki  hræddur  um  að  það  gangi  neitt 
ógreiðlegau,  svaraði  óg.  „Ég  pekki  gríska  fólkið 
mjög  vel,  pví  ég  hef  verið  mikið  á meðal  pess,  og  ég 
tala  auðvitað  tungu  pess,  par  eð  ég  var  í Moreo  og 
nokkrum  grísku  eyjunum  í tvö  ár  að  leita  að  forn- 
gripumu. 

Jarlinn  strauk  skegg  sitt,  og  sagði  síðan  stilli - 
lega: 

„í  síöasta  skifti  sem  eigandi  Neopalia  — hann 
hét  Stefanopoulos  og  var  ættfaðir  pess  er  seldi  yður 
— reyndi  að  selja  hana,  pá  drápu  eyjarskeggjar  hann 
og  settu  kaupandann  — hann  var  franskur,  Baron  d’ 
Ezonville  — í áralausan  smábát,  sem  peir  hrundu  út 
á sjó,  allsnakinn,  að  undantekinni  skyrtunniu. 

„Hamingjan  góða!u  hrópaði  ég.  „Skeði  þetta 
nýlega?u 

„Nei;  pað  eru  tvö  hundruð  ár  síðanu,  svaraði 
hann.  „En  fólkið  í þeim  parti  veraldarinnar  er  aft- 


9 


urhalda-fólk,  eins  og  f>ér  skiljið“.  Og  svo  brosti 
hans  tign. 

„íbúum  eyjarinnar  var  lýat  fyrir  mér  sem  góð- 
hjörtu8u  fólki“,  sag8i  ég;  „auBvitað  einföldu,  en 
gó8hjörtu8u“. 

„íbúarnir  ímynda  sér  að  peir  eigi  eyna“,  sagði 
hann,  „og  að  l&varður  hennar  eigi  ekki  með  að  selja 
hana.  I>eir  kunna  að  vera  góðhjartaðir,  Wheatley, 
lávarður,  en  f>eir  hanga  í réttindum  sínum.“ 

„En  peir  geta  ekki  haft  nokkur  réttindi4*,  sagði 
ég  mótmælandi. 

„Alls  engin“,  svaraði  hann.  „En  menn  hanga 
aldrei  eins  mikið  í réttindum  sínum  eins  og  f>egar 
f>eir  hafa  engin  í raun  og  veru.  En,  hvað  sem  f>ví 
líður,  autres  temps , autres  mæurs\  ég  býst  ekki  við  að 
í f>ér  lendið  í neinum  pessháttar  vandræðum.  Ég 

vona  það  vissulega,  kæri  lávarður  minn.“ 

„Stjórnin,  sem  pér  eruð  fulltrúi  fyrir,  sér  auð- 
vitað  um  það“,  sagði  ég. 

Hans  tign  horfði  á mig  í nokkur  augnablik;  og 
f>ótt  hann  væri  að  eðlisfari  alvarlegur  maður,  f>á  hló 
hann  lágan,  kímnislegan  hlátur  og  virti  mig  aftur 
fyrir  sér  f>annig,  að  f>að  var  auðsóð,  að  honum  var 
skemt 

l „Ó,  auðvitað,  |>ór  getið  reitt  yður  á f>að,  Wheat- 

ley  lávarður“,  sagði  hann  síöan. 

„I>etta  er  stjórnkænskuleg  fullvissan,  yðar 
tignT“  leyfði  ég  mér  að  segja  brosandi. 

„Hún  er  óembættisleg“,  sagði  hann,  „en  hún  ex 


10 


©ins  bindandi  eins  og  p>6  hún  væri  embættisleg. 
Landstjórinn  1 f>eim  hluta  tyrkneska  keisaradæmisins 
er  duglegur  maður  — já,  alveg  vafalaust  duglegur 
maður.u 

Eina  afleiðingin  af  pessu  samtali  var  sú,  að  f>eg- 
ar  ég  var  að  kaupa  veiðibissur  mínar  í St.  James’- 
stræti  daginn  eftir,  pá  keypti  ég  um  leið  fjórar  góð- 
ar  marghleypings-skambissur.  Ég  áleit  að  pað 
væri  betra  að  vera  við  öllu  búinn,  og  pó  ég  gerði 
ekki  mikið  úr  peim  ofbeldisverkum  liðinna  tíma,  sem 
sendiherrann  hafði  sagt  mér  frá,  f>á  ímyndaði  ég  mér 
að  lögreglustjörnin  á eynni  væri  ekki  mjög  rögg- 
samleg.  Satt  að  segja  áleit  ég  hyggilegt,  að  vera 
búinn  við  hvaða  vandræðum  sem  kynnu  að  rísa  af 
hinum  gamaldags  skoðunum  íbúanna  í Neopalia.  En 
i hjarta  mínu  ásetti  ég  mér  að  verða  mjög  vinsæll 
hjá  þeim.  I>ví  ég  hafði  fastráðið  við  mig  að  borga 
allan  skattinn  úr  mínum  eigin  vasa,  og  að  nema  úr 
giidi  í Neopalia  hina  einu  stofnun,  sem  ekki  virðist 
vera  í neinni  hættu  að  verða  upphafin  hér,  nefnilega 
tollheimtuna.  Ég  ímyndaði  mér,  að  pegar  íbúunum 
yrði  þetta  áform  milt  ljóst,  f>á  mundu  f>eir  varla 
verða  svo  skams^nir  að  hrinda  mér  á flot  í tómri 
skyrtunni,  eins  og  ég  væri  annar  barón  d’Ezonville, 
eða  svo  ranglátir  að  drepa  veslings  karlinn  hann  Stef- 
anopoulos,  eins  og  peir  höfðu  drepið  forföður  hans. 
l>ar  að  auki  hughreysti  ég  sjálfan  mig  með  að  endur- 
taka:  að  íbúarnir  væru  góðhjartaðir;  peir  væru  auð« 
vitað  einfaldir,  en  sérlega  góðhjartaðir. 


11 


Frændi  rninn,  hann  Denny  Swinton  yngri,  ætl- 
aði  að  borða  miðdagsverð  með  mér  áOptimum-skytn- 
ingi  um  kveldið.  Denny  (sem  er  algeng  stytting  á 
nafninu  Dennis)  var  hinn  eini  ættingi  minn,  sem 
hafði  verulega  hluttekning  með  mér  viðvíkjandi 
eynni  minni,  Neopalia.  Hann  réði  sér  ekki  fyrir 
áhuga  hvað  snerti  eyna,  og  ég  hlakkaði  til  að  segja 
honum,  alt  sem  ég  hafði  heyrt  um  hana.  Ég  vissi,  að 
hann  mundi  hlusta  á mig  með  athygli,  pví  hann  ætl- 
aði  að  fara  með  mér  og  hjálpa  mér  til  að  taka  við 
eynni.  Pilturinn  hljóp  upp  um  hálsinn  á mér  og 
nærri  grét  af  gleði  pegar  ég  bauð  honum  að  fara 
með  mér;  hunn  var  nýkominn  frá  Woolwich-herskóla, 
og  purfti  ekki  að  fara  í herfylking  sína  í hálft  ár; 
hann  var  pannig,  eins  og  hann  komst  að  orði,  „á 
lausum  kjalau,  og  honam  tókst  að  telja  foreldrum 
sínum  trú  um,  að  það  væri  nauðsynlegt  fyrir  sig  að 
læra  nútíðar-grísku.  Swinton  general  (faðir  hans) 
tók  fremur  stutt  í pessa  ráðagerð;  hann  sagði, 
að  Denny  hefði  eytt  tíu  árum  í að  læra  forn-grísku, 
en  kynni  pó  ekkert  í málinu,  og  mundi  því  að  lík- 
indum  lítið  læra  í nyja  málinu  á premur  mánuðum; 
en  kona  generalsins  áleit  að  petta  mundi  verða 
skemtileg  og  gagnleg  ferð  fyrir  Denny.  Ef  Mrs. 
Swinton  hefði  vitað, — en  sleppum  því;  ef  satt  skal 
segja,  f>á  hefði  ég  eins  vel  mátt  kalla  upp  og  segja: 
„Ef  ég  bara  hefði  sjálfur  vitað  fyrirfram!u 

Denny  hafði  valið  annað  borð  frá  vesturenda 
borðsalsins,  og  var  að  berja  fingrunum  ópolinmóð- 


12 


lega  í dúkinc  pegar  ég  kom  inn.  Hann  vild  bæði 
fá  matinn  sinn  og  síðustu  fréttirnar  viðvíkjandi  Neo- 
palia;  svo  ég  settist  strax  niður  við  borðið  og  flytti 
mér  að  fullnægja  löngun  hans  í hvorttveggja.  Við 
héldum  jafnhratt  áfram  með  máltíðina  og  fréttirnar,  . 

svo  við  komum  í sömu  svifunum  að  millimatnum  og 
örlögum  hins  myrta  Stefanopoulosar  (3em  Denny,  af 
einhverri  ástæðu,  sagði  að  hefði  verið  skrítinn 
,,hrekkuru),  pegar  karlmaður  og  kvennmaður  komu 
inn  í salinn  og  settust  við  borðið  sem  var  næst 
okkur  og  fast  við  vegginn,  og  sem  tveimur  stólum 
háfði  verið  hvolft  að  til  merkis  um,  að  það  væri 
pantað  fyrirfram.  Karlmaðurinn  var  hár  vexti  og 
kraftalegur;  hann  var  dökkur  yfirlitum,  og  andlits- 
drættirnir  voru  fríðir  og  reglulegir;  hann  leit  einnig 
út  fyrir  að  hafa  allmikið  skap,  pegar  svo  bæri  undir.  * 
Ég  var  mér  pess  meðvitandi,  að  ég  hefði  séð  hann 
áður,  og  mundi  síðan  eftir  pví,  að  ég  hafði  rekist  á 
hann,  af  einhverri  undarlegri  hendingu,  í St.  James’s. 
stræti  tvisvar  pennan  sama  dag.  Konan  var  falleg; 
andlitsfallið  benti  til,  að  hún  væri  ítölsk,  efa  af 
ítölskum  ættum,  og  allar  hreifingar  hennar  voru 
yndislegar;  látbragð  hennar  var  pó  helzt  til  íburðar- 
mikið,  og  pegar  hún  yrti  á þjóninn  tók  ég  eftir,  að 
hún  talaði  með  auðheyrðri  útlendri  áherzlu.  Þau  { 
voru  bæði  til  samans  þannig,  að  maður  hlaut  að  veita 
peim  eftirtekt,  og  alt  útlit  peirra  var  prúðmannlegt. 

Ég  held  ég  sé  ekki  hégómlegur  í mér,  en  ég  gat 
ekki  að  mér  gert  að  hugsa  um,  hvort  pau  mundu  I 


13 


huga  sínum  hafa  jafn  háar  hugmyndir  um  mig,  Því 
ég  var  viss  um,  að  ég  sá,  að  pau  litu  forvitnislega 
yfir  að  borðinu  okkar  oftar  en  einu  sinni;  og  þegar 
karlmaðurinn  var  að  tala  í lágum  hijóðum  við  borð- 
pjóninn,  pá  var  ég  sannfærður  um  að  peir  voru  að 
^ tala  um  mig;  hann  mundi  ef  til  vill  einnig  eftir  pví, 
að  við  höfðum  mætzt  á strætinu  tvisvar  um  daginn, 

„Skyldi  vera  nokkur  von  um  ryskingar!u  sagði 
Denny  með  vonarlegri  rödd.  „Ætlið  pér  að  hafa 
nokkra  menn  með  yður  til  eyjarinnar,  Charley?u 

„Einungis  Watkinsu,  svaraði  ég.  „Ég  má  til 
að  hafa  hann  með  mér,  f>ví  hann  veit  æfinlega  hvar 
sérhver  hlutur,  sem  ég  parfnast,  er.  Og  ég  hef  lagt 
svo  fyrir  að  Hogwardt,sem  einu  sinni  var  fylgdarmað- 
ur  minn  og  túlkur  á Tyrklandi,  hitti  okkur  í Rhodes- 
f,  borg,  á Rhodes-ey.  Hann  getur  talað  tungu  allra 
pessara  eyjaskeggjau. 

„En  hann  er  Þjóðverji,  eða  er  ekki  svo?u  sagði 
Denny. 

„Hann  heldur  að  hann  sé  paðu,  svaraði  ég.  „En 
bann  er  ekki  viss  í sinni  sök  pví  viðvíkjandi.  Hvað 
sem  pví  líður,  pá  bullar  hann  grísku  eins  og  páfa- 
gaukur.  Hann  er  líka  bysna  góður  maður  í rysk- 
ingum  eða  upppoti.  En  pað  kemur  nú  ekki  til  pess, 
I að  pað  verði  nokkrar  ryskingaru. 

„Ég  bý&t  við  að  það  verði  ekkiu,  sagði  Denny 
með  eftirsjá. 

„Hvað  mig  snertir,  þá  vona  ég  að  pað  verð  eng- 
ar  ryskingar,  par  eð  ég  fer  til  eyjarinnar  til  f>ess  að 
hafa  næðiu,  sagði  ég  hógværlega. 


14 


Viö  þetta  samtal  hafÖi  ég  gleymt  þeim  sem  sátu 
við  borðið  við  vegginn;  en  nú,  J>egar  hlé  varð  ú 
spurningum  og  getgátum  Denny’s,  heyrði  ég  rödd 
konunnar.  Hún  byrjaði  setningu — og  byrjaði  hana 
á grísku!  I>að  kom  mér  nokkuð  á Óvart;  en  f>að  var 
enn  undarlegra,  að  ksrlmaðurinn  greip  fram  í fyrir 
henni  og  sagði  með  bjóðandi  röddu:  „Talaðu  ekki 

grísku;  talaðu  á ítölskuu.  Hann  sagði  petta  á ít- 
ölsku,  og  pó  ég  væri  ekki  mikið  heima  í málinu,  pá 
skildi  ég  pað  sem  hann  sagði.  Hvers  vegna  skyldi 
hann  nú  ekki  vilja  að  konan  talaði  grísku,  ef  henni 
var  sú  tunga  tömust?  hugsaði  ég  með  mér.  I>að 
voru  eins  litlar  líkur  til  að  nokkur  annar  pá  inni 
skildi  Grísku  eins  og  nokkra  aðra  útlenda  tungu;. 
eða  gat  f>að  verið,  að  maðurinn  vissi  að  ég  væri 
kunnugur  grískum  málefnum  og  kynni  grísku,  og 
væri  hræddur  við  að  ég  skildi  pað,  sem  pau  töluðu. 
Ég  mintist  nú  augnaráðsins,  sem  ég  haff i orðið  var 
við,  og  einnig  pess,  að  hafa  mætt  manninum  tvisvar 
af  hendingu  þenna  sama  dag,  svo  ég  vogaði  mér  að 
horfa  á konuna  í laumi.  Hið  fallega  andlit  hennar 
l^sti  samblandi  af  reiði,  ótta  og  sárbeiðni.  Karlmað- 
urinn  var  nú  að  tala  við  hana  í lágum  hljóðum,  en 
með  ákafa;  hann  lyfti  höndinni  upp  einu  sinni  og 
lét  hnefann  falla  niður  á borðið,  eins  og  hann  væri 
með  f>ví  að  leggja  sérstaka  áherzlu  á einhverja  yfir- 
1/singu — ef  til  vill  eitthvert  heit  — sem  hann  var  að 
gera.  Hún  horfði  á hann  hálfreiðum,  vantrausts- 
fullum  augum.  Hann  virtist  endurtaka  orð  sín,  og 


15 


[>á  bryndi  hún  raustina  skyndilega  og  sagði  nokkur 
orð,  sem  ég  áleít  að  f>ýddu  f>að  sem  fylgir: 

„I>að  er  nóg  komið.  Ég  skal  sjá  um  f>að.  Ég 
ætla  að  fara  líka“. 

Hitinn,  sem  kom  fram  í orðum  hennar,  virtist 
ekki  tendra  upp  neinn  samsvarandi  eld  í manninum, 
Látbragð  hans  varð  áherzluminna,  hann  ypti  öxlum 
á einkennilegan,  umburðarlyndislegan  hátt,  eins  og 
hann  vildi  segja:  „sem  pér  J>óknast“;  svo  brosti 
hann  framan  í hana,  rétti  höndina  yfir  um  borðið  og 
klappaði  hönd  hennar.  Hún  lyfti  höndinni  upp 
frammi  fyrir  augum  hans  og  benti  með  vísifingrinucn 
á hinni  höndinni  á hring  á einum  fingrinum. 

„Já,  elskan  mínu,  sagði  hann  og  var  í [>ann  veg- 
inn  að  segja  eitthvað  meira,  en  pá  leit  hann  til  mín 
og  sá,  að  ég  hafði  verið  að  horfa  á pau  og  að  ég  fl/tti 
mér  að  líta  niður  á diskinn  minn.  Ég  þorði  ekki  að 
líta  upp  aftur,  en  mér  fanst  að  hann  horfa  á mig  með 
reiðisvip.  Ég  byst  við  að  ég  hafi  verðskuldað  hegn- 
ingu  fyrir  að  vera  pannig  á hleri. 

„Og  hvénær  getum  við  lagt  af  stað,  Charley?u 
spurði  Denny  með  hinni  hreinu,  unglingslegu  rödd 
sinni.  Hugur  minn  hafði  hvarflað  burt  frá  honum, 
og  ég  f>agði  í nokkur  augnablik,  eins  og  maður  sem 
einhver  spuming  kemur  k óvart.  X>að  var  einnig 
pögn  við  hitt  borðið.  I>að  var  auðvitað  heimska,  en 
mér  fanst  samt  einhvern  veginn  að  fólkið  við  hitt 
borðið  biði  eftir  svari  mínu.  „Jæja,  pau  mega 
gjarnan  heyra  paðu,  hugsaði  ég  með  mér;  „það  er 
ekkert  leyndarmálu. 


16 


„AÖ  hálfum  mánuöi  liÖnumu,  svaraði  ég  pvi 
upp  hátt.  „Við  skulum  hafa  alla  okkar  hentisemi, 
°g  p<5  komumst  við  til  eyjarinnar  hinn  7.  næsta  mán- 
aðar.  I>að  er  dagurinn,  sem  ákveðið  er  að  ég  hafi 
rétt  til  að,taka  við  ríki  mínu.  Við  förum  til  Rhodes 
eins  og  vanaleg  gufuskipa-leið  liggur.  E>egar  pang- 
að  kemur,  mun  Rogvardt  verða  búinn  að  útvega  dá- 
litla  gufujakt  fyrir  mig,  og  svo — kveð  jeg  núverandi 
lífernishátt  minníC.  Um  leið  og  ég  sagði  pessi  orð, 
kom  sterk  löngun  eftir  einveru  og  náttúrlegum  lifn- 
• aðarháttumjyfir  mig  pegar  ég  horfði  í kringum  mig  á 
hinar  gyltu,  upphleyptu  rósir  á veggum  og  lofti 
borðsalsins,  á speglana  með  gyltu  umgjörðunum, 
hina  gyltu  urtapotta  og  hina  hágyltu  gesti  á Opt- 
imum. 

Ég  vaknaði  af  hinum  pægilega  dagdraumi  mín- 
um  við  háa,  fjörlega  rödd,  sem  kom  mér  mjög  kunn- 
uglega  fyrir.  Ég  leit  upp  og  sá  Miss  Hipgrave, 
móður  hennar  og  hinn  unga  Bennett  Hamlyn,  par 
sem  pau  stóðu  að  heita  mátti  frammi  fyrir  mér.  Mér 
geðjaöist  aldrei  að  Hamlyn,  en  hann  var  pó  ætíð 
mjög  kurteis  við  mig. 

„Hvað  þú  hefur  pó  borðað  miðdagsverð 
snemma!tc  hrópaði  Beatrice.  „t>ið  eruð  nú  með 
kriddmetið?  Við  komum  inn  á pessu  augnablikicc. 

„Ætlið  pið  að  borða  hér?íC  sagði  ég  og  stóð  á 
fætur.  „Ef  svo  er,  pá  setjist  við  petta  borð,  pví  við 
erum  rétt  að  faracc. 

„Nú,  ég  býst  við  að  við  mættum  eins  vel  gera 


17 


|>að,  eða  er  ekki  svo?4<  sagði  festarmey  mín.  „Mér 
|>ykir  samt  fyrir,  að  pú  ert  að  fara.  0,  já,  við  ætlum 
að  borða  miðdagsverð  með  Mr.  Bennett  Hamlyn, 
Dað  er  ástæðan  fyrir  að  við  erum  hingað  komin,  Mr. 
Hamlyn,  eða  er  ekki  svo?  Nú,  hvað  er  þetta,  hann 
er  p>á  ekki  að  hlusta  á það  sem  ég  er  að  segja!“ 

£>ótt  undarlegt  væri,  pá  var  Hamblya  ekki  að 
hlusta  á það  sem  Beatrice  sagði,f>ótt  hann  væri  vanur 
að  hlusta  á orð  hennar  með  óendanlegu  athygli  og 
brosa  undirgefnislega.  En  einmitt  nú  \ar  hann  að 
endurgjalaa  hneigingu  mannsins,  sem  sat  ^ið  næsta 
borð  við  ckkur  og  sem  áður  er  minst  á.  Konan,  sem 
setið  hafði  við  borðið  með  honum,  var  nú  staðin  á 
fætur  og  var  að  ganga  fram  eftir  borðsalnum.  Mað- 
urinn  staldraði  við  og  horfði  á Hamlyn,  cg  J>að  leit 
út  fyrir  að  hann  langaði  til  að  árétta  hneigingu  sína 
með  nokkrum  kveðju-orðum.  Svipur  Hamlyns  var 
nú  samt  alt  annað  en  hvetjandi,  svo  maðurinn  lét  sér 
nægja  að  kinka  kolli  og  segja:  „Hvernig  líður  yð- 
ur?“  Og  síðan  fór  hann  út  á eftir  konunni,  sem  setið 
hafði  til  borðs  með  honum.  I>á  sneri  Hamlyn  sér 
við,  og  var  hann  sér  J>ess  meðvitandi  að  hann  hefði 
vanrækt  að  svara  því  sem  Beatrice  hafði  sagt,  og 
sagði  pví  iðrunarfuliur,  en  brosandi: 

„Ég  bið  yður  forláts,  en  ág  heyrði  ekki  hvað 
pét  sögðuð44. 

„Ó,  ég  sagði  einungis,  að  menn  eins  og  þér 
hefðu  verið  skapaðir  til  að  gefa  miðdagsmat,  og  til 
einkis  annars“,  svaraði  Beatrice.  „Þér  eruð  eins 


18 


konar  sjálfvinnandi  fóðurvél,  og  J>ér  ættuð  J>ví  að 
standa  opinn  allan  daginn.  Ég  sakna  yðar  satt  að 
segja  oft  um  hádegisverðar-tímanna. 

„Kæra  Beatrice  mín!“  sagði  Mrs.  Kennett  Hip- 
grave  og  lyfti  augnabrúnunum  á pann  einkennilega 
hátt,  sem  ætíð  virtist  pýða:  „Hvað  hún  er  pó  ófyrir- 
leitin,  barnið,  — en  samt  svo  gáfuð!‘f 

„Ég  hef  ekkert  á móti  pessu,cc  sagði  Hamlyn 
hógværlega.  „Ég  er  óttalega  glaður  yfir  að  mega 
gefa  yður  miðdagsmat,  hvað  sem  öðru  líður,  Miss 
Beatricecc. 

Ég  hafði  nú  ekkert  um  petta  mál  að  segja,  en 
mér  fanst  samt  að  pað  eiga  við  að  gera  eftirfylgjandi 
athugasemd: 

„Miss  Hipgrave  pykir  mjög  vænt  um  miðdags- 
matcc. 

Beatrice  hló,  pví  hún  skildi  pessa  litlu  leiðrétt- 
ingu  við  orð  Hamlyn’s. 

„Hann  kann  sig  nú  ekki  betur  en  þetta,  eða  er 
pví  ekki  pannig  varið  með  yður?cc  sagði  hún  glað- 
lega  við  Hamlyn.  „Við  skulum  nú  samt  menta 
hann  með  tímanum;  pegar  búið  er  að  gera  pað,  pá 
b^st  ég  við  að  hann  verði  snotrari  en  pú,  Charley,  ég 
er  sannfærð  um  pað.  I>ú  ert — cc 

„Þegar  svo  er  komið,  mun  allur  menningar- 
bragur  verða  farinn  af  mércc,  sagði  ég. 

„O,  eyjarskömmin!cc  hrópaði  Beatrice.  „Er  pér 
full  alvara  með  að  fara  pangað?cc 

„I>að  er  ekki  minsti  vafi  á pvícc,  svaraði  Jég. 


19 

„Ea  eftir  á að  hyggja  , Hamlyn,  hver  er  hann  J>essi 
vinur  yðar,  sem  fór  út?<c 

Hamingjan  veit,  að  þessi  spurning  var  algerlega 
saklaus  í sjálfu  sér,  en  Hamlyn  litli  stokkroðnaði  frá 
vangaskegginu  hægra  megin  alla  leið  yfir  að  hinu 
alveg  jafnstóra  vangaskeggi  vinstra  megin. 

„Vinur!‘c  sagði  hann  reiðuglegs;  „hann  er  ekki 
vinur  minn.  Ég  rakst  einuDgis  á hann  í Rivierau. 

„Það,  út  af  fyririr  sig,  p/ðir  ekki  vináttu  til  allr- 
ar  hamingjucc,  sagði  ég. 

„Og  hann  vann  eitt  huadrað  louisdora  af  mér  á 
lestinni  milli  Cannes  og  Monte  Carlocc,  sagði 
Hamlyn. 

„Pað  var  ekki  svo  illa  gertcc,  sagði  DenDy 
ánægjulega. 

„Er  hann  pá  un  grec?  spurði  Mrs.  H:pgrave,  sem 
þótti  ætíð  gaman  að  sletta  ögn  af  frönsku. 

„Já,  ég  álít  að  hann  sé  J>að  í báðum  merkÍDgum 
orðsinstc,  sagði  Hamlyn  illgirnislega. 

„Og  hvað  heitir  hann?cc  spurði  ég. 

„Satt  að  segja  man  ég  pað  ekki“,  sagði  Hamlyn 
fylulega. 

„I>að  gerir  ekkert  tilcc,  sagði  Beatrice  um  leið 
og  hún  gerði  árás  á ostrurnar,  sem  nú  var  búið  að 
bera  á borðið. 

„Kæra  Beatrice  míncc,  sagði  ég  mótmælandi, 
„J>ú  ert  meira  töfrandi  en  nokkur  önnur  sköpbð 
skepna  1 veröldinni,  en  pú  ert  samt  ekki  hin  eira 
sköpuð  skepnan  par.  I>ú  raeinar,  að  J>að  geri  þér 
ekkert  til.u 


20 

„Ó,  vertu  nú  ekki  svona  f>reytandi“,  sagði 
Beatrice.  „Það  gerir  þér  heldur  ekkert  til.  Farðu 
nú  burtu,  og  lofaðu  mér  að  borða  í friði“. 

„Bíddu  við  augnablik<{,  sagði  Hamlyn.  „Ég 
hélt  &ð  ég  myndi  nafnið  rétt  í pessari  andránni,  en 
svo  er  £>ví  nú  aftur  stolið  úr  minni  mínu.  Heyrðu 
nú  samt,  ég  held  að  f>að  sé  eitt  af  f>essum  löngu 
nöfnum  sem  enda  á poulos“ 

„Ó,  endar  pað  á poulos?“  sagði  ég  hugsandi. 

„Kæri  Charles  minn44,  sagði  Beatrice,  „ég  mun 
enda,  eða  lenda  í Bedlam  ef  pú  ert  svona  fjarska- 
lega  preytandi.  Hvað  í ósköpunum  ég  á að  taka  til 
bragðs  pegar  ég  er  gift,  veit  ég  ekkiu. 

„Elskulegasta  Beatrice!u  sagði  Mrs.  Hipgrave, 
og  leiksviðs-umsjónarmaður  mundi  hafa  bætt  við: 
^4 ugnabrúna-leikur  eins  oj  áöur . 

»Poulos“,  endurtók  ég  hugsandi. 

„Gat  pað  hafa  verið  Constantinopoulos?u  spurði 
Hamlyn  hálf  feiminn,  pví  hann  bar  heilmikla  virð- 
ingu  fyrir  grísku-lærdómi  mínum. 

„Það  er  mögulegt,  að  pað  hafi  verið  Constantine 
Stefanopoulosu,  sagði  ég  upp  á von  og  óvon. 

„Þá  skyldi  mig  ekki  undra  að  pað  sé  einmitt 
nafniðu,  sagði  Hamlyn.  „En  hvað  sem  því  líður,  pá 
segi  ég  yður  pað  satt,  að  pví  minna  sem  pér  hafið 
saman  við  hann  að  sælda,  Wheatley,  þess  betra  fyrir 
yður.  Þéc  getið  reitt  yður  á paðíC. 

„Eau,  sagði  ég — og  ég  verð  að  játa,  að  mér 
hættir  til  að  ganga  út  frá  pví,  að  aðrir  fylgist  raeð 


21 


hugsunum  mínum — f>að  er  svo  lítill  blettur,  að  ef 
hann  fer  þangað,  f>á  getur  varla  hjá  pví  farið  að  ég 
rekist  á hann.u 

„Hvað  er  svo  lítill  blettur?ic  hröpaði  Beatrice 
eins  og  í d/pstu  örvænting. 

„Neopalia,  auðvitað“,  svaraði  ég. 

„Hvernig  gæti  nokkur  annar  maður  en  pú  verið 
svo  örvita  að  fara  pangað?4<  spurði  hún. 

„Ef  hann  er  maðurinn,  sem  ég  álít  að  hann  sé, 
pá  er  hann  paðanÉ<,  sagði  ég  um  leið  og  ég  stóð  á 
fætur  í síðasta  skiftið;  pví  ég  hafði  margsinnis  staðið 
á fætur  til  að  fara,  en  sezt  niður  jafnharðan  aftur. 

„I>á  hugsar  hann  sig  um  oftar  en  einu  sinni  áður 
en  hann  fer  þangað  aftur“,sagði  Beatrice  í ákveðnum 
róm;  hún  var  ósveigjanleg  viðvíkjandi  veslings  eyj- 
unni  minni. 

Síðan  gengum  við  Denny  burt  saman.  Um 
leið  og  við  gengum  fram  gólfið  sagði  hann: 

„Ég  býst  við,  að  pessi  piltur  hafi  sand  af  pen- 
ingum?“ 

,.Hann  Stefan — ?íC  sagði  ég. 

„Nei,  nei!“  sagði  Denny.  „Þér  eruð  ekki  vit- 
und  betri  en  miss  Hipgrave  segir  að  þér  séuð.  Ég 
meina  Bennett  Hamlyncc. 

„Ó,  jácc,  svaraði  ég;  „hann  veit  varla  aura 
sinna  tal.u 

Denny  setti  upp  spekings-svip  og  sagði: 

„Hann  er  óspar  á að  gefa  miðdagsverðicc. 

„Við  skulum  ekki  ergja  okkur  yfir  f>vícc,  sagði 


22 


ég  og  stakk  handlegg  hans  undir  handlegg  minn. 
I>að  jók  mér  sjálfum  engar  áhyggjur.  Sannleikur- 
inn  er,  að  eyjan  mín  tók  upp  þvínær  allan  huga 
minn,  og  trúlofun  okkar  Beatrice  var  ekki  svo  skáld- 
legs  eðlis,  að  ég  fyltist  afbryðíssemi  útaf  smámunum. 
Mrs.  Hipgrave  sagði  að  trúlofun  okkar  væri  bygð  á 
„tilhæfni  yfir  höfuð.u  E>að  er  nú  ekki  léttur  leikur 
að  hafa  mjög  ákafar  tilfinningar  undir  pvílíkum 
kringumstæðum. 

„Jæja,  ef  yður  er  sama,  pá  er  mér  sama“,  sagði 
Denny  sanngirnislega. 

„Það  er  alveg  rétt  gertu,  sagði  ég.  „Það  er 
einungis  dálítill  vani,  sem  Beatrice — u Ég  stanzaði 
snögglega.  Við  vorum  nú  neðst  í tröppunum  fyrir 
framan  húsið,  sem  við  höfðum  borðað  í,  og  ég  sá  á 
sama  augnablikinu  bréfmiða,  er  lá  á litsteinslögðu 
gangstéttinni  við  fætur  okkar.  Ég  beygði  mig  nið- 
ur  og  tók  miðann  upp.  Þetta  var  partur  af  rétta- 
skránni.  Ég  sneri  miðanum  við. 

„Hæ,  hvað  er  þetta?u  sagði  ég  og  fálmaði  eftir 
glerauganu  mínu,  sem  hangdi  á taug  og  var  (að 
vanda)  komið  aftur  á bak  á mér. 

Denny  fékk  mér  gleraugað,  og  ég  las  það  sem 
skrifað  var  á bakið  á miðanum.  Það  var  ritað  á 
grísku  og  hljóðaði  sem  fylgir: 

„Fer  um  í Rhodes — lítil  jakt  par  — komudagur 
sjöundi.u 

Ég  sneri  miðanum  aftur  við  í lófa  mínum.  Ég 
dró  nokkrar  ályktanir  af  pví,  sem  ég  hafði  lksið: 


23 


Ein  þeirra  var,  að  hinn  hái  maður,  sem  setið  hafði 
við  næsta  borðið  við  okkur,  héti  Stefanopoulos;  önn- 
ur  var  sú,  að  hann  hefði  notað  eyru  sín  vel — miklu 
betur  en  ég  hefði  gert;  hin  þriðja  var,  að  hann  ætl- 
aði  til  Neopalia;  og  hin  fjórða  var,  að  Neopalia 
mundi  vera  staðurinn,  sem  konan  hafði  lyst  yfir  að 
hún  ætlaði  til  með  honum.  £>á  fór  ég  að  undra  mig 
yfir,  hvernig  gæti  staðið  á öllu  pessu,  hvers  vegna 
hann  vildi  muna  hvaða  leið  ég  ætlaði  að  fara,  daginn, 
sem  ég  ætlaði  að  ná  til  Neopalia,  og  að  ég  ætlaði  að 
leigja  mér  gufujakt.  Þegar  nú  pað,  að  ég  hafði 
tvisvar  rekist  á mann  þenna  um  morguninn,  bættist 
við  hið  annað,  pá  fór  pað  að  hafa  sérstaka  pyðingu  í 
huga  mínum. 

„I>egar  pér  eruð  búinn  að  skoða  þennan  miða 
nægilega5*,  sagði  Denny  í róm  er  lýsti  uppgerðar- 
polinmæði,  „pá  væri  ekki  svo  fjarri  að  við  héldum 
áfram,  gamli  kunningiu. 

„Látum  oss  gera  það,  f>ví  ég  er  nú  búinn  að 
skoða  miðann  nóg — í bráðinaa,  sagði  ég.  En  ég 
tók  mér  það  leyfi,  að  stinga  minnisblaðinu  hans  Con- 
stantine’s  Stefanopoulos  í vasa  minn. 

Afleiðingin  af  því,  sem  fram  hafði  komið  við 
mig  um  kveldið,  var  sú,  að  áhugi  minn  fyrir  Neop- 
alia  óx  stórum.  Ég  var  að  hugsa  um  kaup  mín  á 
eynni  jafnvel  á meðan  ég  var  að  afklæða  mig,  og  ég 
man  eftir  að  síðasta  hugsun  mín,  áður  en  ég  sofnaði, 
var  þessi:  „Hvað  meinti  hún  með  J>ví  að  benda  á 

hringinn?“ 


24 


Jæja,  ég  fékk  svar  upp  á pá  spurn- 
ingu  síðar. 


II.  KAPÍTULI. 

ÍHALDSSAMT  FÓLK, 

Ég  hafði  enga  hugmynd  um,  að  Beatrice  Hip- 
grave  setti  burtför  mína  hið  allra  minsta  fyrir  sig,. 
fyr  en  ég  var  að  leggja  af  stað.  Hún  var  ekki  vön 
að  láta  tilfinningar  sínar  í ljósi,  svo  ég  var  mjög  for- 
viða  á hvað  henni  var  óljúft  að  ég  kveddi  hana  og 
færi  burt.  En  það  var  nú  samt  fjarri  því  að  hún  á- 
teldi  mig  fyrir  að  fara,  heldur  kendi  hún  sjálfri  sér 
algerlega  um  burtför  mína  og  sagði,  að  ef  hún  hefði 
verið  betri  við  mig  og  skemtilegri,  pá  hefði  ég  aldrei 
fest  huga  minn  við  eyjuna  mína,  Neopalia.  í pessu 
skjátlaðist  henni  algerlega;  en  þegar  ég  sagði  henni 
J>að  og  fullvissaði  hana  um,  að  ég  hefði  ekkert  að 
setja  út  á breytni  hennar,  þá  l^sti  hún  yfir  pví  með 
óvanalegri  ákefð,  að  hún  væri  mín  ekki  verðug  og 
sárbændi  mig  um,  að  eyða  ekki  upp  á sig  ást  sem 
hún  ekki  verðskuldaði.  Auðmykt  hennar  og  iðrun 
neyddi  mig  til  að  láta  henni  í ljósi  allmikla  blíðu,  og 
íatt  að  segja  fann  ég  allmikið  til  skilnaðaains  sjálfur0 
Hún  var  viðkvæm  og  fögur  nú,  pegar  hin  óvanalega 
alvara  og  óskiljanlegi  sorgarblær  var  yfir  henni.  Ég 
fór  svo  langt,  að  bjóða  henni  að  fresta  ferð  minni  til 


25 


Neopalia  þangað  til  eftir  brúðkaup  okkar;  og  pótt 
hún  neitaði  að  hún  vildi  pað,  pá  trúi  ég  pví  bezt,  að 
við  hefðum  á endanum  komið  okkur  saman  um  að 
hafa  pað  svo,  ef  við  hefðum  verið  einráð  um  málið. 
En  Mrs.  Hipgrave  póknaðist  að  rekast  inn  til  okkar 
áður  en  samtalinu  var  komið  lengra,  og  hún  vildi 
ekkert  heyra  um  að  við  breyttum  fyrirætlan  okkar, 
heldur  1/sti  yfir,  að  J>að  væri  einmitt  æskilegast,  að 
ég  væri  í burtu  í nokkra  mánuði.  Beatrice  setti  sig 
ekkert  á móti  úrskurði  móður  sinnar;  en  pegar  við 
vorum  aftur  orðin  eihsömul,  pá  komst  hún  í mikla 
geðshræring,  og  sárbændi  mig  að  hugsa  ætíð  hlýlega 
til  sín  og  spurði  mig,  hvort  mér  pætti  í raun  og  veru 
vænt  um  sig.  Ég  botnaði  ekkert  í pessu  hugar- 
ástandi  hennar,  pví  hún  var  nú  mjög  ólík  því  sem 
hún  átti  að  sér  að  vera;  en  ég  lét  1 ljósi  innilegt  og 
hjartanlegt  traust  á henni;  og  hvað  spurningar  henn- 
ar  um  tilfinningar  mínar  gagnvart  henni  snerti,  þá 
svaraði  ég  peim  með  J>ví  að  heita  henni  mjög  hátíð- 
lega,  að  fjarvera  mín  skyldi  engin  áhrif  hafa  á hugar- 
pel  mitt  til  hennar  og  að  hún  mætti  afdráttarlaust 
reiða  sig  á trygð  mína  og  ást.  En  pessi  fullvissan 
virtist  veita  henni  mjög  litla  fróun,  og  pað  pótt  ég 
endurtreki  hana  oftar  en  einu  sinni,  svo  að  ég  var 
í talsverðum  vandræðum  pegar  ég  skildi  við  hana, 
pví  ég  skildi  ekki  í hvaða  átt  hugsanir  hennar  fóru 
og  kunni  ékki  að  meta  tilfinningarnar,  sem  orsökuðu 
geðshræringu  hennar.  En  petta  óvanalega  viðmót 
hennar  snart  mig  samt  allmikið,  og  ég  álasaði  sjálf- 


26 


um  mér  fyrir,  aö  hafa  ekki  hingað  til  viðurkent  dýpt 
pá  og  einlægni,  sem  væri  í eðlisfari  hennar  undir 
hinum  útvortis  hégómaskap.  Ég  lét  Denny  Swin- 
ton  heyra  petta  sjálfs  álas  mitt,  en  hann  tók  því 
mjög  purlega  og  ég  gat  með  engu  móti  fengið  hann 
til  að  tala  um  þetta  málefni.  Denny  var  ekki  vanur 
að  draga  dulur  á álit  sitt,  og  hann  hafði  aldrei  látið 
sem  honum  pætti  mikið  varið  í trúlofun  mína.  Þessi 
afstaða  hans  hafði  ekki  raskað  jafnaðargeði  mínu 
hið  minsta  áður,  en  nú  var  mér  skapraun  í henni,  og 
ég  hefndi  mín  með  pví,  að  lýsa  ást  minni  á Beatrice 
með  sterkum  orðum  og  áherzlu  og  með  því  að  stað- 
hæfa,  með  engu  minni  ákefð,  að  hún  elskaði  mig  útaf 
lífinu. 

En  þessi  vandræði  og  stríð  hvarf  við  nautnina 
sem  undirbúningurinn  undir  ferðina  hafði  í för  með 
sér.  Yið  Denny  vorum  rétt  eins  og  skólapiltar,  sem 
ætla  í ferð  í frítímanum,  og  við  eyddum  heilum 
klukkustundum  í að  bollaleggja,  hvað  við  skyldum 
gera  og  hvernig  okkur  mundi  ganga  pegar  við  vær* 
um  komnir  til  eyjarinnar.  Það  var  sérlega  gaman 
að  þessum  bollaleggingum,  en  pegar  til  kom  varð 
reyndin  önnur  í sérhverju  atriði,  en  við  höfðum  gert 
okkur  í hugarlund.  Ef  óg  hefði  pá  pekt  til  í ^ eop- 
alia  eins  vel  og  síðar  varð,  pá  hefði  ég  játað  hve  til- 
gangslaust  var  að  reyna  að  spá  nokkru  um,  hvað 
kynni  að  ske  eða  ekki  ske  á eynni.  En  eins  og  á- 
statt  var,  pá  ófum  við  kongulóar*vefi  okkar  glaðir  og 
ánægðir  á leiðinni  frá  Englandi  til  Rhodes,  og  kom- 


27 


umst  þangað  viðburðalaust  og  slysalaust.  í Rhodes 
bittum  við  Hogvardt,  og  stigum  f>ar  á litla,  en  mjög 
laglega  gufujakt,  sem  hann  hafði  útvegað  mér,  Við 
eyddum  tveimur  dögum  í að  koma  farangri  okkar  og 
vistum  fyrir  á jaktinni  og  í að  kaupa  pað  sem  við 
þurftum  að  fá  i viðbót,  pví  við  gátum  ekki  búist  við 
að  fá  nokkurt  sælgæti  eða  f>ví  um  líkt  til  kaups  í 
Neopalia.  Ég  undraði  mig  nokkuð  yfir  pví,  að  ég 
skyldi  ekki  fá  bréf  í Rohdes  frá  gamla  lávarðinum  á 
Neopalia,  en  mér  datt  ekki  í hug  að  bíða  eftir  að 
hann  byði  mér  til  eyjarinnar,  heldur  flytti  mér  alt 
hvað  ég  gat  að  leggja  af  stað  pangað.  í Rhodes  sá 
óg  líka  hina  fyrstu  af  pegnum  mínum  frá  Nopalia, 
pví  Hogvardt  hafði  leigt  tvo  menn,  sem  höfðu  komið 
iil  hans  og  sagt,  að  peir  ættu  heima  á eynni  og  að  pá 
langaði  til  að  vinna  á jaktinni  fyrir  fari  sínu  pangað. 
Mér  pótti  mjög  vænt  um,  að  hann  hafði  samið  við 
menn  pessa,  og  fór  strax  að  lesa  pá  niður  í kjölinn 
með  mesta  athygli.  X>eir  voru  fallegir,  hávamnir  og 
liðlegir  menn,  og  peir,  ásamt  okkur  hinum,  voru 
meir  en  nóg  skipshöfn  á litlu  jaktina  okkar;  pví 
bæði  Denny  og  ég  vorum  talsvert  æfðir  í að  sigla 
gufujöktum,  og  Hogvardt  gat  gert  alia  hluti,  bæði  á 
sjó  og  landi,  en  Watkins  var  bæði  matreiðslumaður 
og  bryti.  Neopalia-menn  pessir  sögðu  mér,  að  peir 
væru  bræður  og  hétu  Spiro  og  Demetri;  peir  sögðu  að 
ætt  peirra  hefði  uin  marga  mannsaldra  verið  1 pjón- 
ustu  lávarða  Neopalia-eyjar.  I>egar  ég  fékk  að  vita 
petta,  pá  hafði  ég  minni  tilhneigingu  til  að  styggj- 


28 


ast  útaf  hinum  auðsæja  dulleik,  eða  jafnvel  önug- 
lyndi,  sem  J>eir  sýndu  pegar  jeg  var  að  reyna  að 
kynnast  þeirn.  Ég  póttist  skilja  og  tók  til  greina 
trygð  peirra  við  ættina,  sem  svo  lengi  hafði  drotnað 
á eynni,  en  var  nú  að  yfirgefa  hana,  svo  að  þessi 
eðlilegi  /migustur  þeirra  á hinum  nýja  drotni  eyjar- 
innar  hamlaði  mér  ekki  frá  að  spyrja  J>á  margra 
spurninga  viðvíkjandi  fyrirrennurum  mínum  í hásæti 
eyjarinnar.  Þótt  ég  bæri  lítið  úr  bytum  fyrir  polni 
mína  að  spyrja,  pá  fékk  ég  3amt  að  vita,  að  eina 
manneskjan  á eynni  af  ætt  hinna  gömlu  drotna  henn- 
ar,  að  undanteknum  gamia  lávarðinum,  var  stúlka 
ein,  er  kölluð  var  „lafði  Euphrosynecc,  og  hún  var 
dóttir  látins  bróður  lávarðarins.  Næst  spurði  ég  þá 
um  kunningjann  sem  ég  hafði  séð  í borðsalnum  f 
Optimum — Constantine.  Hann  var  frændi  stúlk- 

unnar  að  öðrum  eða  priðja — ég  gat  ekki  komist  að 
einmitt  hvað  skyld  pau  voru — en  Demetri  flýtti  sér 
að  segja  mér,  að  hann  kæmi  mjög  sjaldan  til  eyjar- 
innar  og  hefði  ekki  komið  pangað  í tvö  ár. 

„Og  pað  er  ekki  von  á honum  pangað  nm  pess- 
ar  mundircc,  sagði  ég. 

„Ekki  vissi  ég  til  þess  pegar  ég  var  síðast  á 
eynni,  lávarður  minncc,  svaraði  Demetri,  og  virtist 
mér  að  hann  líta  með  spyrjandi  augnaráði  til  bróður 
síns,  sem  bætti  við  í fl/ti: 

„En  hvað  skyldum  við,  fátækir  og  lítilmótlegir 
menn,  vita  um  fyrirætlanir  eða  ferðalög  Constantines 
lávarðar.cc 


29 


„Vitið  f>ið  hvar  hann  er  nú  sem  stendur?4* 
spurði  ég. 

„Nei,  lávarður  minn‘c,  svöruðu  þeir  báðir  í einu 
með  mikilli  áherzlu. 

Ég  get  ekki  neitað,  að  eitthvað  í látbragði 
mannanna  kom  mér  undarlega  fjrir,  en  þegar  ég 
mintist  á þetta  við  Denny,  pá  bara  gerði  hann  gys 
að  mér  og  sagði  hátíðlega: 

„Þér  hafið  verið  að  lesa  Byron  gamla  aftur. 
Haldið  pér,  að  peir  séu  sjóræningjar?íC 

Jæja,  maður  parf  ekki  að  sjálfsögðu  að  vera  auli 
f>ó  maður  lesi  Byron,  svo  ég  hélt  við  f>á  skoðun 
mína,  að  bræðurnir  hefðu  verið  í vandræðum  útaf 
spurningum  mínum.  Þar  að  auki  tók  ég  eftir  pví  að 
Spiro,  hinn  illúðlegri  af  peim  bræðrum,  horfði  reið- 
uglega  á mig  oftar  en  einu  sinni,  pegar  hann  hélt  að 
ég  sæi  sig  ekki. 

En  pessar  litlu  ráðgátur  voru  einungis  sem 
krydd  í gleði  mína  á meðan  jaktin  skreið  með  all- 
miklum  hraða  yfir  hinD  bláa  sjó;  og  gleði  mín  var 
alger  þegar  einmitt  að  morgni  dagsins  sem  ákveðinn 
hafði  verið,  nefnilega  7.  maí,  að  Denny  kallaði 
„land!cc  Þegar  ég  leit  yfir  stjórnborðs-kinnunginn 
sá  ég  sky  {>að  á sjónum,  sem  í raun  og  veru  var 
Neopalia.  Dagur  f>essi  rann  bjartur  og  dýrðlegur, 
og  eftir  pví  sem  við  færðumst  nær  töfra-eynni  okkar, 
sáum  við  glöggra  og  glöggra  svip  hennar  og  lögun. 
Ströndin  var  klettótt,  nema  rétt  par  sem  dálítil  vík 
lá  inn  í eyna  og  höfnin  var,  og  klettarnir  risu  upp  frá 


30 


str’öndinni,  hærra  og  hærra,  þar  til  peir  drógu  sig 
saman  f allháan  hnjúk  á miðri  einni.  I>egar  maður 
skoðaði  eyna  í sjónaukanum,  sá  maður  yrkta  akra  og 
vícgarða,  innan  um  skóga,  utan  í hlíðunum;  og  hér 
um  bil  uppi  1 miðri  hlíðinni  stóð  gamait,  gráleitt 
hús  með  varnarturnum,  og  skýldu  pví  hamrar  á prjá 
vegu,  en  á bakvið  pað  lá  pykkur  skógur,  og  var 
skfnandi  útsýni  til  sjávarins  frá  húsinu. 

„Þarna  er  húsið  mittu,  hrópaði  ég  með  eðlilegri 
gleði  og  benti  með  vísifingrinum  á gráleita  húsið, 
Þetta  var  mikilsvert  augnablik  í lífi  mínu,  eftirtekta- 
vert  augnablik. 

„Húrra!a  hrópaði  Denny  og  lieygði  hattinum 
sinum  upp  í loftið  af  hluttekningu  með  mér. 

Deraetri  stóð  nálægt  okkur,  brosti  illúðlega  að 
pessum  gleðilátum  og  sagði: 

„Ég  vona,  að  iávarðinum  reynist  húsið  þægi- 
legur  bústaðuru. 

„\  ið  skulum  brátt  gera  það  pægilegan  bústað‘c, 
sagði  Hogvardt.  „Ég  pori  að  segja,  að  p>að  er  nú 
í hálfgerðum  rústumcc. 

„Það  er  fullgott  fyrir  lávarð  af  Stefanopoulos- 
ættinni  eins  og  pað  ercc,  sagði  Demetri  með  reiðisvip. 
Það  var  engum  blöðum  um  pað  að  fletta,  hvaða  á- 
lyktan  ég  átti  að  draga  af  pessum  orðum,  og  ókurt- 
eisin  var  jafn  augljós. 

Klukkan  fimm  eftir  hádegi  komum  við  inn  á 
höfnina  á Neopalia  og  lögðumst  við  fremur  hrörlega 
trébryggju,  sem  lá  um  fimmtíu  fet  út  1 sjóinr.  Það 


31 


leit  út  fyrir  að  koma  okkar  vekti  mikinn  æsing  hjá 
eyjarbúunum,  því  karlar,  konur  og  börn  komu  hlaup- 
andi  niður  hina  mjóu,  bröttu  götu,  sem  lá  frá  höfn- 
inni  upp  hæðina.  Við  heyrðum  skrækróma  köll,  og 
sáum  að  fult  hundrað  manns  benti  á okkur.  Við 
stigum  út  á bryggjuna,  en  enginn  kom  fram  á hana 
til  að  heilsa  okkur  og  bjóða  okkur  velkomna.  Ég 
leit  yfir  pyrpinguna  af  eyjarbúum,  en  sá  engan  sem 
ég  áleit  að  verið  gæti  aldraði  lávarðurinn;  en  ég  sá 
digran  mann,  sem  virtist  hafa  einhvern  myndugleika- 
svip,  og  gekk  ég  rakleiðis  til  hans  og  spurði  hann 
mjög  kurteislega,  hvort  hann  vildi  gera  svo  vel  að 
vísa  mér  á gistihúsið;  pví  Demetri  hafði  frætt  mig  á 
pví,  að  f>að  væri  í porpinu  dálítið  gistihús,  sem  ég 
gæti  fengið  að  vera  á um  nóttina,  og  ég  var  of  ást- 
fanginn  í eynni  minni  til  pess,  að  láta  mér  koma  til 
hugar  að  sofa  úti  á jaktinni  um  nóttina.  Digri  mað- 
urinn  horfði  first  á DenDy  og  mig,  og  síðan  horfði 
hann  á Demetri  og  Spiro,  sem  stóðu  nálægt  okkur 
með  illúðlegu  brosi  á andlitunum.  Loks  svaraði 
hann  spurningu  minni  með  annari,  fremur  stuttara- 
legri  spurningu  og  sagði: 

„Hvað  viljið  pér,  herra  minn?u  Um  leið  og 
hann  sagði  þetta,  lyfti  hana  skotthúfunni  sinni  t 
nokkra  pumlunga  og  lét  hana  svo  strax  á sig  aftur. 

„Ég  vil  láta  vísa  mér  veginn  til  gistihússins44, 
svaraði  ég. 

„Eruð  pér  kominn  hingað  til  að  heimsækja  Ne- 
opalia?í{  spurði  digri  maðurinn. 


32 


Margt  fólk  ha£5i  hú  safnast  saman  utan  um  okk- 
ur  og  horföi  f>að  alt  á mig.  En  ég  svaraði  samt 
spurningunni  beint  og  blátt  áfram: 

„Ó,  ég  er  kaupandinn  að  eynni  ykkar,  og  ég  er 
hinfifað  kominn  til  pess  að  taka  við  henniu. 

„Enginn  sagði  orð,  og  f>að  var  dauðaþögn  í svo 
sem  hálfa  mínútu. 

„Ég  vona,  að  okkur  komi  vel  samanu,  bætti  ég 
við  með  f>ví  þægilegasta  brosi,  sem  ég  átti  til. 

En  ekkert  svar  kom  samt.  Fólkið  í kringum 
okkur  starði  enn  á mig.  En  digri  maðurinn  tók 
samt  bráðlega  til  máls.  Hann  lét  sem  hann  sæi  ekki 
hið  vingjarnlega  viðmót  mitt,  og  sagði  stuttur  í 
spuna: 

„Ég  er  húsbóndinn  á gistihúsinu.  Komið.  Ég 
skal  fyigja  yður  f>angað.“ 

Hann  sneri  sér  við  og  gekk  upp  götuna.  Við 
fylgdam  honum  eftir,  en  fólkið  skipaði  sér  í raðir, 
sem  við  gengum  á milli,  og  starði  kuldalega  á okkur. 
Denny  lýsti  bæði  tilfinningum  sínum  og  mínum  par 
sem  hann  sagði: 

„Dað  er  tæplega  nægt  að  kalla  petta  gleði- 
viðtökur“. 

„Fólkið  er  ólundarlegar  skepnur“,  tautaði  Hog- 
vardt. 

„Þetta  eru  ekki  viðtökurnar,  sem  lávarðurinn 
hefði  átt  að  fá“,  tautaði  Watkins  með  meiri  sorg  en 
reiði.  Watkins  hafði  háfleygar  skoðanir  um  virðj 
ingu  þá,  sem  skyldugt  væri  að  s/na  lávarðinum. 


% 33 

Digri  gestgjafinn  gekk  á undan;  ég  greikkaði 
sporið  f>ar  til  ég  náði  honum,  og  sagði: 

„Fólkið  virðist  ekki  vera  ánægt  með  komu 
mína“. 

Hann  hristi  höfuðið,  en  svaraði  engu.  Rétt  á 
eftir  stanzaði  hann  fyrir  framan  all-rambygt  hús. 
Svo  gekk  hann  inn  í það,  og  fylgdi  okkur  síðan  upp 
á loft  og  inn  í stórt  herbergi.  X>að  sneri  fram  að 
götunni,  en  mér  til  nokkurrar  undrunar  sá  ég,  að 
sterkar  járnstengur  voru  fyrir  gluggunum.  Hurðin 
fyrir  herberginu  var  einnig  ramgjör,  og  það  voru 
sterkar  lokur  bæði  að  innan  og  utan  á henni. 

„Þér  búið  vel  um  húsið  yðar,  vinuru,  sagði 
Denny  hlæjandi. 

„Við  viljum  geyma  vandlega  pað  sem  við  höf- 
um,  hérna  í Neopaliau,  svaraði  gestgjafinn. 

Ég  spurði  hann  að,  hvort  hana  gæti  látið  okkur 
fá  máltið,  og  játti  hann  því  óp/ðlega  og  fór  sína 
leið.  Við  máttum  bíða  all-lengi  eftir  mataum,  og 
stóðum  við  fast  við  gluggann  og  horfðum  út  ura 
fangelsis  slárnar  fyrir  honum.  Kæti  okkar  hafði 
horfið  við  þessar  óvingjarnlegu  viðtökur;  mér  fanst, 
að  eyjan  mín  hefði  átt  að  vera  viðfeldaari  í viðmóti; 
húa  var  svo  fögur. 

„En  samt  eru  viðtökurnar  betri  en  f>ær  hefðu 
verið  fyrir  tvÖ  hundruð  árum  síðanu,  sagði  ég  hlæj- 
andi,  pví  ég  var  að  reyna  að  gera  hið  bezta  úr  öllu 
saman. 

Gestgjifi  iu  fæ:ði  okkur  mxú  in  sjálfur,  og  vi 


34 


hýmuðum  aftur  yfir  máltíðinni,  sem  við  sátum  vi& 
pangað  til  rökkva  tók,  og  vorum  við  að  ræða  um 
J>að,  hvort  ég  ætti  að  heimsækja,  aldraða  lávarðinn, 
eða  hvort  að  sæmd  mín  útheimti  ekki  að  ég  biði  eftir 
að  hann  heimsækti  mig,  par  eð  hann  hafði  ekki  kom- 
ið  niður  að  bryggjunni  til  pess  að  taka  á móti  mér; 
og  við  komumst  loks  að  peirri  niðurstöðu  að  bíða 
eftir,  að  hann  heimsækti  mig. 

„En  hann  kemur  varla  í kveldu,  sagði  Denny 
og  stökk  á fætur.  „Skyldi  vera  hægt  að  fá  nokkur 
pokkaleg  rúm  hér!u 

Hogvardt  og  Watkins  höfðu  samkvæmt  boði 
mínu  setið  til  borðs  með  okkur  Denny.  Hinn  fyr- 
nefndi  var  nú  að  reykja  pípu  sína  við  gluggann,  en 
Watkins  var  önnum  kafinn  að  leysa  upp  farangur 
okkar.  Við  höfðum  einungis  haft  létta  poka  með 
okkur  í land,  fiskistengur  okkar,  bissur  okkar  og 
nokkra  smávegis  muni.  Hið  annað  var  eftir  úti  á 
jaktinni.  I>egar  Watkins  heyrði  rúm  nefnd,  pá 
hristi  hann  höfufið,  eins  og  hann  spáði  illu,  og  sagði: 

„I>að  er  betra  fvrir  okkur  að  sofa  úti  á jaktinni, 
lávarður  minnu. 

„Nei,  pað  geri  ég  ekki!u  hrópaði  ég.  „Ættum 
við  að  fara  burt  af  eynni  pegar  við  nú  á annað  borð 
erum  komnir  á hana?  Nei,  Watkins!u 

„Sem  yður  póknast,  lávarður  minntc,  sagði  Wat- 
kins  stillilega, 

Hogvardt  kallaði  alt  í einu  upp  yfir  sig,  par  sem 
hann  stóð  við  gluggann,  og  ég  gekk  yfir  pangað. 


35 


Sjónin,  sem  við  sáum,  var  sannarlega  merkileg. 
í hinni  m j<5u,  steinlögðn  götu,  eða  stræti,  stóð  í hring* 
í hálfdimmunni  fimmtíu  eða  sextíu  karlmenn,  en  ut- 
an  um  þenna  hrin^  var  kögur  af  kvennfólki  oor  böm- 
um.  í miðjum  hringnum  stóð  gestgjíáfinn  okkar,  ocr 
rambaði  hinn  d^gri  skrokkur  hans  aftur  á bak  og 
áfram,  par  sem  hann  jós  úr  sér  ræðu  með  lágri,  ea 
ákafri  röddu.  Ég  heyrði  ekki  eitt  einasta  orð  af  því, 
sem  ræðumaðurinn  sagði,  en  é g sá,  að  allir  tilheyr- 
endur  hans  fórnuðu  brátt  höndum  til  himins.  Ér  sá 
og,  að  sumir  hé:du  á bissum  í höndunuro,  sumir  héldu 
á kylfum,  sumir  á haífum;  og  allir  karlmennirnir 
hrópuðu  með  reiði-þrungnum  röddum:  ^JSTai,  naijk, 
já!“  Síðan  lagði  allur  hópurinn  af  stað — flestallir 
ksrlmennirnir  á eynni  hafa  hlotið  að  vera  í honum — í 
péttum  röðum  upp  eftir  veginum,  og  var  gestgjafinn 
í broddi  fylkingar.  Við  hlið  hans  gekk  annar  maður, 
sem  ég  hafði  ekki  veitt  eftirtekt  áður;  hann  var 
klæddur  vanalegum  tweed-íðtum,  en  hann  bar  sig 
tígulega  ; ég  gat  ekki  eéð  framan  í hann. 

„Nú,  hvað  skyldi  petta  eiga  að  J^/ða?a  hrópaði 
ég  um  leið  og  ég  horfði  niður  á götuna,  sem  nú  var 
tóm  að  Öðru  en  pví,  að  þar  voru  dálitlir  hópar  af 
hvítklæddu  kvennfóiki,  s«rn  talaði  saman  í ákefð, 
veifaði  handleggjunum  og  benti  /mist  á gistihúsið, 
sem  við  vorurn  1,  eða^upp  götina,  pangað,  sem  karl* 
mennirnir  höfðu  farið. 

„Máske  peir  séu  að  h&lda  ping  siítíC,  sagði 
Danny;  „eða  máske  peir  h .fi  iðrast  eftir  ókurteisi 


36 


sinni  og  ætli  nú  að  f&ra  að  reisa  heiðurs  hlið,  h&nda 
okkur  að  ganga  í gegnum“. 

I>essar  getgátur,  sem  auðsjáanlega  voru  gerðar  í 
skopi,  greiddu  ekkert  fram  úr  málinu,  f>ótt  höfundur 
peirra  hefði  gaman  af  þeira. 

„Hvað  sem  pví  líðura,  sagði  ég,  „pá  langar  mig 
til  &ð  rannsaka  petta  málefni.  Hvað  segið  pið  til 
þess  að  við  förum  á eftir  peim?u 

Hinir  aðrir  sampyktu  þessa  uppástungu  mína 
tafarlaust.  Við  settum  upp  hatta  okkar,  tókum 
göngustafi  okkar  og  bjuggum  okkur  til  ferðar.  I>á 
varð  mér  litið  á farangur  okkar. 

„Fyrst  ég  var  svo  heimskur,  að  eyða  peningum 

míaum  í marghleypings-skambissur ?*‘  sagði  ég 

og  leit  spyrjacdi  augum  til  Hogvardts. 

„Kveldloptið  mun  ekki  skaða  pæru,  svaraði 
hann;  og  svo  stungum  við  sinni  marghleypunni  hver 
1 vasa  okkar.  Ég  held,  að  við  höfum  hálf  skammast 
okkar  allir  fyrir  hræðsluna,  en  Neapolia  búar  litu 
sannarlega  út  fyrir  að  vera  ódælir  náungar.  Ég 
gekk  á undan  hinum  frarn  að  hurðinni  og  sneri  hand- 
fanginu;  en  hurðia  opnaðist  ekki.  Ég  kipti  í hana 
af  miklu  afli,  en  pað  fór  á sömu  leið.  Svo  horfði  ég 
pegjandi  á lagsmenn  mína. 

„Hetta  er  hlálegtu,  sagði  Denny  og  fór  að  blístra. 

Hogvardfc  tðk  litlu  luktina,  sem  hafði  ætfð  á reið- 
um  höndum,  og  athug&ði  hurðina  vandlega. 

„Hún  er  læstu,  sagði  hann,  „og  lokurnar  dregn- 
ar  fyrir  bæði,  að  ofan  og  neðan.  f>etta  er  ramgjör 
* 


37 


harð“,  bætti  hann  við  o g barði  hnefanuna  í hana. 
Síðan  gekk  hann  yfir  að  gluarganuin  og  skoðaði  síárn- 
ar  fyrir  honum;  að  pví  búuu  sagði  hann  við  mig: 
„Ég  er  hræddur  urn,  að  við  verðum  að  hætta  við 
ferðina,  lávarður  minnu. 

Jæja,  ég  gíit  ekki  að  mér  gert  að  skellihlæja. 
Þetta  var  alt  svo  kátlegt  í aðra  röndina.  Gestgjafinn 
hlaut  að  hafa  notað  tækifærið,  f>egar  við  vorum  að 
tala  saman  og  hlæja  yfir  matnum,  til  að  skjðta  lok- 
unum  fyrir.  I>að  var  ómögulegt  fyrirckkur  að  kom- 
ast  út  um  gluggsnn  vegna  slánna,  sem  fyrir  honum 
voru.  Vanur  innbrotspjófur  kynni  að  hafa  getað  náð 
slánum  frá,  og  f>að  hefði  v&falaust  mátt  brjóta  hurð- 
ina  með  virkisbrjót;  en  við  höfðum  á hvorugu  völ. 

„Við  höfam  verið  veiddir,  lagsmaðuriC,  sagði 
Denny,  „Dglega  veiddir!  En  hver  er  tilgangurinn 
með  leikinn?“ 

Ég  hafði  f>egar  lagt  f>essa  spurningu  fyrir  sjálf- 
an  mig,  en  hafði  ekki  getað  svarað  henni.  Satt  að 
segja  var  ég  farinn  að  velta  pví  fyrir  mér,  hvort  skeð 
gæti,  að  Neopalia  ætlaði  að  reynast  eins  afturhalds- 
samt  land  eins  og  tyikneski  sendiherran  hafði  gefið  í 
skyn  að  eyjan  væri.  Watkins  varð  fyrstur  til  að 
gefa  bendingu  um,  hvert  svarið  upp  á spurninguna 
væri. 

„Ég  ímynda  mér,  lávarður  minncc,  sagði  hanr, 
„að  hinir  innfædducc  (Watkins  nefndi  Neopalia  búa 
ætíð  „hina  innfædducc)  „hafi  farið  að  finna  lávarðinn, 
sem  seldi  yður  eynacc. 


38 


„Herra  trúr“,  sagði  Denny,  „ef  pví  er  f>annig 
varið,  f>á  vona  ég  að  f>að  verði  pægilegur  fundur!“ 

E>að  var  kominn  áhyggju-svipur  á bréiðleita, 
góðmótlega  aDdlitið  á honum  Hogvardt.  Hann 
f>ekti  nokkuð  til  fólksins  á eyjunum  á pessu  svæði; 
og  sama  var  að  segja  um  mig. 

„Álítið  f>ér,  að  vandræði  séu  á ferðum?“  sagði 
ég  við  hann. 

„Ég  er  hræddur  um,  að  svo  sé“,  svaraði  hann, 
og  síðan  snerum  við  okkur  aftur  að  glugganum,  allir 
nema  Denny,  sem  eyddi  kröftum  sínum  til  einkis  og 
gerði  gagnslausan  hávaða  með  pví  að  lemja  í hurðina, 
f>angað  til  við  báðum  hann  að  láta  hana  eiga  sig. 

Við  sátum  þarna  í herberginu  í nærri  tvo  klukku- 
tíma.  I>að  varð  alveg  dimt;  kvennfólkið  var  hætt  að 
hjala  saman,  en  stóð  kyrt  og  f>ögult  á götunni  og  í 
dyrunum  á húsum  sínum,  Klukkan  var  orðin  9 áður 
en  málefnunum  pokaði  nokkuð  áfram.  £>á  heyrðust 
óp  á veginum  fyrir  ofan  okkur,  blys  leiftruðu  par,  og 
hratt  fótatak  heyrðist  paðan,  eins  og  margir  menn 
kæmu  of&n  hæðina  á sigurgöngu.  I>ar  næst  sáura 
við  hina  þéttvöxnu,  vasklegu  eyjarskeggja  koma  of- 
an  götuna,  og  sáust  hin  hvítu  stuttpils  þeirra  glöggt 
við  blysin  í myrkrinu,  og  mennirnir  virtust  enn  mik- 
ilfenglegri  í glampa  blysanna,  sem  skiftist  á við  næt- 
urmyrkrið.  Maðurinn  í tweed-t'ótunum  var  nú  ekki 
sjfnilegur  í fylkingunni.  Gestgjafinn  okkar  var  nú 
einsamall  í broddi  hennar.  Þeir  sungu  allir  með 
hárri  röddu  einskonar  ósléttan,  villimannlegan  brag 


39 


á göngunni,  og  endurtóku  hann  hvað  eftir  annað;  en 
kvennfólkið  og  börnin,  \sem  f>yrptust  út  til  að  mæta 
karlmönnunum,  tóku  undir  í skrækum  róm,  svo  söng- 
ur  pessi  hljómaði  hvervetna  og  yfirgnæfði  alt  annað; 
þetta  óp/ða  lag  var  samt  svo  hermannlegt  og  hríf- 
andi,  að  fætur  okkar  fóru  ósjálfrátt  að  hreifa  sig  eftir 
takti  f>ess,  og  ég  fann  að  blóðið  fór  að  renna  hraðara 
í æðum  mínum.  Ég  hef  reynt  að  p/ða  orðin  í bragn- 
um  á ensku,  og  er  ég  hræddur  um  að  hann  hafi  ekki 
orðið  sléttari  hjá  mér,  en  hinn  óslétti  frumbragur. 
I>að,  sem  fylgir,  er  þýðing  mín  af  bragnum: 

„Vér  eigum  löndin! 

Visni  sú  höndin 
Er  vélar  burt  löndin! 

Visnuð  er  höndin, 

Vér  eigum  löndin! 

Hér  er  vort  veldi, 

Hann  dó,  er  seldi! 

Vér  eigum  löndin, 

Visnuð  er  höndinu. 

X>yrpingin  orgaði  f>essi  hótandi  orð  upp  aftur  og 
aftur,  par  til  hún  loks  stanzaði  gagnvart  gistihúsinu, 
og  endaði  með  langdregnu,  grimdarlegu  sigur-öskri. 

„Jæja,  petta  eru  aðfariru,  sagði  Denny  og  dró 
andann  djúpt.  „Hvað  hafa  durgar  pessir  1 hyggju 
að  gera?u 

„Já,  hvað  hafa  peir  í hyggju  að  gera?a  spurði 
ég;  pví  ég  var  í engum  vafa  um,  að  eyjarskeggjai 
höfðu  kyrjað  pennan  saraa  brag  yfir  dauðum  Stefano- 
poulos  fyrir  tveimur  öldum  síðan.  En  á þessum  tím-N, 


40 


um  virtist  manni  þetta  heimsfea  oor  fjarstœða,  já5, 
hræðilegt.  En  J>að  var  ekki  um  nein  lög  að  gera 
nær  en  í Rhodes,  og  eina  réttvísin  par  var  tyrknesk 
réttvísi.  Einu  lögin,  sem  um  var  að  tala  hér  á eynnir 
voru  lög  höfuðsmanns  Stefanopoulos-ættarinnar;  og 
ef  pessi  lög  skyldu  missa  afl  sitt  við  glæp  er  sá,  sem 
átti  að  framfylgja  peim,  hafði  drjfgt,  pá  gátu  undar- 
legir  hlutir  skeð  í Neopalia  jafnvel  nú  á dögum.  Og' 
hér  vorum  við  nú  lokaðir  inni  í gistihúsinu  eins  og 
rottur  í gildru. 

,,Ég  get  ekki  séð,  að  það  geti  gert  nokkurn 
skaða,  J>ó  við  hlöðuru  marghleypurnar  okkar,  lávarð- 
ur  minnu,  sagði  Hogvardt  og  lagðrhönd  sína  á öxl- 
ina  á mér, 

Ég  gat  ekki  séð,  að  f>að  gæti  skaðað  okkur,  svo 
við  fórum  allir  að  ráðum  Hogvardts,  og  fyltum  vasa 
okkar  J>ar  að  auki  með  tilbúnum  skotum.  Ég  var  á- 
kveðinn  í — ég  held  að  við  höfum  allir  verið  ákveðnir 
í — a5  láta  ekki  eyjarskeggja  pessa  neyða  okkur  til 
neins,  eða  hræða  okkur  með  beinagrindar-brag  sínum. 

Svo  leið  fjórðungur  stundar,  en  pá  var  barið  á 
hurðina,  og  lokurnar  dregnar  frá  um  leið. 

„Ég  ætla  að  fara  til  dyrannau,  sagði  ég  og 
stökk  á fætur. 

Hurðin  var  opnuð,  og  unglingspiltur  rak  inn 
höfuðið. 

„Vlacho  gestgjafi  skipar  ykkur  að  koma  ofanu, 
sagði  pilturinn ; en  svo  hefur  hann  að  líkindum  séð 
paarghleypur  okkar,  f>ví  hann  hljóp  niður  stigann 


41 


eins  o g fætur  toguðu.  Við  fylgdutn  honum  eftir 
£>angað  til  við  komum  át  í dyrnar  k gistihúsinu. 
Fyrir  utan  f>ær  var  hálfhringur  af  mönnum,  og  beint 
fram  undan  okkur  stóð  Vlacho.  Strax  og  hann  sá 
mig  gerði  hann  teikn  með  hendinni,  sem  p/ddi,  að 
allir  skyldu  pegja,  og  ávarpaði  mig  síðan  eftirfylgj* 
andi,  undraverðu  orðum: 

„Lafði  Euphrosyne  leyfir  yður,  af  ná*  sinni,  að 
fara  burt  í friði.  Farið  því  til  báts  yðar  og  siglið 
burt,  og  pakkið  guði  fyrir  miskunn  hansu. 

„Bíðið  dálítið  við,  maður  góðuru,  sagði  ég; 
„hvar  er  aldraði  lávarðurinn,  sem  átti  eyna?“ 

„Vitið  pér  ekki  að  hann  dó  fyrir  viku  síðan?*c 
sagði  Vlacho,  og  virtist  vera  forviða.  ^ 

„Dáinn!tc  hrópuðum  við  allir  einum  munni. 

„Já,  herra  minncc,  sagði  Vlacho.  „Lafði  Euphro- 
syne,  sem  nú  drotnar  hér  á Neopalia,  skipar  yður  að 
fara  burt  af  eynnicc. 

„Úr  hverju  dó  lávarðurinn?cc  spurði  ég. 

„Úr  hitasóttcc,  svaraði  Vlacho  hátíðlega;  og  /ms- 
ir  af  þeim,  sem  stóðu  í kringum  hann,  kinkuðu  kolli 
og  tautuðu  jafn  hátíðlega:  „Já,  úr  hitasóttcc. 

„Mér  f>ykir  mikið  fyrir  f>vícc,  sagði  ég.  „En 
f>ar  eð  hann  seldi  mér  eyna  áður  en  hann  dó,  skil  ég 
ekki,  með  allri  virðingu  fyrir  lafði  Euphrosyne,  hvað 
henni  kemur  þetta  málefni  við.  Ég  skil  heldur  ekki, 
hvað  öll  pessi  þyrping  af  mönnum  er  að  gera  hérna 
við  dyrnar.  Skipið  peim  að  hafa  sig  burtu.cc 

t>essi  tilraun  mín,  að  gera  mig  herralegan,  hafði 


42 


alls  engin  áhrif.  Vlacho  virtist  ekki  heyra  hvað  ég 
sagði.  Hann  benti  með  vísifingrinum  niður  að  höfn- 
inni  og  sagði: 

„Þarna  liggur  skipið  yðar.  Demetri  og  Spiro 
geta  ekki  farið  með  yður,  en  pér  getið  komist  af  án 
peirra.  Hlustið  nú  á pað  sem  ég  segi  ! í>ér  hafið 
fararleyfii  pangað  til  kl.  sex  í fyrramálið.  Ef  pér, 
eða  menn  yðar,  verðið  hér  á Neopalia  einni  mínútu 
eftir  pann  tíma,  pá  komist  pið  aldrei  burtu  héðan. 
Hugsið  um  petta  og  breytið  viturlega.u  Að  svo 
mæltu  snéri  hann  sér  við  og  allir,  s^m  með  hon- 
um  voru,  eins  og  sama  fjöðrin  hreifði  pá,  og  gengu 
1 fylkingu  upp  hæðina  aftur;  og  pegar  þeir  voru 
komnir  svo  sem  300  fet  burtu,  kyrjuðu  þeir  aftur  upp 
sama  gamla  braginn  og  áður.  Við  stóðum  einir  eftir 
í dyrum  gistihússins,  og  ég  verð  að  játa,  að  við 
vorum  fremur  sauðarlegir. 

Svo  fórum  við  aftur  upp  á loft,  og  ég  settist  við 
herbergis  gluggann  og  horfði  út  í náttmyrkrið.  ]>að 
var  mjög  dimt  úti,  og  virtist  nú  enn  dimmra  en  áður 
þegar  blysin  voru  horfin.  Engin  manneskja  sást  nú 
á ferli.  Eyjarskeggjar  póttust  nú  vafalaust  vera 
búnir  að  koma  málunum  í æskilegt  horf,  og  gengu 
pví  til  rekkju.  Ég  sat  í pungum  pönkum  við  glugg- 
ann.  En  eftir  litla  stund  kom  Denny  yfir  til  mín, 
lagði  hendina  á öxl  mér  og  aagði: 

„Ætlið  pér  að  láta  undan  peim,  Charley?íC 

„Kæri  Denny  minn,“  sagði  ég  áhyggj|afullur% 
Jég  vildi  að  pér  væruð  kominn  heim  til  hennar  móð- 
ur  yðar.c< 


43 


Hann  brosti  og  endurtók  spurningu  sína:  uÆtl- 
ið  pér  að  láta  undan  peim,  gamli  kunningi?“ 

„Nei,  við  Júpiter,  pað  ætla  ég  mér  ekki  að 
gera !“  hrópaði  ég  og  stökk  á fætur.  „Þeir  hafa 
fengið  peninga  mína,  og  ég  ætla  mér  að  fá  eyna  mína 
í staðinn.a 

„Takið  jaktina,  lávarður  minn,  og  farið  á henni 
til  Rhodes,u  ráðlagði  Hogvardt,  “og  komið  svo  hing- 
að  aftur  með  nógan  liðsafla.u 

Jæja,  það  var  vit  í pessari  ráðieggingu,  og 
augnabliks  upppot  mitt  var  heimska.  Við  fjórir 
gátum  ekki  sigrað  eyna;  ég  kæfði  pví  viður  stærilæti 
mitt  og  sagði  : „Svo  skal  vera.  En  bíðum  nú  við  ; 

klukkan  er  ekki  nema  tólf,  svo  við  gætum  skoðað 
okkur  dálítið  um  á eynni  áður  en  við  leggjum  burt 
frá  henni.  Mig  langar  til  að  kynnast  plássinu.u  Mér 
var  mjög  gramt  í geði  yfir,  að  vera  þannig  rekinn 
burt  af  eynni  minni. 

Hogvardt  nöldraði  dálítið  yfir  þessari  uppá- 
stungu  minni,  en  beygði  sig  samt  undir  vilja  minn. 

Vð  tókum  marghleypur  okkar  aftur,  fórum  út  úr 
gistihúsinu  og  gengum  rakleiðis  upp  veginn.  Við 
mættum  engum  manni.  I>annig  gengum  við  eina 
mílu  upp  á móti,  og  varð  vegurinn  brattari  við  hvert 
spor.  En  pá  lá  annar  vegur  pvert  út  af  aðal  vegin- 
um. 

„E>essi  vegur  mun  líggja  til  hússins,u  sagði  Hog. 
vardt,  sem  hafði  kynt  sér  appdráttinn  af  eynni  mjög 
vandlega. 


44 


„I>á  skulum  við  fara  til  hússins  og  líta  á það,<c 
sagði  ég.  „L/sið  okkur  með  iuktinni,  HogvardL 
I>að  er  svo  skolli  dimt.Cí 

Hogvardt  dró  skygnið  frá  luktinni,  og  bar  pk 
birtu  á veginn.  En  svo  hleypti  hann  skygninu  strax 
fyrir  aftur  og  dró  okkur  með  sér  fast  upp  að  klettun- 
unum,  sem  voru  utan  við  veginn.  E>ótt  dimt  væri 
sáum  við  brátt,  að  einhverjir  komu  ríðandi  á móti 
okkur  á litlum  hestum.  Við  gátum  ekki  séð  andlitin, 
en  um  leið  og  þeir,  er  á hestun  ím  riðu,  fóru  fram  hjá 
okkr  (vuið  vorum  steinpegjandi  og  hreifignarlausir), 
heyrðum  við  að  sagt  var,  með  hreinni  og  yndislegri 
stúlku-rödd: 

„I>eir  fara  f>ó  vissulega  burt?íC 

„Já,  f>eir  annaðhvort  fara  eða  fá  makleg  mála- 
gjöld,cc  svaraði  sá,  sem  reið  hinum  hestinum.  Mér 
hnykti  við,  pví  þetta  var  rödd  mannsins  sem  setið 
hafði  við  næsta  borð  við  okkur  Denny  í borðsalnum 
á Optimum — petta  var  sem  sé  Constantine  Stefano- 
poulos. 

„Ég  verð  ekki  langt  í burtu,  f>ví  ég  ætla  mér  að 
vera  í porpinu  í nótt.cc  sagði  stúlkan;  „og  ég  er  viss 
um,  að  fólkið  gefur  gaum  pví  sem  ég  segi.cc 

„Fólkið  mun  drepa  pá  ef  f>eir  fara  ekki  burt,a 
svaraði  Constantine,  og  pað  var  auðheyrt  á röddinni, 
að  pessi  hugsun  vakti  engan  hrylling  hjá  honum, 
Síðan  hurfu  pau  í myrkrinu. 

„Áfram  til  hússins!44  hrópaði  ég  í snöggri  geðs- 
hræringu.  £>vt  ég  var  nú  orðinn  reiður,  mjög  reiður 


45 


jfir  þeirri  takmarkalausu,  niðurlægjandi  fyrixlitningu, 
sem  hvervetna  kom  fram  gagnvart  mér. 

Við  preifuðum  okkur  áfram  eftir  veginum  í svo 
sem  tíu  mínútur,  og  vorum  þá  rétt  fram  undan  gamla, 
gráleita  húsinu,  sem  við  höfðum  séð  utan  af  sjónum. 
Við  gengum  hiklaust  upp  að  pví.  Dyrnar  stóðu 
opnar.  Við  gengurn  inn,  og  komum  pá  fyrst  í afar- 
stóran  gang.  Gólfið  var  úr  tré,  og  voru  mottur  og 
feldir  á því  hér  og  hvar.  Langt  borð  var  í miðjum 
ganginum,  og  voru  veggirnir  prýddir  með  miðalda- 
hertygjurn  og  vopnum.  Gluggarnir  voru  einungis 
sem  mjóar  rifur  1 hina  þykku  og  rambygðtjf  stein- 
veggi.  Hurðin  var  afar  pung  og  J>ykk,  og  öll  járn- 
bent;  hinar  pterku  hurðir  á gistihúsinu  voru  sem 
ekkert  hjá  henni.  Ég  kallaði  með  hárri  rðddu:  „Er 

nokkur  hér?c  En  enginn  svaraði.  Æsingurinn, 
sem  fylgdi  hergöngu  og  söog  eyjarskeggja,  hlaut  að 
hafa  dregið  vinnufólkið  niður  í þorpið  — eða  máske 
ekkert  vinnuíólk  hafi  verið  í húsinu.  Mérvar  ómögu- 
legt  að  vita  neitt  twn  þetta.  Ég  settist  niður  í bríka- 
stól  við  borðið.  í>að  var  mér  þægileg  tilfinning,  að 
ég  væri  eigandi  eyjarinnar  og  að  ég  væri  nú  1 mínu 
eigin  húsi.  Denny  sat  á borðinu  við  hliðina  á mér 
og  dinglaði  fótunum.  Við  steinþögðum  allir  um 
hríð.  En  svo  hrópaði  ég  snögglega : 

„Því  í ósköpunum  ættum  við  ekki  að  láta  skríða 
til  skarar  cú  þegar?  ‘ Svo  stóð  ég  á fætur,  lét  hina 
þungu  hurð  aftur,  skaut  lokunum  fyrir  og  sagði: 
„Látum  pá  opna  þessa  hurð  klukkan  sex  í fyrramálið 
ef  peir  geta.u 


46 


„Húrra!fc<  hrópaði  Denny  og  stökk  niður  af  borð- 
inu  eins  og  kólfi  Yæri  skotið.  Svo  vænt  pótti  hon- 
um  um  ákvörðun  mína,  að  láta  ekki  undan. 

Ég  leit  framan  í Hogvardt.  Hann  hristi  höfuð- 
ið,  en  hann  brosti.  Watkins  stóð  hjá,  eins  stiltur  og 
rólegur  eins  og  hann  var  vanur  að  vera.  Hann 
spurði  einungis,  að  hvaða  niðurstöðu  lávarðurinn 
hefði  komist — pað  var  alt  o g sumt;  og  f>ar  eð  ég  fór 
ekki  frekar  út  í málið,  sagði  hann: 

„Þér  ætlið  að  verða  hér  í nótt,  lávarður  minn?u 
„Ég  ætla  að  verða  hér  í nótt  undir  öllum  kring- 
umstæðum,  Watkins,“  sagði  ég.  „Ég  ætla  ekki  að 
láta  nokkurn  mann  reka  mig  burt  af  eynni  minniu. 

Um  leið  og  ég  sagði  þessi  síðustu  orð  barði  ég 
hnefauum  svo  fast  niður  í borðið,  að  pað  tók  undir  f 
pví.  Okkur  til  mikillar  undrunar  heyrðum  við  f>á 
lága  en  glögga  stunu  koma  úr  einu  borninu — paðan, 
sem  hið  daufa  ljós  úr  lukt  Hogvardts  l/ati  ekki — - 
eins  og  einhver  hefði  miklar  prautir.  I>að  fór  hroll- 
ur  um  Watkins;  pað  var  eins  og  Hogvardt  væri  ekki 
um  sel.  Við  Denny  hlustuðum  eftirvæntingarfullir. 
Aftur  heyrðist  stunan.  Ég  greip  luktina  af  Hog- 
vardt  og  hljóp  i áttina,  sem  stunan  hafði  komið  úr. 
X>ar  í horninu  lá  gam&ll  maður  á legubekk,  og  var 
ábreiða  ofan  á honum.  I>iið  var  eins  og  pað  færi  illa 
um  hann,  pví  hann  var  að  velta  sér  til  og  stundi  um 
leið.  Við  hlið  hans  sat  gömul  vinnukona,  og  var 
liún  preytuleg  og  svaf  fast.  A einu  augnabliki  gat 
ésr  méf  til  sannleikann  í þessu  máli — part  af  ssnn« 
leikanum. 


47 


„Hann  er  ekki  ennþá  dauður  úr  hitasóttinni,  sem 
hann  Vlacho  var  að  tala  um’1,  sagði  ég. 


III.  KAPÍTULI. 

HITASÓTTIN  f NEOPALIA. 

Ég  horfði  í nokkur  augnablik  á hið  föla,  hrein- 
skorna,  fyrirmannlega  andlit  öldungsins  á bekknum. 
Síðan  hristi  ég  handlegg  konunnar  all  hranalega,  og 
vaknaði  hún  við  f>að  með  hálfgerðum  andfælum. 

„Hvað  er  hér  um  að  vera?“  sagði  ég  í höstum 
róm.  „Hver  er  þessi  maður?“ 

„Guð  minn  góður  bjálpi  mé"!  Ilver  eruð  pér?*c 
hrópaði  konan  og  stökk  á fætur  óttaslegin.  Satt  að 
segja  er  ekki  ólíklegt,  að  við  fj  5rir  höfum  verið 
hræðilegir  í augum  konunnar,  pví  f>að  hefur  sjálf- 
sagt  verið  ákafa  og  jafnvel  harðneskju  svipur  á 
okkur. 

„Ég  er  Wheatley  lávarður,  og  pessir  menn  eru 
vinir  mínir“,  sagði  ég  hvatlega  og  í höstum  róm. 

„Hvað  er  f>etta,  eruð  pað  pér?u  sagði  konan  og 
horfði  undrandi  og  spyrjandi  augum  á mig. 

„Já,  f>að  er  ég,  ljóslifandiu,  sagði  ég.  „Ég  hef 
keypt  eyna.  Við  gengum  út  okkur  til  skemtun- 
ar,  og 44 

„En  hann  drepur  yður,  ef  hann  hittir  yður  hé.cí, 
sagði  konan  1 fl/ti. 


48 


„Hann?  Hver?“  spurði  ég. 

55Ó,  fyrirgefið  mér,  lávarður  minn!u  sagði  konan. 
„I>eir  drepa  yður — peir — fólkið — mennirnir  hérna 
á eynnia. 

Ég  horfði  harðneskjulega  á hana.  Hún  horfði 
undan  vandræðalega.  Ég  tók  aftur  til  máls,  upp  á 
von  og  óvon,  og  pó  voru  orð  mín  bygð  á sterkum 
líkum,  par  sem  ég  sagði: 

„E>ér  meinið,  að  hann  Constantine  Stefanopoulos 
muni  drepa  mig?u 

„Ó,  hafið  ekki  háttu,  hrópaði  hún.  „Hann  kann 
að  vera  hér,  hann  getur  verið  allsstaðaru. 

„Hann  má  þakka  sínum  sæla  að  hann  er  ekki 
héru,  sagði  ég  illúðlegur  á svipinn,  því  ég  var  orð- 
inn  reiður.  „Svarið  spurningum  mínum,  kona.  Hver 
er  þetta,  sem  bér  liggur?u 

„Það  er  drottinn  eyjarinnar,  lávarður  minnu, 
svaraði  hún.  „Æ,  ég  er  hrædd  um,  að  hann  sé  særð- 
ur  til  ólífis.  Og  samt  sofnaði  ég.  En  ég  var  svo 
f>reyttu. 

„Særður — hver  særði  hann?u  spurði  ég. 

Andlit  hennar  varð  snögglega  sviplaust  og  aug- 
un  störðu  út  í bláinn.  Ea  svo  sagði  hún: 

„Ég  veit  ekki,  lávarður  minn.  Dað  skeði  ein- 
hvern  veginn  í prengslunum  og  þyrpingunni.  I>að 
var  óviljaverk.  Hann  kæri  herra  minn  var  búinn  að 
láta  að  óskum  peirra.  Ea  samt  stakk  einhver  hann. 
— við  himioinn,  ég  veit  ekki  hver  það  gerði,  lávarður 
minn. — Og  bann  hlýtur  að  deyjau. 


49 


„Segið  mér  alla  söganau,  sagði  ég  með^bjóð- 
andi  röddu. 

£>á  svaraði  hún  og  sagði: 

„I>eir  korrm  hingað  allir  í hóp,  \ lacho  og  öli 
pyrpingin,  og  Constantine  lávarður  með  þeim.  Lafði 
Euphrosyne  var  ekki  heima;  hún  er  oft  í burtu,  niður 
á kiettunum  við  sjóinn,  og  horfir  á öldurnar.  I>eir 
komu  og  sögðu,  að  það  væri  lentur  maður,  sem  segði 
að  hann  ætti  eyna — maður,  sem  bæri  sama  nafn  og 
pér,  lávarður  minn.  Og  þegar  hann  kæri  herra  minn 
sagði  þeim,  að  hann  hefði  selt  eyna,  til  pess  að  frelsa 
heiður  ættarinnar,  pá  urðu  þeir  hamslausir  og  Vlacho 
byrjaði  að  syngja  líksöngs-braginn,  sem  Alexander 
3káld  hinn  eineygði  orti  fyrir  löngu,  löngu  síðan, 
áður  en  Stefan  Stefanopoulos  dó,  en  allir  hinir  tóku 
undir.  Síðan  drógu  þeir  upp  hnífa  sína  og  færðu 
sig  nær  og  nær,  og  heimtuðu  að  hann  kæri  herra 
minn  skyldi  reka  ókunna  manninn  burt  af  eynni;  pví 
það  væri  ekki  hægt  að  kaupa  og  selja  íbúa  Neopalia 
eins  og  peir  væru  nautgripir  eða  svín.  Hann  herra 
minn  vildi  lengi  vel  ekki  láta  undan,  og  peir  sóru  að 
J>eir  skyldu  drepa  ókunna  manninn,  og  herra  minn 
líka.  Svo  prengdu  peir  sér  nær,  pangað  til  Vlacho 
var  kominn  fast  að  honum  með  hnífinn  á lofti,  en 
'Constantine  lávarður  stóð.við  hliðina  á herra  mínum 
og  bað  hann  að  láta  undan;  svo  dró  Constantine  hníf 
sinn  úr  sliðrum  og  sagði,  að  Vlacho  yrði  að  berjast 
við  sig  áður  en  hann  dræpi  gamla  lávarðinn,  herra 
minn.  En  Vlacho  brosti  bara  að  pví.  Og  svo — og 
svo— ah,  kæri  lávarður  minn!u 


50 


Hún  gat  ekki  komið  upp  orði  um  stund,  og 
grátur  braust  fram  af  vörum  hennar  í staðinn  fyrir 
orð.  En  síðan  rétti  hún  sig  upp,  og  eftir  að  hafa 
litið  á særða  öldunginn,  sem  hin  ákafa  ræða  hennar 
ekki  hafði  vakið  af  dvalanum,  hélt  hún  áfram  og  sagði: 
„Og  svo  hrópuðu  peir  sem  fyrir  aftan  Vlacho 
«tóðu,  að  pað  væri  nú  nóg  komið  af  orðum,  og  spurðu 
herra  minn  hvort  hann  kysi  heldur,  að  láta  lífið  eða 
láta  undan.  Svo  hlupu  peir  allir  áfram,  þangað  til 
hinir  fremstu  prengdu  að  herra  mínum;  og  hann,  sem 
nú  var  orðinn  gamall  og  veikburða  maður  (pótt  hann 
eitt  sinn  væri  eins  hugrakkur  maður  eins  og  nokkur 
aðnar),  hrópaði  upp  með  hinni  veiku  rödd  sinni: 
,]>að  er  nóg  komið,  vinir;  ég  læt  undan — ég — 1 og 
þá  drógu  peir  sig  til  baka.  En  herra  minn  stóð 
þarna  hreifingarlaus  eitt  augnablik,  síðan  greip  hann 
hendinni  um  siðuna,  riðaði  á fótunum  og  féll  svo  til 
jarðar,  en  blóðið  streymdi  úr  síðu  hans.  Constantine 
lávarður  féll  á kné  við  hlið  hans  og  hrópaði:  ,Hver 

stakk  hann?‘  Vlacho  brosti  illúðlega,  en  hinir  aðrir 
litu  hver  til  annars.  En  ég,  sem  hafði  hlaupið  fram  í 
dvrnar  og  séð  þaðan  alt  sem  gerðist,  kraup  niður  við 
hlið  herra  míns  og  reyndi  að  stöðva  blóðrásina. 
Vlacho  leit  pá  beint  framan  í Constantine  lávarð, 
festi  hin  hvössu  augu  sín  á honum  og  sagði:  ,Það 

var  ekki  ég,  sem  gerði  pað,  lávarður  minnc.  ,Og  pað 
var  heldur  ekki  ég,  pað  veit  skapari  minnc,  hrópaði 
Constantine  lávarður,  reis  á fætur  og  hrópaði  enn: 
Hver  veitti  honum  áverkann?  En  enginn  svaraði, 


51 


svo  hann  hélt  áfram  og  sagði:  ,Ef  einhver  gerði 

þetta  í ógáti,  af  pví  að  hann  viidi  ekki  láta  undan, 
þá  segið  til  og  skal  sá  hinn  sami  verða  náðaður*.  En 
pegar  Vlacho  heyrði  þetta,  pk  sneri  hann  ?ér  að  öii- 
um  hópnum  og  sagði:  ,Seldi  hann  okkur  ekki  al!a 

eins  og  uxa  eða  svín?  Síðan  kyrjaði  hann  upp  lík- 
söngs-braginn,  en  allir  hinir  tóku  undir,  og  enginn 
kærði  sig  framar  um  að  vita,  hver  hafði  veitt  áverk- 
ann.  Og  Constantine  lávarður u 

Orðastraumur  gömlu  konunnar  stansaði  hér 
snögglega,  eins  og  hann  hefði  frosið  á vörum  hennar. 

„Jæja,  og  hvað  ætluðuð  pér  að  segja  um  Con- 
stantine  lávarðu,  sagði  ég  með  lágri,  harðneskjulegri 
rödd,  sem  skalf  af  geðshræringu.  Ég  fann  að  hönd 
Denny’s,  sem  hann  hafði  hvílt  á handlegg  mfnum, 
hoppaði  upp  og  niður  af  sömu  orsök.  „Hvað  um 
Constantine  lávarð,  kona?u  endurtók  ég. 

„Nei,  hann  gerði  ekki  neittu,  svaraði  hán. 
„Hann  talaði  við  Viacho  um  stund,  en  svo  fóru  peir 
burt,  og  hanu  sagði  mér  að  passa  aldraða  lávarðinn  á 
meðan  hann  væri  að  leita  að  lafði  Euphrosyne. 
Eftir  nokkra  stund  kom  hann  með  hana;  aagu  hennar 
voru  rauð  af  gráti,  og  hún  fór  aftur  að  gráta  þegar 
hún  sá  hann  veslings  herra  minn,  pví  hún  elskaði 
hann.  Hún  sat  hjá  honum  þangað  til  Constantine 
kom  og  sagði  henni,  að  pér  vilduð  ekki  fara  burt  af 
eynni,  og  að  pér  og  vinir  yðar  yrðu  drepnir  ef  pið 
færuð  ekki  burt.  Svo  'grét  hún  af  því  að  verða  að 
yfirgefa  gamla,  særða  lávarðinn,  en  fór  samt,  og  bað 


52 


um  leið  til  drottins,  að  hann  yrði  iifandi  f>egar  hán 
kæmi  aftur.  ‘Ég  verð  að  fara’,  sagði  hán,  ,því  f><5 
J>að  sé  skammarlegt  að  eyjan  skyldi  vera  seld,  f>á  má 
til  að  fá  f>essa  menn  til  að  fara  burt,  svo  f>eir  verði 
ekki  teknir  af  lífi.  Kysstu  hann  fyrir  mig,  ef  hann 
skyldi  rakna  við‘.  í>annig  skildi  hán  við  mig  hjá 
gamla  lávarðinum,  og  ég  er  svo  hrædd  um  að  hann 
deyi“.  Um  leið  og  gamla  konan  sagði  síðustu  orðin, 
setti  mikinn  grát  að  henni. 

t>að  varð  pögn  í nokkur  augnablik,  en  pá  sagði 
ég  aftur: 

„Hver  veitti  gamla  lávarðinum  áverkann,  kona? 
Hver  særði  hann?“ 

Hán  hnipraði  sig  saman  og  reyndi  að  fjarlægj- 
ast  mig,  eins  og  ég  hefði  slegið  hana  högg,  í staðinn 
fyrir  að  spyrja  hana  spurningu. 

„Ég  veit  ekki;  ég  veit  pað  ekki“,  sagðihf  n 
andvarpandi. 

En  ég  átti  að  fá  svar  uppá  spurninguna,  em 
hán  vildi  ekki  svara. 

Öldungurinn  opnaði  augun,  varir  hans  b iðust, 
hann  stundi  pungan  og  sagði  lágt:  „Constantine! 

Þá  gerðir  pað,  Constantine!“  Augu  mín  og  gömlu 
konunnar  mættust  eitt  augnablik,  en  svo  leit  hán 
strax  niður  fyrir  sig. 

„Hvers  vegna,  hvers  vegna  gerðir  pá  pað,  Con- 
stantine?“  ^andvarpaði  særði  öldungurinn’  „Ég  var 
báinn  að  lát^indan,  báinn  að  láta  undan,  Constant- 
ine.  Ég  hefði  látið  pá  fara u 


53 

Or^  hans  bættu,  augu  hans  lokuðust  aftur,  varir 
lans  rr;æt  ust,  en  einungis  til  að  aðskiliast.  Augna- 
blik:  si hsa  sigu  kjálkar  hans  niður  afllausir.  Hinn 
gamK  K varður  í Neopalia  var  látinn. 

Kg  fyltist  pvílíkri  bræði  og  hatri  gegn  manninum 
(Cocstantine),  sem  af  einhverri  ástæðu,  er  ég  gat  enn 
ekki  skilið.  hafði  unnið  pvílíkt  níðÍDgsverk  á ætt- 
ingja  sinum — fjörgömlum  manni  í tilbót — að  ég  gerði 
svo  fljf  færnislegan  hlut  að  mér  virðist  pað  nú,  J>eg- 
ar  ég  atúuga  málið  við  ljós  kaldrar  endurminnÍDgar, 
éðs  manns  athæfi.  En  samt  sem  áður  fanst  mér  f>á, 
að  ég  geta  ekkert  annað  gert;  og  svipur  Denny’s,  já, 
°g  sugneráð  hinna  annara  sýnái  Ijóslega,  að  peir 
væru  mé:  ssmdóma. 

„Leggið  lík  öldungsins  tilu,  sagði  ég  við  gömlu 
konuna;  „svc  skulum  við  vaka  yfir  því.  En  farið  að 
pví  búnu  og  segið  pessum  Constantine  Stefanopoul- 
os:  að  mðr  sé  kunnugt  um  glæp  hans;  að  ég  viti  hver 
ve.tíi  öldungnum  áverkann;  að  allur  heimurinn  skuli 
fá  að  vita  það  sem  ég  veit  um  petta;  og  að  ég  skuli 
hvoiki  tvílast  dag  né  nótt  fyr  en  hann  fái  makleg 
mátagjöld  fyrir  petta  svívirðilega  morð.  Segið  hon- 
unij  að  ág  hafi  svarið  pessa  djfran  eið,  og  lagt  við 
drengp.kap  minn  sem  enskur  aðalsmaðuru. 

„Q g segið  honum,  að  ég  hafi  einnig  svarið  pess 
dfran  eið!u  hrópaði  Denny;  en  Hogvardt  og  Wat- 
kinsf  sem  ekki  leyfðu  sér  að  búa  tilfinningar  sínar  í 
orð^  færðu  sig  fast  að  mér.  Ég  vissi  á því,  að  peir 
vc T<}  báðir  einhuga  með  mér. 


54 


Gamla  konan  leit  rannsakandi  augum  á mig 
■og  sagði: 

„I>ér  eruð  djarfur  maður,  lávarður  minn“. 

„Ég  sé  ekkert  að  óttast  enn  sem  komið  eru, 
sagði  ég.  „Ég  held  &ð  ég  hafi  pað  bugrekki,  sem 
útheimtist  til  að  segja  J>rælmenni  hvaða  álit  ég  hef 
á honumu. 

„Eq  hann  lætur  yður  aldrei  komast  lifandi  burt 
eftir  [>ettau,  sagði  gamla  konan.  „Þér  hugsið  yður 
að  fara  til  Rhodes  og  segja  frá — segja  það  sem  f>ér 
hafið  sagt  um  hannu. 

„Já,  og  lengra  en  til  Rhodes  ef  pess  gerist 
pörfu,  sagði  ég.  „Hann  skal  deyja  fyrir  glœp  sinn, 
svo  framarlega  sem  ég  lifiu. 

I>að  hefði  orðið  árangurslaust,  pó  púsund  menn 
hefðu  reynt  að  telja  mig  af  áformi  mínu  á þessu 
augnabliki;  pví  níðingsháttur  Constantine’s  hafði 
tendrað  pvílíkt  heiftarbál  í hjarta  mínu,  að  alt  varð 
að  rýma,  sæti  fyrir  pví. 

„Gerið  pað  sem  ég  hef  skipað  yður,  og  það  taf- 
&rlaustu,  sagði  ég  harðneskjulega.  ,.Yið  skulum 
vaka  yfir  líki  öldungsins  pangað  til  pér  komið  afturu. 

„I>ér  gangið  út  í opinn  dauðann  með  pessu,  lá- 
arður  minnu,  sagði  gamla  konan.  „I>ér  eruð  ungur 
m&ður  ennþá;  og  unglingurinn  við  hlið  yðar  er  enn- 
pá  yngriu. 

„Við  erum  ekki  dauðir,  enn  sem  komið  eru, 
sagði  Denny.  Ég  hafði  aldrei  fyr  séð  pann  svip  á 
andliti  hans,  sem  nú  var  á pí;  kátínan  og  léttlyndið 


55 


virtist  horfið  úr  honum,  en  varir  hans  prístust  saman 
og  tóm  harka  skein  út  úr  andliti  hans. 

Gamla  konan  fórnaði  höndum  til  himins,  en  ég 
vissi  ekki  hvort  p>að  var  í bænarskyni  eða  af  harmi. 
Við  snerum  okkur  frá  henni,  svo  hún  gæti  búið  um 
líkið  í friði.  Síðan  gengum  við  aftur  yfir  um  þangað, 
er  við  höfðum  setið  fyrst  þegar  við  komum  inn  í hús- 
ið,  og  biðum  þar  J>angað  til  að  daga  tók  og  við  sáum 
út  um  mjóu  gluggana  hinar  gráu  bylgjur  hossa  sér 
og  dansa  í aftureldingunni.  Gamla  konan  kom  til 
mín  J>ar  sem  ég  sat  og  horfði  á öldurnar. 

„Ég  er  búin  að  ganga  frá  líkinu,  lávarður  minnu, 
sagði  hún  við  mig.  „Er  ásetningur  yðar  hinn  sami 
og  áður?u 

„Já,  hann  hefur  ekki  breyzt  hið  minsta“,  svar- 
aði  ég. 

„Það  er  opinn  dauðinn  fyrir  yður,  fyrir  ykkur 
alla“,  sagði  hún  og  gekk  síðan  tafarlaust  fram  að 
hinum  miklu  dyrum.  Hogvardt  opnaði  hurðina  fyrir 
hana,og  ég  sá  hana  ganga  niður  veginn  milli  háu  klett- 
anna,  sem  voru  til  beggja  handa  við  hann.  Síðan 
tókum  við  lík  öldungsins  og  bárum  pað  inn  í her- 
bergi,  sem  var  öðru  megin  við  hinn  mikla  gang, 
komum  síðan  til  baka  og  stóðum  í dyrunum  til  að 
kæla  andlit  okkar  í hinum  hressandi  morgunblæ.  A 
meðan  við  stóðum  p>ar  sagði  Hogvardt  alt  í einu: 
„Klukkan  er  orðin  fimmu. 

„Þá  eigum  við  einungis  eina  klukkustund  ólif- 
aða,  ef  við  förum  ekki  strax  út  á gufujaktina“,  sagði 
ég  brosandi. 


56 


„Þér  ætlið  pó  aldrei  að  fara  út  á jaktina  aftur^ 
lávarður  minn?u  sagði  Hogvardt. 

„Ég  verð  að  játa,  að  ég  er  í vandræðum  hvað  ég 
skuli  gerau,  sagði  ég.  „Ef  við  förum,  þá  sleppur 
prælmennið.  Og  ef  við  förum  ekki 

„Nú,  pað  er  mögulegt,  að  við  sleppum  ekki 
bur^  þó  við  vildumu,  bætti  Hogvardt  við  setninguna. 

Ég  sá  að  Hogvardt  fann  til  pess,  að  mikil  ábyrgð 
hvíldi  á honum ; hann  skoðaði  sjálfan  sig  ætíð  sem 
hirðirinn,  en  okkur  hina,  er  leigðum  hann,  sem  sauð- 
ina.  Ég  er  sannfærður  um,  að  pessi  afstaða  hans 
gagnvart  mér  herti  á práa  mínum  svo  dugði,  pví  ég 
sagði  nú  alveg  hiklaust: 

„Ó,  við  skulum  hætta  á pað.  Þegar  eyjarbúar 
fá  að  vita  hvílíkt  prælmenni  pessi  Constaniine  er,  pá 
munu  peir  snúast  á móti  honum.  Þar  að  auki  sagði 
ég  að  við  skyldum  bíða  héru. 

Denny  greip  strax  hin  síðustu  orð  mín  á lofti. 
Þegar  maður  er  ákveðinn  í að  aðhafast  einhverja 
fífldirfsku,  pá  er  manni  ætíð  mikill  hugléttir  í,  að 
fiúna  til  pess,  að  maður  hafi  pegar  skuldbundið  sig 
til  pess  með  einhverju  verki  eða  loforði,  sem  á undan 
er  gengið.  Þess  vegna  hrópaði  Denny  upp  og  sagði: 

, Já,  við  lofuðum  pví.  Það  ríður  baggamuninn 
í pessu  máli,  Hogvardtu. 

„Lávarðurinn  lét  pá  fyrirætlan  sina  sk/laust  í 
ljósi“,  sagði  Watkins,  sem  kom  til  okkar  í pessum 
svifunum  með  stórt  brauð  og  stóra  mjólkurkönnu  í 
höndunum.  Ég  horfði  á raatvælin  eitt  augnablik  og 
sagði  síðan: 


57 

„Ég  keypti  húsiö  með  öllu  sem  í pví  væri.  ViB 
skulum  pví  neyta  pessarar  fæðu. 

"Watkins  lagði  af  stað  í aðra  matarleitina,  og 
kom  aftur  með  stðrt  stykki  af  innlendum  osti.  Þeg- 
ar  hann  hafði  lagt  ostinn  á borðið  sagði  hann: 

„í>að  eru  tvær  geitur  í kofa  rétt  úti  fyrir  eld- 
húsgluggunum,  og  pér  sjáið,  lávarður  minn,  að  pað 
eru  tvær  kýr  í tjóðri  þarna  í garðinum  hægra  megin 
við  framdyrnaru. 

Ég  fór  að  hlæja,  pví  Watkins  var  svo  spekings- 
legur  og  hátíðlegur. 

„Dér  meinið,  að  við  getum  staðist  umsátur?“ 
sagði  ég. 

„Jæja,  ég  vona  að  það  komi  ekki  til  þess“,  sagði 
Watkins. 

Hogvardt  stóð  á fætur,  gekk  ganginn  í kring  og 
skoðaði  öll  vopnin,  sem  veggirnir  voru  prjfddir  með. 
Hann  lét  óánægju  sína  í ljósi  við  og  við  með  því  að 
tauta  eitthvað  fyrir  munni  sér.  Bissurnar  voru  ónyt- 
ar,  ryðgaðar  og  gamaldags;  og  J>að  voru  heldur  eng- 
in  skotfæri  til  fyrir  pær.  En  pegar  Hogvardt  hafði 
nærri  lokið  við  hringinn,gaf  hann  af  sér  ánægju  hróp, 
og  kom  síðan  til  mín  með  ágætan  nútíðar-riffil  og 
stóran  kassa  af  tilbúnum  skotum,  sem  tilheyrðu 
rifflinum. 

„Lítið  á“,  sagöi  hann  í urrandi,  en  þó  mjög 
ánægjulegum  róm.  „t>að  er  C.  S.  á skeftinu;  ég 
b/st  við  að  yður  hepnist  að  geta  yður  til  hver  á riff- 
ilinn,  lávarður  minn“. 


58 


„Það  var  mikil  hugulsemi  af  Constantine  að  láta 
pennan  riffil  vera  héru,  sagði  Denny,  sem  var  að 
skemta  sér  við  að  höggva  sundur  ímyndaðar  lemónur 
með  fallegu  tyrknesku  bogasverði,  er  hann  hafði  tek- 
ið  niður  af  veggnum. 

„Hvað  kyrnar  snertir,  pá  er  ekki  að  vita  nema 
peir  reyni  að  lauma  peim  burt  héðanu,  sagði  ég. 

„Ég  held  f>eir  geri  f>að  varlaw,  sagði  Hogvardt 
og  miðaði  rifElinum  út  um  einn  mjóa  gluggann. 

Ég  leit  á úr  mitt,  og  sá  J>á  að  klukkan  var  fimm 
mínútur  ýfir  sex. 

„Jæja,  við  getum  ekki  farið  héðan  afu,  sagði  ég. 
.„Það  mál  er  nú  leitt  til  lykta.  Það  er  líka  blessuð 
fróun  í J>víu.  Ég  hef  oft  síðan  brotið  heilann  um 
f>að,  hvort  ég  hafi  nokkurn  tíma  í raun  og  veru  ætlað 
mér  að  fara! 

Næsta  klukkustund  leið  mjög  viðburðalaust. 
Við  héldum  kyrru  fyrir,  og  reyktu  sumir  vindla  en 
sumir  pípur,  og  við  töluðum  saman  í lágum  róm. 
Endurminningin  um  líkið  í næsta  herbergi  við  okkur 
dró  úr  hagaræsingi  þeim,  sem  kringumstæður  okkar 
annars  kynnu  að  hafa  orsakað.  Satt  að  segja  byst  ég 
viC,  að  pað  hefði  verið  ástæða  til,  að  ég  hefði  verið 
algerlega  yfirkominn  af  byrðinni,  sem  hvíldi  á mér, 
fyrir  að  hafa  leitt  hina  aðra  í þennan  vanda  með  prá- 
kelkni  minni.  En  ég  var  pað  alls  ekki.  Það  má 
vera  að  pað,  að  Hogvardt  tók  upp  á sig  ábyrgð  í 
J>  essu  máli,  hafi  létt  henni  af  mér.  Ég  var  of  fullur 
af  bræði  gagnvart  Constantine  til  pess  að  hugsa  um 

i V 


59 


hættuna,  sem  viö  stofnuðum  okkur  sjálfum  í;  og  ég 
fullvissaði  sjálfan  mig  um  pað  meir  en  til  hálfs,  að 
£>egar  eyjarbúar  fengju  að  vita  um  glæpinn,sem  hann 
hafði  dr/gt,  f>á  mundi  hann  missa  það  afl,  sem  hann 
hafði  til  að  skaða  okkur.  Ef  maður  gat  þar  að  auki 
dregið  nokkuð  af  orðunum,  sem  ég  hafði  heyrt  á veg- 
inum,  þá  höfðum  við  á okkar  hlið  vin,  sem  við  auð- 
vitað  ekki  vissum  hvað  mikið  hafði  að  segja,  en  sem 
að  líkindum  réð  allmiklu  á eynni,  og  pað  var  hin  sæt- 
róma  stúlka,  sem  gamla  konan  nefndi  lafði  Euphro- 
syne.  Það  var  ómögulegt  að  hún  mundi  leggja 
morðingja  föðurbróður  síns  lið,  jafnvel  pó  að  morð- 
inginn  væri  frændi  hennar. 

Innan  stundar  fór  ég  með  WatLins  til  að  skoða 
geiturnar,  og  eftir  að  ég  var  kominn  í gegnum  eld- 
húsið,  sem  hátt  var  undir  loftið  í og  var  með  stein- 
lögðu  gólfi,  var  ég  staddur  í nokkurs  konar  bás,  er 
klettarnir  í kring  mynduðu.  Jörðin  hafði  verið 
sléttuð  á dálitlu  svæði,  og  kringum  pann  blett  hófu 
klettarnir  sig  beint  upp,  eins  og  veggir,  ein  10  eða 
12  fet.  Frá  brúnum  pessara  tilbúnu  veggja  risu 
klettarnir  upp  sem  skógi  vaxnar  brekkur  upp,  að 
fjallshnjúknum.  Ég  rendi  augunum  upp  eftirbrekk- 
um  pessum,  og  sá  þá,  meir  en  300  fet  fyrir  ofan  mig, 
dálítið  timburhús.  I>að  gaus  blár  reykur  upp  úr 
reykháfunum;  og  einmitt  á meðan  við  horfðum  á 
húsið  kom  einhver  manneskja  út  úr  pví,  stóð  graf- 
kyr  úti  fyrir  dyrunum  og  virtist  stara  niður  á húsið 
•sem  við  vorum  hjá. 


60 


„Þetta  er  kvennmaður(í,  sagði  ég  hiklaust. 

„Já,  lávarður  minn“,  sagði  Watkins.  „Ég  hýst 
við  að  f>að  sé  bóndakonau. 

„Það  er  sjálfsagt'4,  sagði  ég.  En  ég  fór  fljótt 
að  efast  um,að  álit  Watkins  væri  rétt;  fyrst  og  fremst 
af  peirri  ástæðu,  að  klæðnaður  hennar  líktist  ekki 
bóndakonu-búningi;  í öðru  lagi  vegna  f>ess,  að  hún 
fór  inn  í húsið  og  kom  að  vörmu  spori  út  aftur 
með  hlut  í hendinni,  sem  hún  miðaði  á okkur  og  sem 
ég  var  sannfærður  um  að  væri  stór,  tvöfaldur  kíkir. 
Það  var  nú  ekki  líklegt,  að  bóndakona  í Neopalia 
hefði  f>vílíkan  grip  undir  höndum.  Svo  hvarf  konan 
skyndilega  inn  í húsið,  og  í hinni  djúpu  f>ögn  í 
brekkum  f>essum  heyrðum  við  að  hurðinni  á húsinu 
var  skelt  aftur  með  allmiklu  afli. 

„Það  er  eins  og  henni  lítist  ekkert  vel  á okkuru, 
sagði  ég. 

„Það  er  mögulegt,  að  svo  séu,  sagði  Watkins 
með  lotningu;  „hún  átti  ekki  von  á að  sjá  yður  hér, 
lávarður  minnu. 

„Ég  bjfst  við  að  svo  sé,  Watkinsu,  sagði  ég. 

„Ég  fékk  ekki  frið  til  að  skoða  hið  njfja  ríki 
mitt  lengur — ánægja  mín  yfir,  að  eyjan  var  eign  mín, 
jfirgnæfði  hinar  ógnandi  kringumstæður — f>ví  Benny 
hrópaði  á mig  innan  úr  húsinu.  Ég  flytti  mér  til 
baka  inn  í ganginn,  þangað  sem  við  höfðum  áður 
verið,  og  sá  f>á  að  Denny  stóð  við  gluggann  og  hvíldi 
riffil  Constantine’s  á gluggakistunni. 

„Ég  gæti  skotið  hann  niður  laglegau,  sagði 


61 


Denny  hlæjandi  og  benti  á mann,  sem  kom  ríðandi 
upp  að  húsinu.  Maðurinn  reið  á litlum,  en  sterkleg- 
um  hesti;  pegar  hann  var  hér  um  bil  sex  hundruð  fet 
frá  húsinu,  stanzaði  hann,  horfði  rólega  alt  í kring- 
um  sig  og  veifaði  síðan  hvítum  vasaklút. 

„Maður  verður  að  hlíta  hernaðar-lögumCí,  sagði 
ég  brosandi.  „Þetta  er  vopnahlés-fániu.  Að  svo 
mæltu  opnaði  ég  hurðina,  fór  út  fyrir  dyrnar  og  veif- 
aði  hvítum  vasaklút  á móti.  Maðurinn  þóttist  nú 
vera  óhultur,  og  fór  að  þurka  svitann  af  enninu  með 
vopnahlés  fána  sínum,  en  svo  hleypti  hann  hesti  sín- 
um  á brokki  í áttina  til  mín.  Þá  sá  ég,  að  þetta  vsr 
Vlacho  gestgjafi,  og  nokkrum  augnablikum  seinna 
stöðvaði  hann  hestinn  við  hliðina  á mér  með  því,  að 
kippa  illhryssingslega  í taumana. 

„Ég  er  búinn  að  leita  yðar  um  alla  eynaCí,  hróp- 
aði  Vlacho.  „Ég  er  þreyttur  og  mér  er  of  heitt! 
Hvernig  komust  pér  hingað?“ 

Ég  skyrði  honum  frá  í fám  orðum,  hvernig  það 
pað  hefði  atvikast  að  ég  hefði  sezt  að  í mínu  eigin 
húsi,  en  sagði  síðan  með  sérstakri  áherzlu: 

„En  hafið  þér  engin  boð  fengið  frá  mér?u 

„Nei;  en  pað  kom  gömul  kona  til  pess  að  tala 
við  heldrimann  nokkurn,  sem  nú  er  staddur  niðri  í 
þorpinu — u 

„Já,  við  hann  Constantine  Stefanopoulosa,  sagði 
ég  og  kinkaði  kolli. 

„Nú,  jæja,  ef  yður  póknast,  við  Constantine  lá- 
varðu,  sagði  hann  og  ypti  öxlum  kæringarleysislega; 


62 


„en  f>að  lítur  út  fyrir  að  skilaboðin  hafi  snert  hann 
eingöngu,  því  pau  gengu  afsíðis  og  töluðu  saman 
einslegau. 

„E>ér  vitið  nú  samt  sem  áður  hvað  hún  mælti  við 
hann?“  sagði  ég. 

„I>að  er  hlutur,  sem  engum  kemur  við  nema 
Constantine  lávarði  og  méru,  sagði  Vlaeho. 

„Og  unga  mærin  — hún  lafði  Euphrosyne — veit 
llka  hver  orðsendingin  var?u  sagði  ég. 

Vlacho  brosti  út  undir  eyru  og  sagði: 

„Við  gátum  auðvitað  ekki  verið  að  hryggja  hana 
með  jafn  heimskulegri  sögu.u  Síðan  beygði  hann 
sig  niður  að  mér  og  sagði  ofur  lágt : „Enginn  hef- 

ur  heyrt  orðsendinguna  nema  Constantine  lávarður 
Og  viss  maður,  sem  hann  sagði  hver  hún  hefði  verið. 
Ö g enginn  annar  fær  að  heyra  hana.  Ef  gamla  kon 
an,  sem  flutti  orðsendinguna,  skyldi  segja  fleirum 
hana — nú,  jæja*  hún  veit  hvað  við  því  liggur,  svo 
hún  mun  halda  sér  samanu. 

„Og  pér  hylmið  yfir  morð  petta!u  hrópaði  ég. 

, Morð?u  át  hann  eftir  mér  í spyrjandi  róm. 
„I>að  var  sannarlega  einungis  slys,  sem  skeði  í hita 
geðshræringanna.  Það  var  gamla  lávarðinum  sjálf- 
um  að  kenna,  af  pví  hann  hafði  reynt  að  selja  eynau. 

„Hann  seldi  eynau,  sagði  ég  leiðréttandi,  „og 
margir  fleiri  skulu  fá  að  heyra  um  pað,  sem  hann 
^antA  ** 

Vlaeho  horfði  afíur  á mig  brosand  i. 

„Setjum  svo,  að  pér  hrópufuð  pað  í eyrun  á. 


63 


sérhverju  mannsbarni  í Neopalia,  hvað  haldið  pér  að 
fólkið  hér  mundi  gera?“  spurði  hann  með  fyrirlitn- 
ingarsvip. 

„Nú,  ég  vona  að  eyjarbúar  hengdu  Constantine 
í hæsta  trénu,  sem  hér  er  til4C,  svaraði  ég. 

„í>eir  mundu  gera  þetta,  sem  ég  nú  geriu,  sagði 
hann  og  kinkaði  kolli;  og  svo  bjrjaði  hann  að  raula 
lágt  braginn,  sem  ég  hafði  heyrt  pá  kyrja  upp  kveid- 
inu  áður. 

Mér  bauð  við  villimannshætti  Vlacho’s,  en  sagði 
stillilega: 

„Og  hvað  mundi  unga  hefðarkonan  segja?-4 

„Hún  trúir  pví  sem  henni  er  sagt,  og  gerir  pað 
sem  frændi  hennar  skipar  henni  að  gera.  Eða  er  hún 
ekki  festarmey  hans?u 

„Skollinn  hafi  pað  alt  saman,  ef  pví  er  pannig 
varið44,  hrópaði  ég  forviða  og  horfði  fast  á Vlacho, 
til  að  reyna  að  lesa  sannleikann  út  úr  andliti  hans. 
En  svipur  hans  kom  engn  upp  um  hann. 

„Því  er  sannarlega  þannig  variðcc,  sagði  hann 
stillilega.  „Og  pau  munu  drotna  yfir  eynni  í sam- 
einingu.44 

„Haldið  pér  f>að?u  sagðj  ég,  og  mér  var  farið  að 
renna  í skap.  „I>að  eru  einn  eða  tveir  hlutir  pví  til* 
fyrirstöðu.  Fyrst  og  fremst  er  eyjan  mín  eign.cc 

Vlacho  ypti  öxlum  aftur,  eins  og  til  að  segja: 
,E>etti  e ekki  svaravertu.  Eq  ég  hafði  annað  skot 
eftir  handa  honum,  og  Jét  hann  hafa  það,  hvernig  svo 
sem  pað  kynni  að  reynast.  Ég  vissi,  að  pað  gat 
reynst  áhrifalaust,  en  ég  reyndi  pað  samt. 


64 


„Og  í öðru  lagiíC,  sagði  ég,  „hvað  margar  konur 
hugsar  Constantine  sér  að  eiga?tc 

Skotið  hæfði!  p>að  hreif!  I>að  var  auðséð  að 
f>að  hafði  hrifið!  Ég  hefði  getað  hóað  af  kæti. 
Vlacho  var  eins  og  steini  lostinn.  Hann  blóðroðnaði, 
hann  beit  sig  í varirnar  og  það  kom  hræðilegur  reiði- 
svipur  á hann. 

„Hvað  meinið  f>ér?íC  eins  og  glappaðist  út  úr 
honum,  og  hann  var  að  reyna  að  vera  borginmann- 
legur. 

„Það  gerir  ekkert  til,  hvað  ég  meinacc,  sagði  ég. 
„Það  er  ef  til  vill  eitthvað,  sem  lafði  Euphrosyne 
vildi  gjarnan  fá  að  vita  um.  Og  hvað  viljið  f>ér  mér 
svo,  maður  minn?c* 

Vlacho  náði  sér  fijótt  aftur,  og  sagði  mér  erindi 
sitt  með  kuldalegri  stillingu  og  sjálfstrausti;  en 
gremjuský  var  samt  enn  á andliti  hans. 

„Ég  er  hingað  kominn  fyrir  hönd  hefðarmeyjar- 
innar,  sem  ræður  hér  á eynni — <c  byrjaði  hann  ræðu 
sína. 

„Væri  ekki  eins  rétt  að  segja  fyrir  hönd  frænda 
hennar?c<  greip  ég  fram  í fyrir  honum. 

„Sem  yður  sýnistcc,  svaraði  hann,  eins  og  honum 
pætti  ekki  lengur  ómaksins  vert  að  dyljast.  „Jæja, 
fyrir  hönd  Constantine’s  lávarðar  á ég  að  bjóða  yður, 
að  pér  megið  fara  óáreittur  út  á skip  yðar  og  að  yð- 
ur  skuli  aftur  verða  greiddir  peniögarnir,  sem  pér 
hafið  borgað  upp  í eyna — cc 

„Hvernig  ætlar  hann  að  borga  f>á?-c  greip  ég 
fram  í fyrir  honum. 


65 


„Hann  ætlar  að  borga  peningana  að  ári  liðnuj 
og  ætlar  að  gefa  yður  tryggingu  fyrir  peim  pangað 
til  peir  eru  greiddir“,  sagði  Vlacho. 

„Og  skilyrðið  er,  að  ég  afsali  mér  öilum  rétti  til 
eyjarinnar?tc  sagði  ég.  Það  voru  farnar  að  renna  á 
mig  tvær  grímur  með  f>að,  ^vort  pað  væri  ekki 
skylda  mín  gagnvart  félögum  mínum,  að  sampykkja 
petta  boð,  hversu  illa  sem  mér  féll  það. 

„Já“,  sagði  Vlacho;  og  svo  fylgir  pessu  annar 
ofurlítill  skilmáli,  sem  engin  vandræði  ættu  að  vera 
fyrir  yður  að  uppfyllací. 

„Hver  er  hann?  I>ér  eruð  auðugur  af  skilmál- 
umcc,  sagði  ég. 

„Þér  megið  pakka  fyrir,  að  yður  eru  boðnir 
nokkrir  kostircc,  sagði  Vlacho.  „Skilmálinn  er,  að 
pér  skiftið  yður  ekkert  a?  pví,  sem  yður  ekki  kem- 
ur  við.cc 

„Ég  kom  hingað  til  eyjarinnar  með  þeim  ásetn- 
ingi  að  gera*petta,cc  sagði  ég. 

„Og  að  pér  skuidbindið  yður  tiJ,  fyrir  hönd 
sjálfs  yðar  og  peirra  sem  með  yður  eru,  og  leggið 
þar  við  drengskapar-orð  yðar,  að  J>ið  minnist  ekki  á 
við  nokkurn  mann  með  einu  orði  hvað  gerst  hefur  hér 
á eynni,  eða  talið  nokkuð  um  máiefni  Constantine’s 
iávarðar.tc 

„Og  ef  ég  ekki  gef  petta  loforð,  hvað  þá?tc 
sagði  ég. 

„Gufujaktin  er  á okkar  valditc,  sagði  Vlacho. 
„Demetri  og  Spiro  eru  okkar  menn;  pað  kemur  ekk- 


66 


ert  skip  hingað  til  eyjarinnar  í tvo  mánuði — “ Hann 
stanzeði  og  brosti  framan  í mig.  En  ég  tók  mér  f>að 
leyfi,  að  enda  við  setningu  hans. 

„Og  pað  á sér  staðct,  sagði  ég  og  brosti  einnig, 
„eins  og  við  erum  nú  búnir  að  sjá,  sérlega  snögg  og 
banvæn  hitasótt  hér  á eynni.u 

„Það  getur  vissulega  farið  svo,  að  þér  komist  að 
raun  um,  að  pvl  er  pannig  variðct,  sagði  hann. 

„En  er  ekkert  meðal  til  við  henni?íc  spurði  ég, 
og  sýndi  honum  um  leið  skeftið  á marghleypunni  í 
treyjuvasa  mínum. 

„Þetta  meðal  kann  að  hefta  sýkina  í einn  eða 
vo  daga — frálei.tt  lengurík,  sagðl  Vlacho.  „Þér  hafið 
meðalaglasið  hérna,  en  mest  öll  lyfin  eru  í farangri 
yðar  á gistihúsinu.c< 

Samlíking  hans  var  býsna  söan:  við  höfðum  ein- 
ungis  tvær  eða  prjár  tylftir  af  tiibúnum  skotum  hver 
í vösum  okkar. 

„En  við  höfum  yfirfljótanlega  fæðu  fyrir  riffil* 
inn  lians  Constantine’sct,  sagði  ég  og  benti  á hlaupið, 
sem  sióð  út  úr  glugganum. 

Vlacho  fór  alt  í einu  að  verða  óþolinmóður. 

„En  hverju  svarið  fér,  herra  minn?’c  spurði  hann 
í hótandi  róm. 

„Svar  mitt  er  sem  fylgircc,  sagði  ég.  „Ég  ætla 
að  halda  eynni,  og  sjá  um  að  Constantine  verðí 
hengdur.íC 

„Það  sé  svo,  pað  sé  svo!u  hrópaði  Vlacho.  „Þér 
hafið  verið  aðvaraður;  látum  petta  vera  svo!ct  Og 


67 


svo  soeri  hann  hesti  sínum.  án  f>ess  að  segja  eitt  ein- 
asta  orð  meira,  og  reið  á harða  brokki  niður  veginn, 
Síðan  fór  ég  aftur  inn  í húsið,  og  satt  að  segja  var 
ég  ekki  í sem  b^ztu  skapi.  Eu  pegar  vinir  mínir  par 
inni  fengu  &ð  heyra  ait,  sem  okkur  Vhcho  htfði 
farið  á milli,  pá  gerðu  peir  góðan  róm  að  pví,  seru 
ég  hafði'gert,  og  við  ásettum  okkur  að  „fylgja  mál- 
inu  til  hins  ftrasta44,  eins  og  Denny  komst  að  orði. 

Svo  leið  dagurinn,  án  pess  að  nokkuð  sérlegt 
bæri  við.  Um  hádegið  bárum  við  lík  gamla  lávarð- 
arins  út  úr  húsinu,  og  höfðum  við  vafið  pað  hvdtum 
voðum,  sem  við  fundum.  Við  grófum  eins  kjúpa 
gröf  og  við  gátum  á litlum  grasbletti  er  var  rétt  úti 
fyrir  gluggunum  á kappellu  hans,  sem  var  ofur  lítið 
sérstakt  hús,  rétt  við  vesturenda  aðal  hússins.  r>ar 
varð  h&nn  að  liggja  í bráðina.  'I>egar  pessum  sorg- 
lega  starfa  var  lokið,  fórum  við  aftur  inn  í húsið — og 
svo  snögg  eru  umskifti  iífsins — s^átruðum  geit  í mið- 
dsgsmatinn  og  horfðum  á Watkins  á meðan  hann 
var  að  matreiða  hana.  t>annig  leið  síðtri  hluti  dags- 
ins,  og  þegar  rökkva  tók  fengum  við  okkur  kveld- 
verð  af  geitarketi  og  mjólk,  pví  Hogvardt  hafði 
mjólkað  ký*nar.  Að  pví  búnu  settumst  við  niður, 
til  þess  að  yfirvega  ástand  okkar  sem  setuliðs  í 
kastala. 

En  veðrið  var  heitt  petta  kvöld,  svo  við  fórum 
út  og  héldum  ráðstefnu  okkar  áfram  par.  Við  sett- 
umst  í hóp  á breiða,  marmara^agða  íletinum  fyrir 
framan  dyrnar  á húsinu.  Hogvarclt  var  rétt  farian 


68 


að  skýra  fjrir  ckkur  langa  og  margbrotaa  ráðagerð 
um,  hvernig  við  gætam  sloppið  burt,  og  var  uadir 
pví  komið,  að  mér  skiidist,  hvort  sú  ráðagerð  gæti 
hepnast,  að  við  gætum  komist  pvert  yfir  um  eyna 
og  fyndum  par  bát,  sem  við  höíðum  enga  ástæðu  til 
að  ímynda  okkur  að  væri  par,  pegar  Denny  lyfti  upp 
hendinni  og  sagrði:  „Hlustið  á!“ 

Úr  áttinni  paðan  sem  þorpið  og  höfnin  var, 
heyrðist  lúðurhljómur,  og  var  hann  langdreginn  og 
hvellur,  og  bergmálaði  iúðurhljómurinn  frá  hæðinni 
bakvið  okkur  í undarlegum  skrækjum  og  stunum. 
En  á eftir  lúðurhljómnum  heyrðum  við  — lágt  og  ó- 
glögt  vegna  vegaiengdarinnar,  en  J>ó  svo  að  hin 
villimannlega  hótan  og  sigurhrós  heyrðist  hækkandi 
og  lækkandi — líksöngs-braginn,  sem  Alexander  ein- 
eygða  skáld  hafði  ort  og  sunginn  var  pegar  Stefan 
Stefanopoulos  var  drepinn  fyrir  tveimur  öldum  síðan. 
Yið  hlustuðum  á petta  nokkrar  mínútur,  og  ég  held 
að  engum  okkar  hafi  liðið  notalega  á meðan.  I>á 
stóð  ég  á fætur  og  s^gði: 

„Hogvardt  minn,  ég  ímynda  mér  að  ráðagerð 
yðar  verði  að  bíða  um  hríð.  Ef  mér  skjátlast  ekki 
pví  meir,  pá  fáum  við  okkur  fuilreynda  í kvöid.“ 

Jæja,  að  pví  búnu  tókum  við  í hendurnar  hver  á 
öðrum,  fórum  inn  í húsið  og  skutum  lokunum  fyrir 
hurðina,  og  svo  settumst  við  niður  og  biðum  átekt- 
anna.  Nú  gátum  við  heyrt  líksönginn  inn  í húsið; 
peir,  sem  sungu  hann,  voru  að  færast  nær  og  nær. 


69 


IV.  KAPÍTULI. 

EÁNSFÖR  OG  RÆNINGI. 

Klukkan  yar  orðin  milli  8 og  9 f>egar  hinir 
fyrstu  af  fjandmanna-liðinu  komu  í ljósmál  niðri  á 
veginum,  og  voru  f>að  tveir  liðlegir  menn  í litmiklum 
hnépilsum  og  borðalögðum  treyjum.  I>að  var  að 
eins  byrjað  að  rökkva,  svo  ég  sá  að  þeir  voru  alveg 
ókunnir  mér.  Annar  peirra  var  bæði  hár  og  þrek- 
inn,  en  hinn  var  lægri  vexti  og  mjög  grannur.  I>eir 
héldu  hiklaust  upp  veginn,  áleiðis  til  hússios.  Ég 
horfði  yfir  öxlina  á Denny;  hann  hélt  á riífli  Constan- 
tine’s,  og  ég  vissi  að  hann  brann  í skinninu  að  reyna 
hann.  En  par  eð  við  höfðum  sannarlega  ekki  styrk- 
inn  á okkar  hlið,  pá  var  ég  fastráðinn  í að  við  skyld- 
um  hafa  réttinn  á okkar  hlið,  og  hafði  því  ásett  mér, 
að  við  skyldum  ekki  byrja  ófriðinn.  Constantine 
hafði  að  minsta  kosti  eina  sterka  hvöt  til  að  óska  eftir 
dauða  okkar;  ég  vildi  ekki  leggja  honum  upp  í hend «• 
urnar  neina  gilda  afsökun  til  að  uppfylla  þessa  ósk 
sína.  Svo  við  stóðum  parna,  Denny  og  ég  við  annan 
gluggann,  Hogvardt  og  Watkins  við  hinn,  og  athug- 
uðum  pegjandi  mennina,  sem  nálguðust  húsið.  Eng- 
ir  fieiri  sáust  koma;  aðal  flokkurinn  kom  ekki  í ljós, 
og  hljómurinn  af  hinum  grimmúðlega  líksöng  hafði 


70 


sn-ogglega  hætt.  En  nokkrum  augnablikum  seinna 
sáum  við  f>riðja  manninn  köma  hlaupandi  á eftir  hin- 
um  tveimur.  Hann  greip  í handlegginn'  á lægri 
manninum  og  virtist  vera  að  præta  við  hann  um  eitt- 
hvað,  eða  mæia  á móti  einhverju.  E>eir  höfðu  aliir 
stanzað,  og  stóðu  kyrrir  dáiitia  stund;  svo  sá  ég  að 
sá,  er  síðast  hafði  komið,  hreifði  hendina  eins  og  hann 
gæfi  eftir,  en  mótmælandi  og  nauðugur,  og  svo  héldu 
f>0ir  aliir  áfram  til  hússins. 

„Ýtið  rffiils-hiaupinu  ögn  lengra  út  úr  glugg- 
anum“,  sagði  ég  við  Denny.  „Það  gæti  verið  gott 
fyrir  pá  að  vita,  að  riffillinn  er  hérna,u 

Denny  gerði  eins  og  ég  sagði  honum.  Afleið- 
ingin  varð  sú,  að  mennirnir  stönzuðu  allir  prír;  en 
f>eir  voru  nú  komnir  svo  nærri,  að  ég  gat  athug&ð 
f>ann  er  síðast  hafði  komið,  og  sá  ég  þá,  f>rátt  fyrir 
að  hann  hafði  farið  úr  tweed- fötunum  og  klætt  sig  í 
pjóðbúning  eyjarskeggjanna,  að  pað  var  Constantine 
Stefanopoalos  sjálfur. 

„Hér  fær  maður  að  reyna  á stillinguna!u  sagði 
ég  stynjandi,  um  leið  og  ég  lagði  höndina  á öxl 
Denny’s  til  &ð  aftra  honum  frá  að  skjóta. 

Um  ieið  og  ég  sagði  petta,  t>rá  Constantine 
biístru  upp  að  munni  sér  og  blés  hátt  á bana.  Strax 
á eftir  komu  fimm  menn  í viðbót  1 ijós;  ég  pekti  að 
f>rír  af  peim  voru  kunningjar  okkar,  nefnil.  peir 
Vlacho,  Demetri  og  Spiro.  I>essir  prír  menn  höfðu 
allir  bissur.  Svo  héldu  f»eir  allir  átta  áfram  til  húss- 
ins,  pangað  til  f>eir  voru  tæp  200  fet  frá  okkur.  !>&r 


71 


stönzuðu  p>eir  aliir,  og  þrír  af  þeim  lyitu  bissum  sín- 
um  skyndiiega  upp  að  öxlunum  og  miðuðu  beint  á 
gluggann,  sem  við  Denny  stóðum  innan  við. 

Jæja,  við  stungum  okkur  niður;  pað  er  ekki  til 
neins  að  neita  pví;  við  héldum  sem  sé,  að  skothríðin 
væri  1 raun  og  veru  að  byrja.  En  engin  skot  riðu 
af,  og  eftir  fáein  augnabiik  gægðist  ég  með  varhygð 
út  um  gluggann,  en  hélt  Denny  niðri  með’*  annari 
hendinni.  Hinir  prír  menn  stóðu  hreifingarlausir,  en 
miðuðu  bissum  sínum  stöðugt  á gluggann.  Hinir 
fimm  voru  að  færa  sig  nær  með  mestu  varfærni,  og 
héidu  sig  í skjóli  við  klettana,  tveir  til  vinstri  hliðar 
við  veginn,  og  þrír  til  hægri  handar  við  hann.  Granni, 
drengjalegi  maðurinn  var  til  vinstri  handar  ásamt 
Constantine;  nokkrum  augnablikum  síðar  stukku 
hinir  prír  yfir  um  veginn  til  Constantines  og  pess,  er 
með  honum  var.  í sömu  andránni  flaug  í huga  minn 
hvað  væri  augnamið  þeirra,  eins  og  pað  orð  er  við- 
haft  í hernaðar-málinu,  hvað  væri  tilgangurinn  með 
pessari  aðferð  þeir/a.  I>að  var  einfalt,  nærri  £>ví 
hlægilegt;  en  samt  sem  áður  var  það  alvarlegt,  f>ví 
pað  s/ndi,  að  peir  höfðu  hugsað  sér  vissa  hernaðar- 
aðferð,  sem  við  vorum  illa  búnir  undir  að  verjast. 
Hún  var  auðsjáanlega  sú,  að  á meðan  hinir  þrír  menn 
héldu  okkur  í skefjum  með  bissum  sínum,  þá  ætluðu 
hinir  að  hafa  burt  með  sér  kyrnar  okkar.  Ef  við 
mistum  k^rnar,  þá  kæmumst  við  brátt  1 herkjur  hvað 
matvæli  snerti,  því  kýrnar  höfðu  verið  pyðingar- 
mikið  atriði  í varnar-áætlunum  okkar. 


72 


„Þetta  má  ekki  svo  til  gaugau,  sagði  ég.  „Þeir 
ætla  sér  að  ná  kúnum“.  Að  svo  mæltu  tók  ég  riffil- 
inn  af  Denny,  og  varaði  hann  um  leið  við  að  láta 
ekki  sjá  sig  við  gluggann.  Svo  stóð  ég  þannig  í 
skjóli  við  vegginn,  að  hinir  prír  menn  gátu  ekki 
hæft  mig  með  skotum  sínum,  og  miðaði  riffli  mínum, 
ekki  samt  á neinn  manninn,  heldur  á veslings,  sak- 
lausu  kjfrnar. 

„I>að  er  miklu  erfiðara  að  hafa  burtu  með  sér 
dauða  kú  en  lifandicc,  sagði  ég  um  leið  og  ég  miðaði 
rifflinum. 

Hinir  fimm  menn  voru  nú  komnir  nærri  fast  að 
grindakvíum  f>eim,  sem  kýrnar  voru  í.  Um  leið  og 
ég  slepti  síðasta  orðinu,  virtist  sem  Constant’ne  gæfi 
einhverja  skipun;  og  á meðan  hann  og  unglingurinn 
stóðu  kyrrir  og  horfðu  á — Constantine  studdi  sig 
fram  á bissu  sína,  en  unglingurinn  hélt  með  djarfleg* 
um  yndisleik  utan  um  skaptið  á hnífnum  í belti  sínu 
— f>á  stukku  hinir  yfir  grindurnar.  Skotið  reið  af 
.riffli  mínum,  og  önnur  k/rin  féll.  Ég  hlóð  rifiilinn 
aftur  í snatri,  og  strax  á eftir  reið  annað  skot  af  hon* 
um  cg  hin  kýrin  féll.  Þetta  var  allvel  skotið  í ekki 
betri  birtu,  pví  ég  hafði  steindrepið  báðar  k/rnar; 
laun  mín  fyrir  skotfimi  mína  voru  pau,  að  ræningj- 
arnir  ráku  upp  reiði-org.  (Því  f>eir  voru  ekkert  ann- 
að  en  ræningjar;  ég  hafði  sem  sé  keypt  allan  lifandi 
pening  sem  fylgdi  húsinu). 

„Flytjið  pær  nú  burtucc,  hrópaði  ég,  en  var  svo 
óvarkár  að  láta  sjá  mig  við  gluggann  um  leið.  En 


73 


ég  stóð  J>ar  ekki  lengi,  J>ví  f>rjú  skot  riðu  strax  af  úti 
fyrir,  og  kúlurnar  buldu  á múrnum  rétt  fyiir  ofan  höf- 
uðið  á mér.  Til  allrar  hamingju  höfðu  hinir  p>rír 
menn  miðað  svo  lítið  of  hátt. 

„Nú  fáum  við  enga  mjólk  framar,  lávarður 
minnu,  sagði  Watkins,  og  lýsti  eftirsjá  sér  í röddu 
hans.  Hann  hafði  sem  sé  séð  endalykt  kúnna  úr 
hinum  glugganum. 

En  fall  kúnna  stöðvaði  aðsókn  umsátursmann- 
anna.  I>eir  stukku  út  úr  girðingunni  í mesta  flýti. 
Ég  býst  við  að  J>eir  hafi  sannfærst  um,  f ð ég  var  í 
skotfæri  við  J>á  ekki  síður  en  bðljurnar,  og  að  ég 
stóð  J>annig  við  gluggann,  að  félagar  J>eirra  með 
bissurnar  gátu  ekki  komið  skoti  á mig.  t>eir,  sem 
inni  í girðingunni  höfðu  verið,  fóru  út  á miðjan  veg- 
inn,  á blett,  par  sem  ég  gat  ekki  miðað  á J>á  án  J>ess 
að  ég  léti  sjá  mig  við  gluggann.  Ég  J>orði  ekki  að 
líta  út  til  að  sjá  hvað  J>eir  voru  að  gera.  En  eftir 
ofurlitla  stund  vogaði  Hogvardt  sér  að  gægjast  út 
um  gluggann,  og  kallaði  til  mín  að  allur  hópurinn 
stæði  nú  par  sem  hinir  prír  menn  höfðu  verið  með 
bissurnar  og  væri  að  halda  par  einhverja  ráðstefnu, 
og  enn  fremur,  að  bissunum  væri  ekki  framar  miðað 
á glugga  minn.  t>á  leit  ég  einnig  út  og  sá,  að  J>eir 
stóðu  allir  fast  saman  nema  Vlacho  og  Constantine, 
sem  voru  dálítið  frá  hinum  að  tala  saman.  I>að  var 
nú  farið  að  verða  talsvert  dimmray  svo  mennirnir 
sáust  óglöggt. 

„Ég  býst  við,  að  pessi  leikur  sé  búinn  fyrir 


74 


kvöldið  í kvöld44,  sagði  ég,  og  satt  að  segja  pótti 
mér  vænt  um  að  ekki  hafði  orðið  meira  af  honum 
ea  varð. 

]>að  leit  í sannleika  út  fyrir,  að  þetta  væri  eins 
og  ég  sagði,  því  á næsta  augnabliki  sneri  hópurinn 
sér  við  og  gekk  hratt  niður  veginn,  svo  við  mistum 
brátt  sjónar  á honum.  Við  stóðum  parna  um  stund 
í hinu  dimma,  tunglsljósslausa  kvöldi,  og  alt  var 
kyrt  og  þögult. 

„Þeir  eru  vissir  að  koma  til  baka  og  sæk  ja  kýrn- 
aru,  sagði  Hogvardt.  „Gætum  við  ekki  dregið  aðra 
peirra  inn,  lávarður  minn,  og  látið  hana  par  sem 
geitin  er  á bakvið  húsið?u 

Ég  var  þessari  uppástungu  sampykkur.  Og  eft- 
ir  að  Watkins  hafði  leitað  uppi  reipi,  fékk  ég  Denny 
riifilinn,  tók  stóran  og  i árbeittan  veiðibníf  niður  af 
veggnum,  lauk  upp  hurðinni  og  fór  út  með  Hogvardt 
og  Watkins,  sem  höfðu  marghleypur  sínar  á sér.  Við‘ 
komumst  út  í girðinguna  án  pess  að  nokkuð  bæri  til 
tíðinda,  bundum  reipinn  um  hornin  á annari  dauðu 
kúnni  og  byrjuðum  að  draga  hana  burt.  X>að  var 
enginn  barnaleikur,  svo  að  okkur  miðaði  mjög  lítið, 
en  samt  smá  hreifðum  við  skrokkinn  úr  r3tað,  og  peg- 
ar  við  vorum  búnir  að  koma  honum  niður  á sléttan 
veginn,  £>á  hrópaði  ég  hvatningarorð  og  við  drógum 
skiokkinn  áfram  af  öllum  kröftum.  En  petta  hróp 
mitt  var  mikil  óforsjálni!  Ég  hafði  of  snemma  álykt- 
að,  að  íjandmenn  okkar  væru  aiveg  farnir.  Við 
beyrðum  ait  í einu  fótatak,  og  kúlur  hvinu  yfir  höfð- 


75 


um  okkar.  Við  köfðum  einungis  tíma  til  að  fleygja 
reipinú  frá  okkur  og  snúa  okkur  við  áður  en  skot  reið 
af  riffli  Denny’s,  og  svo  sóttu  einhverjir  að  okkur! 
Ég  veit  satt  að  segja  ekk:  vel  hvað  margir  peir  voru; 
en  tveir  menn  sóttu  að  mér,  og  ég  var  svo  heppinn 
að  reka  stóra  veiðihnífinn  í handlegginn  á öðrum 
peirra  strax  í byrjun,  og*ég  held  að  hann  hafi  fengið 
nóg  af  því.  Ég  pekti  að  hinn  maðurinn,  sem  að  mér 
sótti,  var  feiti  gestgjafinn,  Vlacho.  Hann  hafði  skil- 
ið  bissu  sína  eftir  og  hafði  nú  að  vopni  hníf,  er  var 
mjög  líkur  peim  sem  ég  hafði.  Ég  pekti  hann  miklu 
fremur  á rödd  hans,  par  sem  hann  hrópaði  grimdar- 
lega:  „Sækjum  að!u  en  á útliti  hans,  því  pað  var  nú 

orðið  koldimt.  Ég  hjó  af  mér  hin  áköfu  lög  hans — 
hann  v&r  mjög  kvikur  fyrir  jafn  feitan  mann — og  svo 
kallaði  ég  til  manna  minna  að  komast  upp  að  húsinu 
eins  fljótt  og  þeir  gætu,  pví  ég  var  hræddur  um,  að 
pað  yrði  ef  til  vill  einnig  ráðist  aftan  að  okkur. 

En  pað  er  ekki  hægðarleikur  að  halda  góðri 
reglu  í öðru  eins  liði  og  petta  lið  mitt  var. 

„Hvaða  vitleysa!“  hrópaði  Denny. 

„ Main  Gott , nei!a  hrópaði  Hogvardt,  Watkins 
sagði  ekki  orð,.en  óhlyðnaðist  raér,  og  var  það  í hið 
eina  skifti  á æfi  hans. 

Jæja,  ég  komst  að  peirri  niðurstöðu,  að  fyrst 
menn  mínir  fengjust  ekki  til  að  gera  eins  og  ég  segði 
peim,  pá  væri  ekki  annars  kostur  fyrir  mig  en  gera 
eins  og  peir  gerðu.  Allur  hópur  okkar  sótti  því 
fram — allur  herinn,  eins  og  í bardaganum  við  Water- 


70 

loo.  Við  gengum  fast  fram.  Ég  heyrði  að  skotið 
var  af  marghleypu  og  að  einhver  rak  upp  hljóðo 
Vlacho  fór  að  linast  í sókninni,  virtist  vera  á báðum 
áttum  með  hvað  hann  skyldi  gera,  hætti,  sneri  sér  við 
og  hljóp  sína  leið.  Denny  rak  upp  sigur-óp,  og  ég 
vissi  á p>ví  að  bardaginn  gekk  vel  hans  megin.  Ég 
varð  svo  drukkinn  af  sigri  pessum,  að  ég  byrjaði  að 
reka  flóttann.  En  ofmetnaður  minn  varð  skamm- 
vinnur.  Ég  var  ekki  kcminn  nema  fáein  fet  pegar 
ég  datt  kylliflatur  um  líkið,  sem  við  höfðum  verið 
að  berjast  um  (eins  og  Grikkir  og  Trójuborgar-raenn 
um  lík  Hectors)  og  stöðvaðist  ferð  mín  skyndilega 
við  þuð,  að  ég  lá  parna  með  lítilli  sæmd  yfir  hið 
breiða  bak  kyrinnar. 

„Stanzið!  Stanzið!u  hrópaði  ég.  „Bíðið  ofur- 
lítið  við,  Denny!  Ég  ligg  bér  flatur  yfir  um  fjand- 
ans  kúna  £>á  arna.  Þetta  er  fremur  ógöfug  endalykt 
á bardaganum  þetta  kvöldiðu. 

Flokkur  minn  stanzaði  annaðhvort  af  varfærni 
eða  fyrir  hróp  mín.  Fjandmenn  okkar  voru  nú  á 
fullkomnum  flótta,  pví  við  heyrðum  hratt  fótatak  par 
sem  þeir  hlupu  niður  eftir  klettótta  veginum.  Denny 
sagði  með  mjög  ánægjulegri  rödd: 

„Ég  held  við  höfum  unnið  spilið  í þetta  sinn^ 
Charley.44 

„Er  nokkur  særður?“spurði  ég  um  leið  og  ég 
staulaðist  á fætur. 

Watkins  kannaðist  við,  að  hann  hefði  fengið 
högg  á hægri  öxlina  af  bissU'Skefti,  og  Hogvardt  að 


77 


hann  hefði  fengið  rispu  af  hnífi  á vinstri  handlegg- 
inn.  Denny  par  á móti  var  alveg  ómeiddur.  Við 
höfðu  fulla  ástæðu  til  að  ímynda  okkur,  að  Við  hefð- 
um  sært  að  minusta  kosti  tvo  af  fjandmönnum  okkar. 
Svona  mikili  sigur  gat  ekki  heitið  d/rkeyptur. 

„Við  skulum  draga  kúna  inn'-4,  sagði  ég  — ég  er 
gefinn  fyrir  að  hafa  áform  mín  fram  — „og  svo  get- 
um  við  farið  og  vitað,  hvort  nokkuð  vott  er  að  fá  í 
kjallaranum“. 

Við  drógnm  kúna  inn;  við  drógum  hana  gegnum 
húsið,  og  skildum  hana  loks  eftir  inni  í kofanum  aft- 
an  við  húsið.  Hogvardt  stakk  upp  á,  að  við  sæktum 
einnig  skrokkinn  af  hinni  kúnni,  en  mig  langaði  ekki 
til  að  á okkur  yrði  ráðist  í annað  sinn  í myrkrinu,  því 
pað  var  ekki  víst,  að  sú  viðureign  endaði  eins  heppi- 
lega  í annað  skifti,  svo  ég  komst  að  þeirri  niðurstöðu, 
að  eiga  á hættu,  að  skrokkurinn  lægi  þar  sem  hann 
yar  p>egar  birti.  Watkins  fór  því  að  leita  að  víni 
handa  okkur,  pví  okkur  fanst  að  við  vera  purfnir  fyr- 
ir  hressingu,  en  ég  gekk  fram  að  hinni  miklu  hurð  til 
að  loka  henni.  En  áður  en  ég  lét  hana  aftur,  stóð  ég 
í nokkur  augnablik  í dyrunum  og  horfði  út  í nátt- 
myrkrið,  og  andaði  að  mér  hinu  ilmandi  og  hreina 
lofti.  Ég  hafði  einmitt  hugsað  mér  fögru  eyna  mína 
^vona  friðsæla — ekki  annan  eins  gauragang  eine  og 
átt  hafði  sér  stað  síðan  ég  lenti  á henni;  og  einmitt 
nú  fékk  ég  svo  sterka  ást  á eynni,  að  ég  strengdi 
f>ess  heit,  að  pessir  menr,  og  erki-prjóturinn  hann 
Constantine  skyldu  ekki  hrekja  mig  burt  af  henni  án 


78 


þess  að  fleiri  hardagar — og  enn  alvarlegri  bardagar 
— en  sá,  sem  átt  hafði  sér  stað  1 kvöld,  yrðu  háðhv 
Ég  asetti  mér,  að  ef  ég  gæti  sloppið  burtu  í laumi  og 
komið  aftur  með  nógu  mikinn  mannafla  til  pess  að 
halda  eyjarbúum  1 skefjum,  pá  skyldi  ég  ger*  pað. 
Ef  það  tækist  ekki — jæja,  ég  er  hræddur  um,  að 
hugsánir  .mínar  hafi  verið  býsna  blóðpyrstar,  eins  og 
komið  getur  fyrir  hinn  friðsamasta  menn  pegar  eins 
illa  hefur  verið  með  hann  farið  og  vinum  hans  mis- 
boðið  hans  vegna. 

í>egar  ég  var  kominn  að  pessari  niðurstöðu  og 
var  í þann  veginn  að  láta  hurðina,  aftur,  f>á  heyrði  ég 
hljóð,  sein  mér  varð  hverft  við  að  heyra.  Þa ð var 
reynd&r  hvorki  fjandsamlegt  né  hræðilegt,  heldur  var 
pað  fremur  átakanlegt  og  sársanka  fult,  svo  að  þrátt 
fyrir,  að  ég  hafði  verið  alt  annað  en  í blíðu  skapi,  pá 
g&t  ég  ekki  að  mér  gert  &ð  kalla  upp  yfir  mig  og 
segja:  „Hana  nú,  ætli  þetta  í-é  einn  af  pe.ssum  vesl- 

ings  ræflum,  sem  við  særðum?“  því  hljóðið  var  veikt 
og  sárt  acdvarp  eða  stuna,  eins  og  einhver  væri  í 
nauðum  staddur;  pað  virtist  koma  utan  úr  myrkrinu, 
svo  sem  4G  fet  fram  undan  mér.  Fyrsta  löngun  mín 
var  að  ganga  rakleiðis  yfir  á blettinn,  sem  stunan 
virtist  koma  frá,  en  ég  var  nú  f&rinn  að  fá  pann  grun, 
aö  Neopalia-búar  kynnu  að  vera  einfaldir  á sama  ein- 
kennilega  háttinn  eins  og  peir  voru  hj&rtagóðir,  svo 
ég  kallaði  á Denny  og  Hogvardt,  og  sagði  hinum  síð- 
arnefnda  a.ð  koma  með  luktina  sína.  Að  pví  búnu 
gekk  ég  yfir  að  b^ettinum,  sem  stunurnar  virtust  hafa 


79 


komið  frá.  I>að  leit  út  fyrir  að  ofan  á sigur  okkar 
ætti  að  bætast  pað5  að  við  tækjum  særðan  óvin  til 
fangra. 

Óp,  sem  Hogvardt  rak  upp,  gaf  til  kynna,  að 
hann  hefði  með  aðstoð  luktar  sinnar  fundið  það,  sem 
við  vorum  að  leita  að;  en  orð  Hogvardts  bentu  mikln 
fremur  til  að  honum  fyndist  lítið  til  um,  en  að  hér 
væri  um  nýjan  sigur  að  ræða. 

„Ó,  petta  er  bara  unglingurinn!“  sagði  hann. 
„Hvað  skyldi  pá  ganga  að  honum? É Um  leið  og 
hann  sagði  þetta  bevgði  hann  sig  niður  yfir  ungling- 
inn  og  skoðaði  hann  nákvæmlega.  „Ég  held  að  ekk- 
ert  hafi  svo  mikið  sem  snert  hann  — jú,  f>að  er  kúla 
á enninu  á honum,  en  hún  e - ekki  nógu  stór  íil  pess 
að  hún  sé  eftir  neinn  okkar.u 

Nú  komum  við  Denny  pangað  sem  Hogvardt 
var,  og  horfðum  niður  á hið  íöla  andlit  piltsins,  sem 
'virtist  eins  fölur  og  liðið  lík  við  ljósbirtuna.  Kúlan 
á enninu  var  nú  reyndar  ekki  svo  lítil,  en  paó  var  hér 
um  bil  ómögulegt,að  hún  væri  eftir  nokkurt  af  vopn- 
um  okkar,  pví  húðin  var  ekki  höggvin  sundur.  Eftir 
að  haía  athugað  piltinn  í fáein  augnablik  í viðbót, 
komumst  við  að  þeirri  niðurstöðu,  að  kúlan  á enni 
hans  væri  pannig  til  komio,  að  hann  hefði  dottið  á 
hinum  harða  og  steinótta  vegi. 

„Máske  hann  hafi  dottið  um  reipið  eins  og  þér 
duttuð  um  kúnau,  sagði  Denny  glottandi. 

Petta  var  ekki  svo  óiíkiegt,  en  ég  braut  ekki 
heilann  neitt  um  pá  spurningu,  pví  ég  var  að  athuga 
andlit  piltsins  og  svip  mjög  vandlegs. 


80 


, X>að  er  lítill  vafi  á I>ví“,  sagði  Hogvardt.  „Hann 
datt  þegar  hann  var  að  fl/ja  og  rotaðist;  og  hinir  aðr- 
ir  veittu  því  ekki  eftirtekt  í myrkrinu,  eða  þeir  porðu 
ekki  að  stanza  og  hjálpa  honum.  En  peir  munu 
koma  til  baka  eftir  honum,  lávarður  minn,  og  pað 
bráðlega. 

„Berið  hann  inn  í húsið“,  sagði  ég.  „I>að  spill- 
ir  ekkert  fyrir  að  við  höfum  gisling.“ 

Denny  lyfti  piltinum  upp  með  hinum  löngu  örm- 
um  sínum — Denny  var  hár  vexti  og  ramur  að  afli  — 
og  stikaði  með  hann  inn  í húsið.  Ég  gekk  á eftir 
honum,  og  var  að  brjóta  heilann  um  hver  petta  gæti 
verið,  sem  við  hefðum  náð  parna:  pví  pilturinn  var 
alveg  óvanalega  fríður  s^num.  Ég  kom  seinastur 
inn  í húsið  og  skaut  lokunum  fyrir  hurðina.  Denny 
hafði  sett  fang  okkar  í bríkastól  einn,  og  sat  hann  par 
nú  og  var  búinn  að  fá  meðvitundina  aftur,  en  pað  var 
samt  enn  hálfgerður  rænuleysis  svipur  í hinum  stóru 
kolsvörtu  augum  hans,  sem  hann  leit  frá  mér  til 
hinna  annara  og  svo  aftur  frá  þeim  til  mín,  og  starði 
loks  lengi  á andlit  mitt. 

„Jæja,  piltur  minn,“  sagði  ég  við  unglinginn. 
„Þér  hafið  byrjað  pennan  starfa  býsna  ungur.  Að 
stela  nautgripum  og  vera  í morðför  á einum  og  sama 
degi  er  b/sna  vel  gert  af  öðrum  eins  unglingi  og  þér 
eruð.  Hver  eruð  þér?“ 

„Hvar  er  ég?“  hrópaði  pilturinn,  en  röddin  var 
óstyrk  og  orðin  óskyr,  sem  lýsti  f>ví,  að  hann  var  enn 
nokkuð  ringlaður. 


81 


„I>ér  eroð  í húsi  mínu“,  sagði  ég,  ,,og  hinir  aðrir 
&f  helvízka  ræningja-flokknum  yðar  eru  utanveggja, 
og  skulu  vera  £>að  framvegis.  I>ér  verðið  pvi  að 
gera  yður  hlutina  að  góðu  eins  og  f>eir  eru“. 

Pilturinn  sneri  andlitinu  burt  frá  mér  og  lét  aft- 
ur  augun.  Alt  í einu  greip  ég  luktina  af  Hogvardt 
en  ég  stanzaði  áður  en  ég  bar  hana  eins  nærri  andliti 
haos  og  ég  hafði  ætlað  mér  að  gera,  og  sagði 
við  hina: 

„Farið  pið  nú  og  fáið  ykkur  eitthvað  að  borða, 
og  svo  getið  pið  farið  og  sofið  ykkur  dúr  ef  þið  vilj- 
ið.  Ég  skal  líta  eftir  pessum  unglingi.  Ég  mun 
kalla  á ykkur  ef  nokkuð  nýtt  kemur  fyrir  úti.“ 

Eftir  að  hafa  marg  boðist  til  að  vera  á verði  í 
minn^stað,  pá  gerðu  f>eir  loks  eins  og  ég  sagði  f>eim . 
Ég  var  pannig  einn  inni  í hinum  mikla  gangi  hjá 
fanganum;  brátt  heyrði  ég  á kátínunni  og  hlátrinum 
írammi  í eldhúsinu,  að  vinir  mínir  voru  að  heyja  bar- 
dagann  aftur  yfir  vínflöskunum.  Ég  setti  luktina  á 
borðið,  fast  við  andlit  piltsins. 

„H’m“,  sagði  ég  eftir  að  hafa  virt  piltinn  fyrir 
mér  ail-lengi.  Síðan  settist  ég  upp  á borðið  og  fór 
að  raula  lágt  pennan  óláns  líksöng,  sem  Alexander 
hinneineygði  h.-»fði  ort  og  sem  einhvern  veginn  gerði 
manni  pann  grikk,  að  setjast  að  og  suða  1 höfði 
manns. 

Ég  raulaði  pannig  í nokkrar  mícútur.  Pað  fór 
hrollur  í gegn  um  piltinn,  hann  breifði  sig  eins  og 
honum  liði  illa  og  lauk  siðan  upp  augunum.  Ég 


82 


hafði  aldrei  á æfi  minni  séð  önnur  eins  auga;  ég  get 
ekki  með  góðri  samvizku  undanskilið  jafnvel  augun 
hennar  Beatrice  Hipgraves  sem  voru  ásinn  h-Ut  mjög 
falleg.  Ég  hélt  áfram  að  raula;  og  pá  sagöi  piltur- 
inn,sem  enn  virtist  vera  nokkuð  utan  við  sig,  og  gerði 
sárbænarlega  hreifingu  með  annari  hendinni: 

„Æ,  nei,  raulið  ekki  þetta!  Raulið  ekki  petta, 
Constantineh4 

,,Hann  er  mjúkhjsrtaður  pilturu,  sagði  ég  og 
var  nú  brosandi.  Allur  pessi  atburður  var  undarlega 
óvanaleg«;r  og  áhrifamikill. 

Pillurinn  horfði  nú  aftur  í augu  mér;  ég  horfði 
beint  og  óhikað  í augu  hans  á móti.  Síðan  helti  ég 
nokkru  af  köldu  vatni  í glas,  og  gaf  bonum  pað  að 
drckka.  Hann  tók  við  pví  með  skjálfandi  hendi — ég 
tók  nákvændega  eftir  höndinoi — og  drakk  vatnið  á- 
fergislega,  og  síðan  setti  hann  glasið  frá  sér  á 
borðið  og  andvarpaði. 

,Ég  er  Wheatlej  lávarðu  “,  S8gði  ég  og  kinkaði 
kolli  til  piitsins.  „Þéc  komuð  hingað  til  að  stela 
kúnum  mínum,  C'g  til  pess  að  myrða  mig  ef  að  svo 
hittist  á,  að  p^ð  væri  pægilegt,  eins  og  [ ér  vitið.u 

Það  blossaði  strax  re  ði-eldur  í augum  piltsins 
og  hann  ssgði  með  ákafa: 

„Ég  gerði  pað  ekki.  Ég  hélt,  að  pér  munduð 
gef8st  upp  ef  við  tækjum  kjfrnar  í burtuu. 

„Þér  hélduð!“  sagði  ég  með  fyrirlitningu.  „Ég 
-byst  við,  að  pér  hafið  gert  eirss  og  yður  var  wkipað^. 

„Nei;  ég  fagði  Constaatine,  að  peir  skyldu 


8S 


ekki — “ Pilturinn  pagnaði  alt  í einu,  horfði  í kring- 
um  sig  oo r sagði  í spyrjandi  róm:  „Hvar  er  alt  hitt 

fólkið  ínitt? 

,,Alt  hitt  fólkið  yðar  he'ur  flúiQu,  safírði  égr,  „og 
pér  eruð  á valdi  mfnu.  É r get  gert  hv«,ð  seui  n ér 
póknast  við  yður". 

I>að  kom  prjózku  svip  ir  á piltinn,  en  hanrt 
sagði  ekki  orð.  Ég  hélt  áfram,  með  eias  mikilli  harð- 
úeskju  og  ég  gat,  oor  sagði: 

„Og  þegar  ég  huor  a um  p*ð  sem  ég  sá  hér  í 
gær,  sá,  að  þessi  blóðpyrsti  tiokkur  hafði  stungið 
veslingrs  öldunginn  til  bana — ‘c 

„Dað  var  tóm  tilviljun“,  hrópaði  piltuiinn  hast- 
ur.  Þessi  óskýrleiki,  sem  áður  hafði  verið  í rödd- 
inni,  var  nú  horfinn  o g rómurinn  var  orðinn  hreinn 
Ofíf  klár. 

„Við  ákulum  tala  frekar  um  pað  pegar  við  kom^ 
um  til  Constantinopel  og  Vlacho  stendur  par  frammi 
fyrir  dómarau,  svaraði  éfíf  harðhnjóskuleora.  „Öld- 
ungurinn  var  undir  ölium  kringumstæðura  stung- 
inn  til  bana  á svívirðilegan  hátt,  í sínu  eigin 
húsi,  fyrir  að  gera  pað  sem  hann  hafði  fullan  rétt 
t'l  að  gerau. 

„Hann  hafði  eefíran  ré:t  til  að  selja  eyuatc,  hróp- 
a,ði  piiturinn  og  stóð  upp  sem  snöggvast  með  drembi- 
lætis-svip  á andlitinu,  en  hann  haeig  strax  niður  í 
stólinn  aftur  og  rétti  höadina  út  eftir  vatnsglasinu. 

Rétt  í pessum  evivunum  kom  Denny,  sem  nú  var 
búinn  að  hressa  sig  bæði  á mat  og  víni,  stökkvandi 
inn  til  okkar,  fullur  af  kátínu. 


84 


„Hvernig  líður  fanganum?u  hrópaði  hann. 

„Ó,  honum  líður  vel;  það  gengur  ekkert  að 
honumu,  sagði  ég  og  færði  um  leið  ljósið  til,  svo  að 
andlit  og  líkami  piltsins  varð  í skugga. 

„Það  er  gottu,  sagði  Denny  glaðlega;  „pví  mér 
datt  í hug,  Charley,  að  við  kynnum  að  geta  haft  ein- 
hverjar  upplýsingar  upp  úr  honumu. 

„Hann  fæst  ef  til  vill  ekki  til  að  gefa  f>æru, 
sagði  ég  og  leit  til  fangans,  sem  sat  hreifingarlaus  í 
stólnum. 

„Ó,  ég  held  að  hann  fáist  til  pessu,  ssgði  Denny 
sjálfstraustslega;  og  pá  fyrst  tók  ég  eftir  pví,  að 
hann  hélt  á mjög  sterklegri  svipu  í hendinni;  hann 
hlaut  að  hafa  fundið  hana  í eldhúsinu.  „Við  skulum 
láta  þennan  unga  porpara  smakka  á.pessariu,  sagði 
Denny  og  benti  á svipuna,  „ef  hann  pverskallastu. 
Og  ég  verð  að  segja,  að  mér  fanst  röddin  lýsa  pví, 
að  honura  mundi  ekki  vera  það  neitt  á móti  skapi 
pótt  fanginn  yrði  ekki  strax  við  kröfum  okkar. 

Ég  færði  luktina  til  pannig,  að  ég  gat  séð  hið 
drembilega,  unga  andlit  piltsins,  pótt  Denny  gæti 
J>að  ekki.  Augu  piltsins  horfðu  á mig  þannig,  að 
pað  var  auðséð,  að  hann  bauð  okkur  byrginn. 

„Sjáið  pér  svipuna  pá  arna?u  sagði  ég  við  hann. 
„Viljið  pér  segja  okkur  alt,  sem  við  spyrjum  yð- 
ur  að?u 

Pilturinn  svaraði  engu,  en  ég  sá  að  hann  varð 
vandræðalegur  og  hann^horfði  nú  ekki  eins  djarÖega 
fram  an  í mig  eins  og  hann  hafði  áður  gert. 


85 


„Við  skulum  hjálpa  hoaum  til  að  fá  aftur  máliðu, 
sagði  Denny  glaðlega,  en  meðaumkunarlaust;  „ham- 
ingjan  veit,  að  hann  hefur  fullkomlega  vrrðskulJað 
að  vera  barinn.  Segið  bara  til,  Charley,  og  pá 
skal  ég  byrja  strax!u 

„Við  höfum  ekki  enn  spurt  hann  að  neinu“, 
sagði  ég. 

„Ó,  ég  skal  spyrja  hann  spurningaru,  sagði 
Denny.  „Heyrið  mig,  hver  varpessi  maður,  sem  var 
með  yður  og  Vlacho?44 

Denny  sagði  þessi  orð  á ensku;  ég  þýddi  pau  á 
grísku.  En  augnaráð  fangans  sjfndi,  að  hann  hafði 
skilið  spurninguna  áður  en  ég  hafði  snúið  henni. 
Ég  brosti  aftur. 

Pilturinn  pagði;  mótþrói  og  ótti  virtist  berjast 
um  yfirráðin  hjá  honum. 

„í>ér  sjáið  nú  að  hann  er  mótþröafullur  strákur“, 
sagði  Denny,  eins  og  hann  væri  nú  búinn  &ð  viðhafa 
allan  nauðsynlegan  undirbúning  og  væri  því  reiðu- 
búinn  til  að  byrja  starf  sitt;  síðan  dró  hann  svipu- 
ólina  milli  fingra  sinna  eins  og  hann  væri  að  reyna 
hana.  Ég  er  hræddur  um  að  Denny  hafi  brunnið  í 
skinninu  af  löngun  til  að  framkvæma  réttvísina  með 
eigin  höndum. 

Pilturinn  stóð  á fætur  aftur  og  horfði  framan  í 
hinn  meðaumkunarlausa  grimdarsegg,  Denny — ég 
hafði  einmitt  petta  álit  á Danny  petta  augnabiik;  síð- 
an  hné  pilturinn  aftur  niður  í s eti  sitt  og  haldi 
andlit  sitt  með  höndunum. 


,jJæja,  ég  mundi  ekki  leggja  af  sta8  til  að  drepa 
menn  ef  ég  hefði  ekki  meira  hugrekki  en  petta‘% 
sagði  DeDny  með  fyrirlitningu.  „Þér  eruð  ekki 
hæfur  fyrir  pessa  iðn,  sem  pér  stundið,  piltur  minnu. 

Ég  pjfddi  ekki  orð  hans  í petta  skifti;  pað  var 
hreinn  óparfi;  pað  var  enginn  vafi  á að  pilturinn 
skildi  f>au.  En  hann  hafði  ekkert  svar  á reiðum 
höndum.  Hann  huldi  andlit  sitt  með  hinum  nettu, 
fínu  höndum  sínum.  Hann  var  alveg  hreifingarlaus  í 
nokkur  augnabiik;  síðan  hreifði  hann  sig  ofurlítið  1 
sætinu,  og  virtist  sú  hreifiog  lýsa  hjálparleysis  sárs- 
auka,  og  svo  heyrði  ég  eitthvert  hljóð,  sem  líktist 
niðurkæfðum  gráti. 

„Bara  látið  okkur  vera  í friði  dálitla  stund, 
Dennyu,  sagði  ég.  „Hann  kann  að  segja  mér  f>að, 
pó  hann  vilji  ekki  segja  yður  paðu. 

„Ætlið  pér  að  sleppa  honum?u  sagði  Denny  tor- 
trygnislega.  „Þér  eruð  aldrei  nógu  harður,  ChaHeyu. 

„Ég  verð  að  vita,  hvort  hann  vill  ekki  segja  mér 
pað,  sem  ég  spyr  hann  að,  áður  en  ég  ákveð  hvað  ég 
geriu,  sagði  ég  hógværlega. 

„Ea  ef  hann  gerir  f>að  ekki?u  sagði  Denny. 

„Ef  hann  segir  rrér  ekki  pað,  sem  ég  vil  fá  að 
vita,  pá  megið  pér  gera  f>að  sem  yður  s/nist,  ef  f>ér 
óskið  pess  á eftiru,  sagði  ég« 

Denny  fór  sína  leið  út  í eldhúiið,  og  s^ndi  svip- 
ur  hans  að  hann  var  ekki  að  reyna  að  hylja  álit  sitt 
um  hina  heimskulegu  hlífð  mína.  vorum  við  nú 

einir  eftir,  pilturinn  og  ég. 


87 


„Vinur  minn  hefur  rétt  að  mælaic,  sagði  ég  há- 
iíðlega  við  piltinn.  „Þér  eruð  ekki  hæfur  fyrir  pessa 
iðn.  Hvernig  stendur  á,  að  pér  skulið  hafa  byrjað 
pennan  lífsferil?u 

I>að  kom  alt  annar  svipur  á piltinn  við  spurn- 
ingu  mína  um  leið  og  hann  tók  hendurnar  frá  and- 
litinu. 

„Hvernig  stendur  á pví  að  pér,  sem  hefðuð  átt 
að  halda  í hemilinn  á pessum  porpurum,  skylduð 
vera  leiðtogi  peirra?u  spurði  ég.  „Hvernig  stendur 
á að  pér,  sem  ættuð  að  forðast  að  hafa  nokkur  mök 
við  aðra  eins  menn  eins  og  Constantine  Stefanopoulos 
og  Vlacho,  skuluð  vera  í verki  með  peim?;4 

Pilturinn  svaraði  pessu  engu;  en  hræðslu-svip- 
, urinn  á andliti  hans,  sem  sást  svo  glögt  við  birtuna 
af  lukt  Hogvardts,  fylti  mig  meðaumkunar  með  hon- 
um.  Ég  færði  mig  ögn  nær  honnum  £ður  en  ég  kom 
með  næstu  spurningu  mína: 

„Hver  eruð  pér?  Hvað  heitið  pé:?u 

„Hvað  ég  heiti — hvað  nafn  mitt  er?“  sagði  fang- 
inn  stamandi.  „Ég  segi  yður  ekki  nafn  mitt44. 

„Ætlið  pér  ekki  að  segja  mér  neitt?u  sagði  ég; 
„pér  heyrðuð  pf»  hverju  ég  lofati  vini  mínum?“ 

„Já,  ég  heyrði  paðu  sagði  pilturinn  náfölur,  en 
augu  hans  1/stu  einbeittum  ásetningi. 

Ég  hló  lágt,  og  sagði  síðan: 

„Ég  held,  að  pegar  alt  kemur  til  alls,  pá  séuð 
pér  hæfur  fyrir  iðn  yðar.  Um  leið  og  ég  sagði  petta 
horfði  ég  á piltinn  með  blendingi  af  óbeit  og  aðdáun. 


88 


En  ég  hafði  eitt  vopn  eftir  enn,  hina  sfðustu  spurn- 
ingu  mína.  Ég  lét  alla  birtuna  af  luktinni  falla  á 
andlit  piltsins,  beygði  mig  að  honum  og  sagði  ofur 
hægt  og  með  skýrri  röddu — spurningin  virtist  hlægi- 
leg  pegar  hún  var  borin  upp  svona  hátíðlega: — 

„Klæðið  pér  yður  vanalega  — í svona  búning* 
eins  og  pér  eruð  nú  í?*c 

Spurning  mín  hreif.  Fölvinn  hvarf  úr  andlitinu 
og  hin  drembilegu  au^u  litu  niður.  Ég  sá  að  hin 
löngu  augnahár  huldu  augun,  að  feimnisroði  breiddi 
sig  yfir  alt  andlitið  og  hálsinn  og  að  pilturinn  huldi 
aftur  andlit  sitt  með  höndunura. 

í sömu  andránni  heyrði  ég  að  stólum  var  ýtt  til 
frammi  í eldhúsinu,  og  rétt  á eftir  kom  Hogvardt  inn 
til  okkar,  með  kankvíslegt  bros  á stóra  andlitinu 
sínu;  p>ar  næst  kom  Watkins  inn,  og  sýndi  svipur- 
inn  á hinu  tilfinningarleysislega  andliti  hans,  að  hann 
var  reiðubúinn  að  framkvæma  hverja  skipun  herra 
síns  sem  var;  á eftir  peim  kom  Denny,  og  veifaði 
svipu  sinni  glottandi,  en  miskunarleysislega. 

„Jæja,  hefur  hann  sagt  yður  nokkuð?í{  hrópaði 
Denny.  í>að  var  auðséð  að  hann  vonaði,  að  svarið 
yrði  „nei“. 

„Ég  hef  spurt  hann  að  hálfri  tylft  af  spurning- 
uma,  svaraði  ég,  „en  hann  hefur  ekki  svarað  einni 
einustu  af  peima. 

„Gott  og  vela,  sagði  Denny  með  fjarskalegri 
áherzlu. 

Var  rangt  af  mér,  að  leggja  svona  mikla  hegn 


89 


icgu  á unglinginn  fyrir  ógestrisnina,  sem  ég  hafði 
mætt  á eynni?  Mér  hefur  stundum  síðan  fundist,  að 
ég  hafi  verið  of  grimmur.  Ei;  jfmislegt  hafði  komið 
fyrir  petta  kveld,  sem  var  nóg  til  að  vekja  harð- 
neskju  jafnvel  hjá  hinum  gæflyndasta  mauni.  En  nú 
var  alt  komið  til  hinna  yztu  takmarka,  sem  p>að  gat 
gengið  til,  svo  ég  sagði  við  Denny: 

,.I>etta  cr  auðvitað  stórkostlegasti  mótprói,  sem 
hægt  er  að  sýna,Denny;  en  égsé  ekki  velhvernig  pað 
yrði  afsakað,aðberja  kvennmanninn  meðhesta-svipua. 

Denny  rak  upp  undrunar-óp,  og  þeir  átu  allir 
eftir  mér,  eins  og  með  einum  munni,  „kvennmann- 
inau.  En  stúlkan  sjálf  lagði  höfuðið  niður  á borðið 
og  gerði  varnargarð  í kringum  það  með  handleggjum 
sínum. 

„Þetta  er  sem  sé  lafði  Euphrosyneu,  sagði  ég. 

E>ví  hver  annar  en  hún  hefði  getað  gefið  Con- 
stantine  Stefanopoulos  skipanir  og  spurt  hvar  menn 
sínir  væru?  Hver  annar  en  dóttir  af  þessari  göfugu 
ætt  gat  haft  tignarsvipinn,  hinar  fínu  hendur  og  hið 
fagra  andlit,  sem  fangi  vor  hafði  til  að  bera?  Og 
hver  annar  var  líklegt  að  skildi  enska  tungu?  I>að 
var  enginú  vafi  á að  þetta  var  lafði  Euphrosyne. 


V.  KAPÍTULI. 

• | 

LITLA  HÚSIÐ  UPPI  A HÆÐINNI. 

Áhrifin,  sem  orð  mín  höfðu,  voru  skringileg. 


90 


Decny  blóöroðnaði  og  fleygði  svipu  sinni  á borð:ð; 
binir  stóðu  alveg  hreifingarlausir  um  stund,  en  sneru 
sér  síðan  við  og  laumuðust  út  í eldhúsið  aftur. 
Euphrosyne  lét  ekki  sjá  andlit  sitt.  En  hvað  mig 
snerti,  pá  var  létt  yfir  mér.  Ég  hrósaði  happi  yfir  og 
var  sannfærður  um,  að  ég  hefði  náð  mjög  þýðingar- 
miklum  fanga,  og  ég  var  ákveðinn  í að  enginn  barna- 
legur  riddaraskapur  skyldi  koma  mér  til  að  láta  ræna 
mig  pessum  hagsmunum.  I>að  er  vafalaust  skylda 
manns  að  sýna  kurteisi,  en  f>að  er  einungis  hlutfalls- 
leg  skylda;  og  á hreinu  og  beinu  máli,  pá  voru  hér 
mannslíf  í veði.  Af  pessari  ástæðu  var  pað,  að  ég 
hneigði  mig  ekki  djúpt,  opnaði  hurðina  og  sagði 
hefðarmeynni  að  henni  væri  frjálst  að  fara  hvert  sem 
hún  vildi,  heldur  sagði  ég  við  hana  fremur  harð- 
neskj  ulega : 

„t>að  er  bezt  fyrir  yður,  lafði  mín,  að  fara  í her- 
bergiÖ,  sem  pér  eruð  vön  að  vera  í þegar  þér  eruð  í 
pessu  húsi,  á meðan  ég  er  að  hugsa  mig  um,  hvað 
ég  eigi  að  gera  við  yður.  Eér  vitið  hvar  herbergið 
er,  en  ég  veit  pað  ekki.u 

Hún  lyfti  upp  höfðinu  og  sagði  með  nokkrum 
ákaf  a : 

„Til  eigin  herbergis  míns?  Má  ég  fara  f>angað?íC 

„Auðvitaðu,  svaraði  ég.  „Ég  ætla  að  fylgja  yð- 
ur  að  dyrunum  á f>ví;  og  pegar  pér  eruð  komin  inn 
í f>að,  ætla  ég  mér  að  læsa  hurðinni  að  utan“. 

Og  svo  gerði  ég  alveg  eins  og  ég  hafði  sagt,  en 
Euphrosyne  lét  ekki  svo  lítið  að  segja  eitt  einasta 


91 


orð  við  mig  á leiðinni  til  herbergis  hennar.  Svo 
kom  ég  til  baka  inn  í hinn  mikia  gang  og  sagði  við 
Denny : 

„Hún  er  heldur  gott  tromp-spil,  eða  finst  yður 
pað  ekki?*4 

„Já,  en  ég  býst  við  að  peir  komi  aftur  innan 
skams  til  þess  að  leita  að  henniu,  svaraði  hann. 

Um  leið  og  Denny  sagði  petta  geispaði  hann 
svo  sárt,  að  ég  bent:  honum  á að  pað  væri  bezt  fyrir 
hann  að  fara  að  leggja  sig  fyrir  og  sofa. 

„Ætlið  pér  ekki  að  leggia  yður  fyrir?u  spurði 
hann. 

, „Ég  ætla  mér  að  vera  á fyrstu  vaktinniu,  svar- 
aði  ég.  „Klukkan  er  nú  orðin  nærri  tólf.  Ég  ætla 
að  vekja  yður  kl.  2,  og  þér  skuluð  vekja  Hogvardt 
kl.  5;  pegar  hann  er  búinn  með  sína  vakt,  mun  Wat- 
hins  verða  eics  og  nýr  af  nálinni  og  getur  gefið  okkur 
kúasteik  í morgunverð.u 

Þannig  var  ég  einn  eftir  í ganginum;  og  svo 
settist  ég  niður  við  annan  gluggann  og  fór  að  hugsa 
um  ailar  kringumstæðurnar.  Skyldu  eyjarbúar  berj- 
ast  við  okkur,  til  pess  að  ná  aftur  lafði  Euphrosyne? 
Eða  skyldu  peir  lofa  okkur  að  sleppa  burt  með  heilu 
og  höldnu?  Eg  var  sannfærður  um,  að  þeir  lofuðu 
okkur  að  sleppa  burt  einungis  með  því  móti,  að  meiri 
hluti  atkvæða  yrði  á móti  Constantine,  pví  hann  gat 
ekki  staðið  við  að  láta  mig  sleppa  bnrt  frá  Neopalia 
með  höfuðið  á hálsinum  og  tungu  í munninum.  ]>að 
var  pess  vegna  líklegt,  að  peir  mundu  berjast  við 


92 


okkur.  Jæja,  ég  komst  að  þeirri  niðurstöðu  með 
sjálfum  mér,'að  peir  gætu  ekki  brotist  inn  í húsið  á 
meðan  matvæli  okkar  entust;  steinkastali  okkar  var 
alt  of  sterkur  til  J>e*s;  en  pað  var  hægt  að  umsitja 
okkur  og  svelta  okkur  út,  og  J>að  var  enginn  vafi  á 
að  J>etta  yrði  einmitt  gert,  ef  áhrif  Euphrosyne  hindr- 
uðu  það  ekki.  Ég  var  rétt  kominn  að  þeirri  niður- 
stöðu,  að  ég  skyldi  tala  alvarlega  við  hana  um  J>etta 
mál  strax  næsta  morgun,  pegar  ég  heyrði  undarlegt 
hljóð  eða  hávaða. 

„Ég  hef  aldrei  pekt  annan  eins  stað  og  ey  pessi 
er  hvað  snertir  undarleg  hljóðu,  sagði  ég  við  sjálfan 
mig  og  hlustaði. 

Hljóð  petta  eða  hávaði  virtist  vera  beint  uppi 
yfir  höfðinu  á mér;  það  var  pví  líkast  sem  einhver 
væri  að  gaDga  með  mestu  varasemi  yfir  þakið  á 
ganginum,  sem  ég  var  í.  Hin  eina  manneskja  í 
húsinu,  fyrir  utan  okkur  fjóra,  var  fanginn  okkar,  og 
hana  hafði  ég  vandlega  læst  inni  í herbergi  hennar. 
Hvernig  gat  hún  pá  verið  uppi  á pakinu  yfir  gang- 
inum?  Herbergi  hennar  var  sem  sé  í turninum  uppi 
yfir  aðaldyrum  hússins.  En  pað  var  samt  enginn 
vafi  á,  að  pað  var  gengið  rétt  yfir  höfðinu  á mér  og  í 
áttina  til  eldhússins.  Ég  greip  marghleypu  mína,  og 
gekk  eins  laumulega  og  sá,  sem  uppi  yfir  mér  var, 
eftir  ganginum  inn  í eldhúsið.  Hinir  prír  félagar 
mínir  sváfu  par  eins  fast  og  preyttir  menn  geta  sofið, 
en  samt  sem  áður  vakti  ég  Denny  hlífðarlaust. 

,.Farið  og  vaktið  í ganginumcc,  sagði  ég  við 
hann.  „Ég  ætla  að  fara  að  skoða  mig  um  ofurlítiðcc. 


93 


Denny  var  syfjaður,  en  hljfddi  sarat  orðalaust. 
Ég  sá  að  hann  fór  strax  út  í ganginn,  og  slðan  fór 
ég  út  fyrir  skygnið  aftan  við  eldhúsið. 

Ég  stóð  f>ar  í koldimma  skugganum  af  veggn- 
um,  og  J>á  heyrði  ég  að  gengið  var  á pakinu  rétt  að 
segja  uppi  yfir  mér.  Ég  horfði  upp  varlega,  og  f>á 
sá  ég  bregða  fyrir  uppi  á pakinu,  nokkur  fet  til 
vinstri  handar,  einhverjum  hvítum  flíkum. 

„í>að  eru  pá  fleiri  vegir  til  að  komast  út  úr  hús- 
inu  en  mig  grunaðiíC,  sagði  ég  við  sjálfan  mig. 

I>ar  næst  heyrði  ég  þrusk,  eins  og  einhverju 
væri  ýtt  með  varasemi  eftir  hinu  flata  paki.  Svo  sá 
ég  að  endi  á stiga  kom  út  af  skjólveggnum  utan  við 
f>akið.  Ég  hnipraði  mig  saman  í skugganum,  og 
hinum  létta  stiga  var  rent  alveg  niður  á jörðu;  par 
næst  sá  ég  að  einhver  sem  var  í hnépilsi  fór  að  fara 
ofan  eftir  stiganum.  Ég  sá  að  f;etta  var  enginn  ann- 
ar  en  lafði  Euphrosyne.  Nú  skildi  ég,  hvers  vegna 
henni  var  svo  umhugað  um  að  fá  að  vera  í eigin  her- 
bergi  sínu:  pað  var  hægt  að  komast  úr  pví,  gegnum 
húsið,  út  á pakið  á eldhúsinu;  og  stíginn  sýndi  að 
pessi  leið  hefði  verið  farin  áður.  Ég  stóð  grafkyr. 
Hún  kom  niður  á jörðina,  og  pegar  hún  snerti  hana 
hló  hún  lágt,  eins  og  hún  ætli  sigri  að  hrósa  — og 
það  var  fallegur  og  skemtilegur  hlátur.  Svo  gekk 
hf  n hratt  yfir  garðinn,  yfir  að  klettaveggnum  hinum 
megin.  Ég  læddist  á eftir  henni,  f>ví  ég  var  hræddur 
um  að  missa  sjónar  á henni  í myrkrinu,  en  samt 
vildi  ég  ekki  stöðva  hana  fyr  en  ég  vissi  hvert  hún 


94 

ætlaði  að  fara.  Hún  hélt  áfram  meðfram  hinum  lóð- 
rétta  klettaveggf,  en  ég  var  rétt  á eftir  henni.  Loks 
komst  hún  í krókinn,  sem  myndaðist  f>ar  sem  klett- 
arnir  að  norðan  og  austan  komu  saman. 

„Hvernig  ætli  hún  komist  upp?a  sagði  ég  við 
sjálfan  mig. 

En  hún  byijaði  samt  að  klifra  upp,  pannig,  að 
hægri  fótur  hennar  var  á klettinum  að  ncrðan  við 
krókinn,  en  vinstri  fóturinn  á klettinum  að  austan. 
Hún  klifraði  upp  svo  ðhikal^  að  pað  var  auðséð  að 
pað  voru  spor  í kiettana.  Hún  komst  upp  á vegg- 
inn;  ég  klifraði  upp  á eftir  henDÍ  á sama  hátt,  og 
fann  pá  að  það  vorn  spor  höggvin  í veggina.  Ég 
kotnst  einnig  upp  á klettana,  og  sá  pá  að  hún  stóð 
kyr,  svo  sem  prjá  íu  fet  fram  undan  mér.  Hún  bé’t 
áfram  og  ég  fyigdi  henni  eftir;  svo  stanzaði  hÚD,  sá 
rcig  og  hijóðaði  upp  yfir  sig.  Ég  hljóp  til  hennar, 
til  þess  að  ná  henni.  Hún  síó  til  mín  með  hendinni, 
en  ég  greip  utan  um  höndina  og  varð  pess  pá  var,  að 
húu  héit  á ofurlitium  sting-hníf.  Ég  greip  einnig 
um  hina  hendina  á henni,  og  hélt  henni  pannig 
fastri. 

„Hvert  eruð  pér  að  fara?“  spurði  ég  blátt  áfram 
og  lét  sem  ég  vissi  ekki  a\  að  hún  hafði  t kið  vpp 
sting-hníf  sinn.  t>að  er  enginn  vafi  á,  að  petta  va 
einungis^  pjóðernis  etokenni  bjá  henni. 

Degar  hún  sá  að  ég  hafði  þannig  fangað  hana 
aftur,  jp'erði  hún  enga  tilraun  t-il  að  losa  sig. 

„Ég  v»r  að  reyna  að  sleppa  burtu,  sagði  hún. 
„Heyrðuð  pér  tii  mío?u 


95 


„Já,  éfíf  heyrði  til  yðar  pegar  pér  genguð  eftir 
J>akinu“,  svaraði  ég . „En  hvert  eruð  f>ér  að  fara?u 

„Hvers  vegna  ætti  að  seg]ayður  f>að?u  sagði 
hún.  „Ætlið  p>ér  að  ógna  œér  með  svipunni  afturf^ 

Écr  slepti  höndunum  á henni.  Hún  leit  snögg- 
lega  upp  hæðina,  eins  og  hún  vari  að  mæla  vega- 
lengdina  með  angunum. 

„Hvers  vegna  viljið  fvér  komast  upp  á hæðina?“ 
spurði  ég.  „Eigið  pér  nokkra  vini  par?  ‘ 

Hún  neitaði  f>ví,  eins  og  ég  átti  von  á að  hún 
mundi  gera,  og  sagði: 

„Nei,  ég  á enga  vini  f>ar.  Ea  J>að  er  skárra  að 
vera  hvar  sem  er  annarsstaðar  en  hjá  yðuru. 

„En  það  er  rú  samt  eÍLhver  í iitla  húsinu  uppi  í 
hæðinniu,  sagði  ég.  „Constantine  á pað,  eða  er 
ekki svo?u 

„Já,  hann  á f>aðu,  svaraði  hún  mótpróalega. 
„Þorið  pér  að  fara  pangað  og  leita  hans?  Eða  porið 
J>ér  einuní>is  að  fela  yður  innan  veggja  hússins 
bérna  niðri?u 

„A  meðan  við  erum  ekki  nema  fjórir  á móti 
bundrað,  f>á  f>ori  ég  ekki  annað  en  að  fela  migu, 
svaraði  ég.  Fríunar-orð  bennar  særðu  mig  ekki  hið 
minsta.  „En  ímyndið  p>é  yður,  að  hann  sé  nú  í hús- 
inu  parna  uppi  í hæðmni?" 

„t>arna  uppi!  nei;  hann  er  niðri  í f>orpinu;  og 
hann  kemur  hingað  upp  eftir  á morgun  og  drepur 
yðuru,  svaraði  hún. 

„I>að  er  f>á  enginn  í litla  búsinu  uppi  á hæð- 
inni?u  sagði  ég. 


96 


„Nei,  p>ar  er  enginnu,  svaraði  hún. 

„Yður  skjátlastu,  sagði  ég.  „Ég  sá  einhvern 
við  húsið  nú  í dag“. 

„Ó,  J>að  hefur  líklega  verið  einhver  af  bænda- 
lýðnum“,  sagði  hún. 

„Nú,  en  búningurinn  var  ekki  líkur  klæðnaði 
bændanna  héru,  sagði  ég.  „Langar  jður  nú  í raun 
og  veru  til  að  fara  þarna  upp  í húsið?u 

„Eruð  pér  ekki  búinn  að  hæðast  nóg  að  mér?“ 
hrópaði  hún.  „Farið  nú  með  mig  til  baka  í fangelsi 
mitt.u 

Raunabragurinn  á henni,  pegar  hún  sagði  f>etta, 
fðr  henni  ágætlega.  En  ég  var  nú  að  leiða  samtalið 
að  nokkru,  sem  ég  áleit  að  hún  ætti  að  fá  að  vita,  og 
sagði  því: 

„l>að  er  kvennmaður  í litla  húsinu  uppi  í hæð- 
inni.  I>að  er  ekki  bóndakona,  heldur  kona  á d ’kk- 
um  kjól,  og  hún  notar  leikhússkíkiru. 

Ég  sá,  að  hún  kipptist  aftur  á bak  af  undrun. 

„Það  er  ósattu,  hrópaði  hún  svo.  „Það  er  eng- 
inn  í húsinu.  Constantine  sagði  mér  að  enginn 
kæmi  pangað,  að  undanteknum  Vlacho  og  Demetri 
stöku  sinnumu. 

„Trúið  pér  öllu,  sem  Constantine  segir  yður?u 
spurði  ég. 

„Hvers  vegna  skyldi  ég  ekki  gera  pað?u  sagði 
hún.  , Hann  er  frændi  minn  og — u 

„Hofur  beð  ð yðaru,  bætti  ég  við  fyrir  hana. 

Hú»  lyftl  Löfðinu  upp  drembilega  og  sagði; 

„Eg  skammast  mín  ekkert  fyrir  paðu. 


97 


»0g  pér  ætlið  að  taka  honumu  sagði  ég. 

„Fyrst  þér  spyrjið  að  pví,  pá  ætla  ég  að  svara 
yður  beint,  og  segi  jácc,  sagði  ir.ú n.  „Ég  hafði  lofað 
föðurbróður  mínum  að  gera  pað.cc 

„Guð  minn  góður!íC  hrópaði  ég,  J>ví  ég  kendi  í 
brjósti  um  hasa. 

Aherzlan,  sem  ég  lagði  á orðin,  virtist  'gera 
henni  hverft  við  aftur.  Ég  fann  að  augu  hennar 
hvíldu  á mér,og  voru  bæði  vandræöaleg  og  spyrjandi. 

„Lofaði  Constantine  yður  að  tala  við  gömlu 
konuna,  sem  ég  sendi  til  bans?íC  spurði  ég. 

„Neicc,  svaraði  hún  í hálfum  hljóðum.  „Hann 
að  eins  sagði  mér  hvað  hún.  hefði  sagt  við  hannCí. 

„Að  ég  sagði,  að  hann  vs.ri  morðingi  móður- 
bróður  s*ns?íC  sagði  ég. 

„Sögðuð  þér  henni  að  segja  honum  það?u  sagði 
hún  og  beygði  sig  snögglega  að  mér. 

„Já,  ég  sagði  henni  að  gera  paðcc,  svaraði  ég. 
„En,  sagði  hanu  yður  frá  pessari  orðsendingu  mioni?u 

Hún  svaraði  f essu  engu,  svo  ég  notaði  mér  yíir- 
burði  þá,  er  ég  hafði,  og  sagði: 

„Ég  legg  drengskap  minn  við,  að  ég  sá  pað  við 
litla  húsið  uppi  í hæðinni,  íem  ég  hef  sagt  yður  að 
ég  hafi  séð.  Ég  veit  ekkert  meira  um  hvað  það  p/ð- 
ir  en  pér;  en  áður  en  ég  kom  hingað  sá  ég  Oonstan- 
tine  í London;  og  ég  heyrð.  konu  nokkra  segja  par, 
að  hún  ætlaði  að  koma  hiogað  með  honum.  Kora 
nokkur  kona  með  horium?-4 

„Eruð  pér  gengian  af  vitiou?ct  sagði  hún;  en  ég 


98 


heyrði  að  hún  dró  andann  ótt  og  títt,  og  ég  vissi  að 
fyrirlitnrng  hennar  var  uppgerð.  Ég  fæ-:ði  mig 
snögglega  ourt  frá  henni,  lét  höndurnar  aftur  fyrir 
bakið  og  sagði: 

„Þér  getið  farið  upp  í litla  húsið  ef  pér  viljið, 
en  ég  ábyrgist  ekki  hvað  þér  pjáið  f>ar  eða  finnið.u 

„Látið  f>ér  mig  pá  lausa?‘:  hrópiiði  hún  með 
ákefð. 

„Já,  ég  leyfi  yður  að  fara  upp  í litla  húsið;  en 
f>ér  verðið  að  lofa  að  koma  hingað  aftur.  Eða, 
ef  pað  er  betra,  pá  skal  ég  fara  upp  í litla  húsið,  ef 
pér  lofið  mér  f>ví  að  fara  aftur  inn  í herbergi  yðar  og 
bíða  f>ar  pangað  til  ég  kem  til  bakau. 

Hún  var  hik&ndi  og  horfði  í áttina  til*  litla  húss- 
ins;  en  ég  hafði  vakið  tortryggni  og  óróieik  hjá 
henni.  Hún  vogaði  sér  ekki  að  standa  augliti  til 
auglitis  við  pað,  sem  hún  kynni  að  finna  í dtla 
húsinu. 

„Ég  sk&l  fara  til  baka  í herbergi  mitt  og  bíða 
yðar  paru,  sagði  hún.  „E£  ég  færi  til  litla  hússins 
uppi  í hæðinni  og  — og  alt  væri  eins  og  f>að  ætti  í ð 
vera  — f>á  er  ég  hrædd  um,  að  ég  kæmi  ekki  hingað 
afturu. 

Rödd  hennar  var  blíðari.  Ég  hefði  porað’;að 
fulivrða,  að  bros,  eða  hálfgert  bros,  lék  á vörum 
hennar  um  leið  og  hún  talaði  f>essi  síðustu  orð,  en 
pað  var  of  dimt  til  þess  að  geta  verið  alveg  viss  um 
pað;  og  pegar  ég  beygði  mig  að  Euphrosyne,  til  f>ess 
að  fullvissa  irig  um  f>að,  pá  færði  hún  sig  frá  mér. 


99 


„Þá  megið  pér  ekki  fara  upp  í litla  húsiðu,  sagði 
ég  eiubeittlega.  „Ég  er  ekki  fær  um  að  missa  af 
yður  eins  og  málin  standau 

„En  ef  pér  lofið  mér  að  fara  burtu,  p'  gæti  ég 
lofað  yður  að  komast  burtu  héðan<{,  hrópaði  hún. 

„Gætuð  pér  pað,  án  pess  að  fá  leyfi  hjá  Con- 
stantine?’4  spurði  ég.  „Þar  að  auki  er  eyjan  mín 
eign,  eins  og  pér  vitiðu. 

„Hún  er  e]ski  eign  yðaru,  hrópaði  Euphrosyne 
og  stappaði  niður  fætinum.  Síðan  gekk  hún  beint 
fram  hjá  mér  cg  hvarf  niður  fyrir  brúnina  á kletta- 
veggnum.  Tveimur  mínútum  seinna  sá  ég  hana 
bera  við  loft,  uppi  á eldhúss-pakinu,  eins  og  svartan 
skugga  á hinum  dökkgráa  himni;  síðan  hvarf  hún. 
Ég  lagði  af  stað  beint  til  litla  hússins  undir  hnjúkn- 
um  á hæðinni.  Ég  vissi,  að  ég  purfti  ekki  annað 
en  fara  beint,  og  pá  hlyti  ég  að  koma  á litla  flötinn, 
sem  gerður  hafði  verið  utan  í hæðinni  og  sem  húsið 
stóð  á.  Ég  fann  engan  regluiegan  stíg,  heldur  ó- 
slétta  götu,  sem  lá  í áttina  pangað,  er  ég  ætlaði  að 
fara,  og  fór  ég  varlega  upp  eítir  henni.  A leiðinni 
kom  önnur  gata  inn  á pá,  sem  ég  gekk  eftir,  og  lá 
hún  frá  peirri  hlið  hæðarinnar,  sem  aðalvegurinn  yfir 
um  eyna  lá  hjá.  Það  var  enginn  vafi  á,  að  pað  var 
h<egt  að  k;mast  eftir  pessari  götu  til  litla  hússins  án  « 
pess  að  fara  fram  hjá  húsinu  mínu.  Eftir  að  ég  hafði 
hald  ð áfram  í 20  mínútur,  eá  ég  billa  óglögt  undir 
litla  húsið  fram  undan  mér.  Ég  kraup  niður  og 
r/ndi  á pað. 


100 


X>að  var  Ijós  í einum  glugganum.  Ég  skreið 
nær  húsinu  á fjórum  fótum.  Nú  var  ég  kominn  á 
litla  flötinn,  cg  fáeinum  augnablikum  síðar  var  ég 
kominn  undir  svalirnar  f araan  við  húsið,  og  var 
beint  niður  undan  glugganum  sem  ljósið  var  í.  Ég 
hélt  á marghleypu  minni  í hendinni;  því  ef  Con- 
stantine  eða  Vlacho  skyldu  hitta  mig  parna,  þá 
m;.ndi  hvorugur  málspartur  láta  sér  smámuni  fyrir 
brjósti  brenna.  Jafnvel  ósk  mín  um,  að  lögunum 
væri  fy  gt  í öllum  greinum,  mundi  hafa  lotið  í lægra 
haldinu.  En  alt  var  kyrt  og  hljóit  í s o sem  mínútu, 
og  ég  var  farinn  að  óitast  að  ég  mundi  mega  fara 
burt  við  svo  búið;  því  dagur  mundi  renna  að  klukku- 
tíma  liðnum,  og  ég  varð  að  fara  burt  af  þessum  stað 
áður  en  birta  tók.  X>á  heyrði  ég  hljóð — hljóð,  sem 
kom  vatni  fram  í munninn  á mér  eftir  að  hafa  klifrað 
upp  brattann — pað  var  helt  víni  í glös;  svo  heyrði 
ég  raust,  sem  ég  þekti. 

„X>eir  hafa  að  líkindum  náð  henniiC,  sagði 
Vlacho  veitingamaður.  „En  hvað  gerir  pað  til? 
I>eir  gera  henni  ekkört  mein,  og  þeir  láta  hana  ekki 
gera  neitt  af  sér.u 

„Þú  átt  við,  að  hún  ver*i  J>á  ekki  að  snuðra  á 
pessum  stöðvum44,  sagði  Constantine. 

„Já,  það  er  einmitt  pað  sem  ég  meina,  lávarður 
rr.inn,  og  f>að  er  mikill  hagur  í pví  ‘,  sagði  Vlacho. 
„Ef  hún  kæmi  hingað — “ 

„Ój  J>að  væri  skollans  grikkur!iC  sagði  Constan- 
tine  hlæjandi.  „En  munu  ekki  eyjarbúarnir  heim 


101 


að  ég  frelsi  hana  með  |>ví,  að  lofa  f>essum  bölvuðum 
ensku  durgum  að  sleppa  burt?-c 

„Ekki  ef  peim  er  komið  í skilning  um,  að  Wheat* 
ley  lávarðar  muni  fara  tilRhodesog  koma  paðan  aftur 
hingað  með  herlið.  I>eir  unna  eynni  meira  en  henni. 
Alt  mun  fara  vel,  lávarður  minn.  Og  hvað  skal  segja 
um  hana  þessa,  sem  hérna  rr?“  sagði  Vlacho. 

Ég  hlustaði~eins  vel  og  ég  gat,  en  gatekkiheyrt 
neitt  svar.  En  Vlacho  hélt  samt  áfram  talinu  eins  og 
hann  hefði  fengið  svar  upp  á spurningu  sfna. 

„Dessir  bölvaðir  úlendingar  gera  f>að  einnig  erf- 
ittu,  sagði  hann,  „E>að  yrði  sannarleg  landfars-sóttu. 
Hann  hl<5,  eins  og  hann  sæi  einhverja  fyndni  1 orðum 
sjálfs  sín, 

„Já,  fari  peir  bölvaðiru,  sagði  Constantine.  „Við 
verðum  að  fara  okkur  varlega.  Hvilfkar  vandra$ða- 
skepnur  kvennfólkið  pó  er,  Vlachou. 

„Já,  pegar  of  margt  af  f>vber  í spilinuu,  sagði 
Vlacho  og  hló. 

„Ég  varð  að  sverja  henni  við  sálu  mína  að  enginn 
væri  hér,  og  f>egar  pað  var  búið  sagði  hún:  „hyrst 
enginn  er  par,  pví  má  ég  pá  ekki  koma  f>angað?*f 
pú  pekkir  á alla  pessháttar  hluúu,  sagði  Constantine. 

„Nei,  vissulega  ekki,  lávarður  minn,  f>ér  gerið 
mér  rangt  tilu,  sagði  Vlacho  með  k^milegri  röddu,  og 
Constantine  hló  líka. 

Ég  tel  víst  að  pér  hafið  nú  ráðið  við  yður,  hver 
f>eirra  f>að  eigi  að  vera?u  sagði  Vlacho. 

„Já,  ég  er  í engum  vafa  um  f>að  framar,  að  pað 


102 


skal  verða  háa  sem  hérna  eru,  svaraði  herra  Vlacho’s. 

Ég  áleit  að  ég  skildi  mest  alt  þetta  samtal,  og 
mér  þötti  m jö  y mikið  f yrir  að  Euphrosyne  var  ekki 
við  hliðina  á mér,  til  að  heyra  pað  líka.  fín  eg  var 
nú  búinn  að  heyra  hér  um  bil  svo  mlkið  sem  n&tgði 
augnamiði  mínu,  svo  ég  sneri  mér  við  og  yar  1 pann 
veginn  að  skríða  burt,  eins  hljóðlega  og  ég  hafði 
komið — það  er  ekki  rétt.  að  freista  gæfunnar  of  mikið 
— þegar  ég  heyrði  að  hurð  var  opnuð  inni  í húsinu. 
Strax  á eftir  heyrði  ég  að  Constantine  sagði: 

„Ó,  jrndið  mitt,  elskulega  konan  mín,  ertu  J>á 
ekki  sofnuð  ennpá?  Hvað  ætli  verði  úr  fegurð 
pinni  með  pessu  lagi?  Við  Vlacho  ver’.um  að  missa 
svefn,  til  pess  að  taka  ráð  okkar  saman  og  vinna  að 
hagsmunum  pínum,  en  pað  er  ónauðsynlegt  að  pú 
ey^jleggir  í pér  augun  með  vökumcí. 

Constantine  fórst  pessi  leikur  óvanalega  vel. 
Orð  hans  og  viðmót  gagnvart  konu  sinni  var  sönn 
fyrirmynd  fyrir  gifta  menn.  Ég  ger^i  mig  sekan  í 
peirri  óhæfu,  að  hlæja  með  sjálfum  mér  parna  undir 
svölunum. 

„Vinna  að  hagsmunum  mínum?  Ertu  viss  um, 
að  pið  eruð  að  vinnafyrir  mig?íC  sagði  hún  á grísku, 
með  hinni  sömu  útlendu  áherzlu,  sem  ég  hafði  veitt 
eftirtekt  í borðsalnum  í Optimum  í London. 

„Það  er  afbrýðisemi  í henni,  hún  er  töfrandi  af- 
brýðisöm!cc  hrópaði  Constantine,  eins  og  hann  væri 
hrifinn  af  fögnuði.  „Veitir  kona  pín  pér  svona  mikla 
virðingu,  Vlacho?*4 


103 


„Hún  hefnr  enga  ástæðu  til  pess,  lávarður  minnu, 
svaraði  Vlacho.  „En  lafði  Francesca  álítur,  að  hún 
hafi  ástæðu  til  að  vera  afbrýðisöm  útaf  lafði  Euphro- 
sjneu. 

Constantine  hló  þannig  hlátur,  að  hann  sýndi,  að 
hann  fyrirliti  jafnvel  pá  hugsun,  að  nokkur  á^tæða 
væri  fyrir  pvílíkri  af brýðisemi, 

„Hvar  er  hún  nú?“  spurði  konan  hratt  og  bitur- 
lega.  „Hvar  er  hún  Euphrosyne?“ 

„Nú,  hún  er  fangi  hjá  pessum  Englendingi“, 
svaraði  Constantine. 

Ég  býst  við,  að  þetta  mál  hafi  verið  skýrt  frekar 
eftir  petta,  pví  þau,  sem  inni  í húsinu  voru,#  töluðu  í 
lægri  róm  um  stund,  eins  og  oft  vill  verða  pegar 
nokkuð  löng  saga  er  sögð,  svo  ég  heyrði  ekki  hvað 
sagt  var,  fyr  en  Constantine  brýndi  aftur  raustina  og 
sagði: 

„Já,  já;  við  verðum  að  sýna  lit  á að  ná  henni  úr 
höndum  þessrra  útlendinga,  bara  til  að  friða  eyjar- 
búa.  Hvað  mig  snertir,  pá  má  bún  vera  þar,  sem 
hún  er,  eins  lengi  og  hana  lystir,  því,  milli  okkar 
sagt,  pykir  mér  einmitt  eins  lítið  vænt  um  hana  eins 
og  ég  álít  að  henni  pyki  lítið  vænt  um  migu. 

í>að  var  engum  blöðum  um  pað  að  fietta,  að 
Constantine  var  mesta  varmenni.  I>egar  maður  tók 
f>á  báða  til  samans,  Constantine  og  Vlacho,  pá  var  1 
erfitt  að  finna  tvo  verri  þorpara — að  minsta  kosti  á 
Englandi.  Hvað  Neopalia  snerti,  pá  hafði  ég  nú  lært 
f>að  af  reynslunni,  að  fresta  að  kveða  app  nokkurn 


104 


dóm.  Hugs^nir  mínar  vcru  á pessa  leið  pegar  ég 
sneri  mér  við  aftur,  til  að  skríða  burt  og  komast  á 
óhultari®stað.  En  ég  stanzaði  strax  aftur — stanzaði  og 
hnipraði  mig  fast  upp  að  veggnum,  eins  hreifingar- 
laus  eias  og  skorkvikindi,sein  læst  vera  dautt,og  hélt 
fingrinum  um  gikkinn  á marghleypu  minni.  I>vi 
hurðin  á húsinu  var  snögglega  rifin  opin  og  Constan- 
tine  og  Vlacho  stóðu  í dyrunum.  „O,  pað  er  komið 
fast  að  dögunu,  sagði  VJacho.  „Lítið  á,  pað  er  þegar 
farið  að  lysa  ögn  við  sjóndei'-darhringinn44. 

I>etta  var  enn  p>á  alvarlegra  fyrir  mig  vegna 
þess,  að  pað  bar  birtu  af  lampanum  inni  í húsinu,  í 
gegnura  hinar  opnu  dyry  út  á svala'pallinn,  sem  ég 
var  á,  var  svo  bjart,  að  ég  sá  hinar  þrjár  manneskjur 
— pví  konan  hafði  einnig  komið  fram — í dyrunum, 
svo  bjart,  að  hvert  þeirra,  sem  leit  í áttina  J>a,r  sem 
ég  var,  hlaut  að  sjá  mig.  Eg  hefði  getað  skotið 
báða  karlmennina  niður  áður  en  peir  hreifðu  sig;  en 
uppeldi  í mentuðu  landi  hefur  tálmanir  í för  með 
sér;  pað  gerir  mann  samvizkusaman;  ég  skaut  pví 
ekki.  Ég  lá  grafkyr  og  vonaði,  að  ekki  yrði  tekið 
eftir  mér,  Og  f>að  hefði  ekki  verið  tekið  eftir  mér 
nemá  fyrir  pk  orsök,  er  nú  skal  greina:  í samræmi  við 
hinn  hryllilega  skrípaleik,  sem  pessi  tvö  þrælmenni 
voru  að  leika  fyrir  konu  annars  peirra,  sneri  Con- 
stantine  sér  að  konu  sinoi,  til  að  faðma  hana  að  sér 
og  kyssa  hana  áður  en  hann  færi  burt.  Vlacho  gat 
ekki  á sér  setið  að  halda  áfram  uppgerð  sinni,  er  var 
hræðileg  í mínum  augum,  sem  pekti  hjarta  hans. 


105 


Hann  hló  og  gekk  aftur  á bak  eftir  pallinum,  eins  og 
til  pess  að  sjá  ekki  ástar-atlot  herra  síns;  hann  færði 
sig  lengra  og  lengra  í áttína  til  mín;  hann  var  ekki 
nema  tvö  fet  frá  húsveggnum,  og  á þeim  tveimur 
fetum,  sem  eftir  voru  að  honum,  var  ég.  Ef  hann 
hefði  stigið  eitt  fet  í viðbót  aftur  á bak,  pá  hefíi 
hann  1 einu  vetfangi  rekið  sig  á mig.  I>að  getur 
verið,  að  hann  hefði  aldrei  stígið  þetta  eina  spor;  pað’ 
má  vera,  að  pótt  bilið  milli  okkar  væri  svona  lítið,  að 
ég  hefði  sloppið  án  pess  að  þeir  hefðu  vitað  að  ég 
var  þarna.  Eu  freistingin  var  of  sterk  fyrir  mig. 
Ég  óttaðist,  að  ég  gæti  ekki  stilt  mig  um  að  hlæja 
við  umhugsanina  um  pessa  skringilegu  afstöðu  okk- 
ar.  Ég  hafði  pennahníf  í vasanum.  Ég  opnaði  hann 
og  stakk  honum  á kaf  í þann  hluta  af  skrokk  V lacho’s 
sem  næstur  var  hendinni  og  pægilegast  var  að  ná  til. 
Pennahnífinn  skildi  ég  eftir  par,sem  ég  stakk  honum, 
stökk  á fætur  og  hratt  hinum  grenjandi  manndurg 
frá  mér  með  þvílíku  afli,  að  hann  fór  á nasirnar,  rak 
síðan  upp  háan  sigurhróss-hlátur  og  hljóp  eins  og 
fætur  toguðu  niður  eftir  hæðinni.  En  pægar  ég  var 
kominn  svo  sem  60  fet,  kraup  ég  á kné.  pví  hver 
kúlan  eftir  aðra  fiaug  syngjandi  yfir  höfuð  mér. 
Constantine — og  ef  til  vili  hinn  illa  leikni  Vlacho- — 
hafði  marghleypu!  I>eir  tæmdu  hvert  hólfið  á fætur 
öðru  og  sendu  kúlurnar  á eftir  mér-  I>egar  hlé  varð, 
stóð  ég  skyndilega  á fætur  og  leit  snöggvast  til  baka. 
Já,  ég^sá  pá,  f>ar  sem  þeir  komu  hlaupandi  á eftir 
mér  eins  og  dimmir  skuggar.  Ég  skaut  premur 


106 


skotum  á J>á,  eins  hratt  og  ég  gat,  og  brauzt  svo  nið- 
ur  eftir  götunni  eins  hart  ojr  ég  gat  farið — sömu  göt- 
unni,  sem  ég  hafði  farið  svo  varlega  upp  eftir.  Ég 
rak  mig  á trjábolina;  ég  datt  um  greinar,  sem  lágu 
yfir  götuna;  ég  hnaut  um  steina,  Ég  stanzaði  einu 
sinni  og  skaut  öllum  skotum,sem  ég  átti  eftir  í marg- 
faleypu  minni,  á pá  sem  eltu  mig.  Ég  heyrði  öskur 

míkið,  og  vissi  á því  að  éghafði  hæft  annan  peirra 

en  f>ví  miður  var  það  Vlacho,en  ekki  Constantine;  ég 
þekti  röddina.  í sömu  andránni  \ar  skotið  á mig, 
og  fór  kúlan  í gegnum  hattinn  minn.  Ég  var  nú 
varnarlaus  að  öðru  en  því,  að  ég  gat  enn  hlaupið,  og 
tók  því  aftur  til  fótanna  eins  hart  og  þeir  gátu  borið 
mig.  En  um  leið  og  ég  hröklaðist  niður  eftir  göt- 
unni  heyrði  ég,  að  annar  af  fjandmönnum  mínum  að 
minsta  kosti  kom  með  fullri  ferð  á eftir  mér!  Ég 
hafði  stöðvað  ferðina  á Vlacho.  X>að  var  Constantine 
einsamall,  sem  elti  mig.  Ég  býst  við,  að  ein  af  þess- 
um  skáldsagna-hetjum  hefði  stanzað  og  mætt  honum, 
J>ví  það  er  ekki  siðvenja  þeirra  að  flýja  fyrir  einum 
manni.  Nú,  jæja,  ég  flýði;  því  Constantme  gat  vel 
hafa  átt  eftir  eitt  eða  fleiri  skot  í vitum  sínum;  ég 
vissi  ekki  neitt  um  pað;  en  ég  vissi,  að  ég  hafði  eytt 
mínu  síðasta  skoti.  Og  ef  Constantine  dræpi  mig, 
þá  hefði  hann  drepið  eina  manninn,  sem  vissi  öll 
leyndarmál  hans.  Eg  flýði  því.  Og  þegar  ég  átti 
ekki  eftir  nema  svo  sem  30  fet  að  brúninni  á kletta- 
veggnum  bakvið  hús  mitt,  heyrði  ég  að  hrópað  var 
með  vóðalegri  röddu:  „Charley!  Charley!  Hvar  í 

fjandnnum  eruð  þér,  Charley?“ 


107 


„Nú,  ég  er  hérna,  auðvitað“,  sagði  ég  um  leið 
og  ég  kom  fram  á klettaveggs-brúnina  og  stökk 
niður  fyrir  hana. 

Ég  efast  ekki  um,  að  f>að  voru  hróp  Denny’s, 
sem  stöðvuðu  Constantine  á eftirför  hans.  Honum 
hefur  sjálfsagt  ekki  litist  á að  mæta  okkur  öllum 
fjórum.  En  hvað  sem  því  líður,  pá  heyrðist  ekki 
fótatak  hans  framar.  Ég  ímynda  mér,  að  hann  hafi 
farið  til  baka  til  að  vitja  um  VJacho,  og  til  að  s/na 
hinni  óhamingjusömu  konu  sinni,  að  hann  var  heill 
og  lifandi.  Hvað  mig  snerti,  pá  sagði  ég  „guði  sé 
lof !“  pegar  ég  var  kominn  með  heilu  og  höldnu  nið- 
ur  í garðinn  bakvið  húsið.  Og  ég  meinti  pað  líka. 
Svo  leit  ég  í kringum  mig;  og  sannarlega  var  pað 
brosleg  sjón,  sem  ég  sá. 

Denny,  Hogvardt  og  Watkins  stóðu  allir  í garð- 
inum.  I>eir  sneru  bökum  að  mér  og  störðu  allir  upp 
á pakið  á eldhúsinu,  en  hin  gráleita  morgun-birta 
leiddi  í ljós  hinn  vandræðalega  sauðarsvip,  sem  var  á 
peim  öllum.  Og  uppi  á þakinu  var  Euphrosyne  — 
peir  gátu  ekki  náð  til  hennar  né  gert  neitt  við  hana, 
J>vl  nú  lá  enginn  stígi  niður  á jörðina — og  stóð  hún 
þar  1 sínum  vanalegu,  léttilegu  og  yndislegu  stell- 
ingum.  Euphrosyne  veitti  ekki  hinum  premur  ráða- 
leysislegu  mönnum  niðri  í garðinum  hina  minstu  eft- 
irtekt,  heldur  stóð  grafkyr,  með  hreifingarlaust  and- 
lit,  og  starði  í áttina  til  hússins  uppi  í hæðinni.  Alt 
petta  minti  mig  öðru  fremur  á fallegan  og  rólegan 
kött,  sem  situr  uppi  í tré,  og  prjá  reiða,  ráðaJausa 


108 


terrier  hunda,  geltandi  í kringum  rætur  þess.  Ég 
fór  að  hlæja. 

„Hvaða  gauragangur  er  p>etta?‘*  hrópaði  Denny. 
„Hverjir  eru  að  æfa  sig  með  marghleypum  þarna 
uppi  í skóginum?  Og  hvernig  í skollanum  komst 
hún  parna  út  á pakið,  Charlev?u 

En  pegar  hin  hreifingarlausa  stúlka  uppi  pak- 
inu  sá  mig,  kom  breyting  á hana.  Euphrosyne 
beygði  sig  áfram,  spenti  greipar  og  sagði  við  mig: 

„Hafið  þér  drepið  hann?»‘ 

Dessi  spurning  hennar  móðgaði  mig.  í>að  hefði 
undir  öllum  kringumstæðum  verið  kurteisara  af 
henni,  ef  húr|  hefði  um  leið  spurt  mig  hvernig  heilsa 
sjálfs  mín  væri. 

„Drepið  hann?“  sagði  ég  í óf>/ðum  róm.  5íNei, 
hann  er  óskaddaður  ennpá“. 

»Og  — “ héit  hún  áfram;  en  J>á  varð  henni  litið  á 
lagsmenn  mína  niðri  í garðinum,  og  leit  út  fyrir  að 
hún  hefði  ekki  tekið  eftir  peim  fyr.  „E>ér  verðið  að 
koma  og  segja  mér  sögunaa,  sagði  hún  J>á,  sneri  sér 
við  og  hvarf  á bakvið  skjólmúrana.  Ég  hlustaði  með 
athygli,  en  ekkert  hljóð  heyrðist  úr  skóginum,  sem 
reis  upp  grámyglulegur  á bakvið  okkur  í birtingunni. 

„Iívað  hafið  pér  verið  að  hafast  að?“  spurði 
Denny  önuglega;  honum  hafði  ekki  geðjast  vel  að 
fyrirlitningunni,  sem  kom  fram  í viðmóti  hennar 
Euphrosyne  gagnvart  J>eim  kumpánum. 

„Ég  hef  verið  að  flyja  undan  hinum  me&tu  præl- 
mennum,  sem  óhengd  eru,  til  að  forða  lífi  mínu“. 


109 

svaraði  ég.  „Denny,  getið  npp  á hver  býr  í litla 
húsinu  uppi  í hæðinniíc. 

„Constantine?-1  sagði  Denny. 

„Ég  meina  ekki  hann<c,  sagði  ég. 

„I>að  getur  ekki  verið  Vlacho — hann  er  niðri  í 
gistihúsinu  í porpinucc,  sagði  Denny 

„Ég  meina  ekki  Vlacho  c,  sagði  ég. 

„Hvern  meinið  pér  pá,  maður?tc  sagði  Denny. 

„Manneskju,  sem  pér  hafið  séðcc,  svaraði  ég. 

„Ó,  ég  hætti  við  að  reyna  að  geta  upp  á |>vícc, 
sagði  Denny.  „Detta  er  ekki  hentugur  tími  á deg- 
inum  til  f>ess  að  bera  upp  og  ráða  gátur.cc 

„Dað  er  konan  sem  borðaði  við  næsta  borð  við 
okkur  í Optimum-borðsalnumÉC,  sagði  ég. 

Denny  stökk  aftur  á bak  af  undrun  og  blístraði 
lengi,  en  lágt. 

„HvaÖ  segið  pér,  hún  sem  var  f>ar  með  Constan- 
tine?cc  hrópaði  hann  síðan. 

„Já,  f>að  er  sama  konan,  eem  var  par  með  Con- 
stantineíc,  svaraði  ég. 

Lagsmenn  mínir  hópuðu  sig  cú  allir  í kringum 
mig;  og  f>ar  eð  ég  áleit,  að  f>að  væri  betra  að  peir 
fengju  að  vita  ait,  sem  ég  vissi,  svo  að  fjögur  manns- 
líf  í staðinn  fy  ir  eitt,  væri  á milii  prælmennisins 
(Constantines)  og  óhultleikans,  er  hann  sóttist  eftir* 
pá  bryndi  ég  ravstina  og  sagði  með  raikilli  áherzlu: 

„Já,  bún  er  f»ar,  og  hún  er  eiginkona  hanscc. 

Deir  pögðu  allir  af  undrun  í nokkur  augnablik 
eftir  að  ég  hafði  gert  pessa  yfirljfsingu.  Enginn  i 


110 


okxar  hóp  rauf  pá  f>ögn.  En  pað  heyrðist  ofan  af 
múrgirta  þakinu  á húsinu  lág,  langdregin  harrn- 
stuna,  sem  gekk  manni  til  hjarta,  pví  hún  bar  með 
s . ör  misþyrmdrar  sómatilfinningar  og  svikinna 
trygða.  Ég  hefði  ekki  átt  að  segja  þessar  fréttir 
svona  djarflega  og  formálalaust.  En  ég  vissi  ekki, 
að  Euphrosyne  vM.r  enn  parna  uppi  á pakinu,  í skjóli 
við  múrana.  Við  iitum  ailir  upp  þangað.  Stunan 
var  ekki  endurtekin.  En  rétt  á eftir  heyrðum  við 
hægt  og  óstyrkt  fótatak  uppi  á pakinu,  og  færðist 
pað  smátt  og  smátt  fjær;  og  síðan  fórum  við  einnig 
inn  í húsið,  pögulir  og  sorgbitnir.  í>ví  að  ajSrir  eins 
hlutir  og  petta  grípa  karlmanninn;  og  pegar  hann 
hefur  heyrt  pvíiíka  stunu  á hann  bágt  með  að  setja 
sig  niður  og  vera  kátur,  fyr  en  sá  maður,  sem  hefu 
orsakað  hana,  hefur  fengið  makleg  málagjöld.  Ég 
sór  pess  d/ran  eið  með  sjálfum  mér  á pessum  stað 
og  stundu,  að  Constantine  Stefanopoulos  skyldi  fá 
sín  makleg  málagjöld. 


VI.  KAPÍTULI. 

LJÓÐ  ALEXANDERS  EINEYGÐA. 

Ég  hef  nokkuð  á samvizkunni,  sem  ég  get  ekk 
afsakað,  en  sem  ég  mætti  eins  vel  játa.  Að  draga 
mey  á tálar  er  mjög  illa  gert,  svo  illa  gert,  að  vi& 


111 


vorum  allir  reiðir  við  Coustantine  útaf  f>ví.  En  f>eg- 
ar  maður  hugsar  um  málið  með  köldu  blóði  pá  efast 
maður  um,  að  f>að  sé  verra — hvort  pað  sé  ekki  fyrir- 
gefanlegra — en  að  gera  ráðabrugg  til  að  myrða  eig- 
inkonu.  Skáldin  hafa  gefið  hinu  fyrnefnda  broti 
meiri  gaum — þau  pekkja  ef  til  vill  meira  til  pess — , 
en  landslögin  hafa,  þegar  öilu  er  á botninn  hvolft, 
meira  að  s/sla  með  hið  síðarnefnda.  Hvað"  mig 
snertir  J>á  játa  ég,  að  pað  var  ekki  fyr  en  ég  var 
lagstur  útaf  á d/nu  í eldhúsinu,  tii  f>ess  að  fá  mér 
nokkurra  klukkutíma  svefn,  að  mér  varð  pað  ljöst, 
að  kona  Constantines  ætti  heimting  á hiutdeild  í um- 
hyggju  minni  og  vernd.  Hún  hafði  að  minsta  kosti 
eins  mikið  umkvörtunarefni  gegn  honum  eins  og 
Euphrosyne;  hættan,  sem  hún  var  í,  var  miklu  meiri. 
I>ví  Euphrosyne  var  takmarkið,  sem  hann  stefndi  að, 
en  Franeesca  (f>að  leit  út  fyrir  af  pví,  sem  Vlacho 
hafði  sagt,  að  f>etta  væri  nafn  konu  Constantines)  var 
tálmun,  sem  hindraði  hann  frá  að  ná  þessu  takmarki. 
Hvað  mig  snerti,  pá  hefði  ég  heldur  kosið  að  um- 
gangast  vanalegan  manndrápara  en  Constantine;  en 
konu  hans  kæmi  ef  til  vill  ekki  saman  við  mig  um 
þetta  atriði,  og  ég  var  í litlum  vafa  um  f>að  af  sam- 
talinu,  sem  ég  hafði  heyrt,  að  líf  hennar  var  í hættu. 
Sóttveikin  á eynni  mátti  ekki  verða  að  landfarssótt, 
eins  og  Vlacbo  hafði  svo  hyggindalega  mint  herra 
sinn  á;  sóttveikin  mátti  ekki  drepa  konu  Constantines 
og  okkur  fjóra  útlendingana  á einum  eða  tveimur 
dögum.  Mönnum  hættir  við  að  gruna  svo  greiðvikna 


112 


syki,  og  gamli  lávarðurinn  hafði  pegar  dáið  úr  henni, 
einmitt  á hentugasta  augnabliki!  En  ef  hægt  væri 
að  gera  J>etta,  ef  hægt  væri  að  koma  f>ví  svo  fyrir, 
að  íólk  í Lonclon,  París  og  R.viera  sæi  ekkert  undar- 
legt  við  þótt  ein  frú  Stefanopoulos  hyrfi  og  önnur 
kæmi  1 staðinn,  pá  var  enginn  vafi  á,  að  ráðagerð 
peirra  Constantine’s  og  Vlacho’s  yrði  framkvæmd, 
nerna  ég  gæti  annaðhvort  varað  konuna  í litla  húsinu 
uppi  í hæðinni  við  hættunni,  eða  frelsað  hana  úr 
henni.  En  ég  sá  ekki,  hvernig  ég  gæti  gert  hvort  af 
því  sem  væri.  Og  (fyrst  ég  er  að  gera  játningu  á 
annað  borð)  pess  vegna  hætti  ég  að  hugsa  um  rnálið. 
Svo  að  pegar  ég  fór  að  sofa  var  ég  ekki  að  hugsa  um 
hvernig  ég  ætti  að  fara  að  frelsa  Francesca,  heldur 
um  pað,  hvernig  ég  ætti  að  fara  að  hugga  Euphro- 
syne — málefni,  sem  í raun  og  veru  lá  miklu  minna  á, 
eins  og  ég  hefði  afalaust  séð,  ef  bergmálið  af  hinni 
sorgprimgnu  stunu  hennar  hefði  ekki  ennpá  verið  í 
eyrunum  á mér. 

Fréttirnar  sem  Hogvardt  færði  mér,  pegar  ég 
var  kominn  á fætur  seinna  um  daginn  og  var  að 
borða  mér  bita  af  kúasteik,  léttu  ekki  ?f  mér  áhyggj- 
unum.  I>að  leit  að  vísu  ekki  út  fyrir;  að  okkur  yrði 
gerður  aðsúgur  í bráðina — ég  ímynda  mér,að  pessum 
grimmu  eyjarskeggjum  hafi  ekki  pótt  neitt  vænt  um 
marghleypurnar  okkar,  en  húsið  var — ef  mér  leyfist 
að  viðhafa  pað  orð — vandlega  v&ktað,  bæði  að  fram- 
anverðu  og  &ð  baki.  A veginum,  sem  lá  upp  að 
framdyrum  pess,  stóðu  varðmenn  með  nokkuru  milli- 


113 


bili.  Þeir  voru  svo  laugt  í burtu,  að  hið  eina  laog- 
skeyta  skotvopn  okkar  dró  ekki  til  peirra,  en  pað  var 
samt  auðséð,  að  ekki  var  hægt  að  komast  í burtu  þá 
leið;  og  hið  sama  var  að  segja  um  leiðina  frá  bak- 
parti  hússins.  Hogvardt  hafði  séð  menn  á rölti  í 
skóginum,  og  hafði  heyrt  að  þeir  kölluðu  hver  til 
annars  með  regiulegu  millibili.  Okkur  var  bægt  frá 
að  komast  niður  að  sjónum  og  einnig  frá  að  komast 
til  litla  hússins  uppi  í hæðinni.  Umsátur  var  eins 
áreiðanlegt  að  vinna  bug  á okkur  eins  og  áhlaup. 
Ég  hafði  eoga  aðra  kosti  að  bjóða  en  &ð  láta  Euphro- 
syne  lausa.  Og  að  láta  hana  iausa  mundi  að  líkind- 
um  ekki  frelsa  okkur,  en  mundi  gefa  Constantine 
ta,kifæri  til  að  leika  sinn  miskunnarlausa  leik  til  enda 
og  ná^takmarki  sínu. 

Ég  lauk  við  morgunverð  minn  pannig,  að  ég 
var  í allmiklum  vandræðum  hvað  bezt  væri  að  taka 
til  bragðs.  Síðan  settist  ég  út  í ganginn,  pví  ég 
átti  von  á að  Euphrosyne  kæmi  pangað  bráðlega  ofan 
úr  herbergi  sínu.  Ég  var  aleinn,  pví  lagsmenn  mín- 
ir  voru  við  jfms  störf;  Hogvardt  var  sérílagi  önnum 
kafinn  við  stórt  knippi  af  veiðihnífum,  sem  hann 
hafði  tínt  saman  af  veggjunum.  Ég  skildi  ekki  í 
hvað  hann  ætlaði  sér  að  gera  með  pá,  nema  ef  vera 
skyldi,  að  hann  ætlaði  &ð  verða  vopnaður  á sama 
hátt  og  broddgöltur. 

Euphrosyne  kom  eftir  nokkra  stund,  en  hún  var 
algerlega  ummynduð.  Stuttpilsið,  hnébuxurnar  og 
legghlífarnar  var  h>rfið,  ea  í stað  þess  var  hún  nú 


114 


klædd  í hinn  ermavíða,  hvíta  kyrtil  og  víðu  trevju 
utan  yfir,  sem  er  pjóðbúningur  grískra  kvenna;  en 
föt  Euphrosyne  voru  skreytt  með  fádæmum  af  fínustu 
bröderingu,  sem  var  svo  smágjör,  að  klæðnaður  henn- 
ar  virtist  fremur  vera  úr  fínu  og  mjúku  silki  en  líni. 
Breytingin  á klæðnaði  hennar  virtist  spegla  síg  í 
breytingunni  sem  orðin  var  á viðmóti  hennar. 
I>rjózkan  var  horfin,  og  hún  horfði  á mig  bænaraug- 
um,  par  sem  hún  stóð  frammi  fyrir  mér.  Ég  stökk  á 
fætur,  en  hún  viidi  ekki  setja  sig  niður  Hún  stóð 
parna  grafkyr  og  pegjandi  í nokkur  augnablik,  en 
síðan  sagði  hún  blátt  áf ram : 

„Mér  þykir  vænt  um,  að  þér  voruð  ekki  drep- 
inn.u 

I>etta  var  ekki  viðkvæmnisleg  ræða,  og  hún 
lagði  enga  áherzlu  á orðin,  cn  ég  tók  petta  sem 
þakklæti  af  hennar  háifu,  og  iét  mér  lynda  pað  eins 
vel  og  ég  gat.  Loksins  settist  hún  niður  og  studdi 
bönd  undir  kinn.  Hún  var  í þungum  pönkum  um 
stund,  svo  ég  fékk  gott  íækifæri  til  að  virða  hana 
yandiega  fyrir  mér,  og  ég  féll  í stafi  yfir  n/rri  feg- 
urð,  sem  hinn  einkennilegi  drengjabúningur  hafði 
dulið.  Enn  fremur  virtist  hún  hafa  lagt  niður  hinn 
takmarkalausa  fjandsksp  sinn  gagnvart  mér  um  leið 
og  hún  fór  úr  drengja-búningnum;  en  pað  má  vera, 
að  opinberanin,  sem  hún  fékk  frá  mér  um  að  sam- 
vizkulaus  bragðarefur  hefði  verið  að  tæla  hana,  hafi 
átt  meiii  f>átt  í að  mjfkja  viðmót  henna/.  En  samt 
haíði  hún  borið  petta  mótlæti  vel,  og  titringur  í vör- 


115 


unum  var  hið  eina  merki5  sem  sáit  um  sorg  hennar 
eða  reiði.  Og  hin  fjrsta  spurning  hennar  snerti  ekk 
hana  sjálfa. 

„Meinið  pér,  að  þeir  ætli  að  drepa  pessa  konu?“ 
sagði  hún. 

nÉg  er  hræddur  ura,  að  það  sé  ekki  ólíklegt,  að 
eitthvað  kunni  að  koma  fjrir  hana,  nema  með  pví 
méti,  auðvitað — >c  Ég  pagnaði,  en  hið  skarpa  vit 
hennar  fjlti  út  ejðuna  í orðum  mínum. 

„Nema  með  pví  mðtiu  sagði  hún,  „að  hann  lofi 
henni  að  lifa  vegna  pess,  að  ég  er  nú  komin  úr  hönd- 
um  hans“. 

„Viljið  pér  vera  úr  höndum  hans?íC  spurði  ég. 
„Ég  meina,  á meðan  ég  get  haldið  jður  frá  peim?cc 

„Hún  horfði  í kiingum  sig,  og  pað  var  vand- 
ræða-svipur  á henni. 

„Hvernig  get  ég  verið  hér?tc  spurði  hún  með^ 
lágri  rödd. 

„Þér  skuluð  vera  eins  óhult  hér  nú,  eins  og  þér 
voruð  á meðan  þér  voruð  undir  vernd  föðurbróður 
jðarcc,  svaraði  ég. 

Hún  viðurkendi  petta  Joforð  mitt  með  einkenni- 
legri  hreifingu  höfuðsins;  en  augnabliki  síðar  hrópaði 
hún  upp  og  sagði: 

,.En  ég  er  ekki  með  jður,  heldur  er  ég  með  í- 
búum  ejjarinnar!  Hún  tilhejrir  peim  og  mér.  Þér 
eigið  hana  ekki.  Ég  skal  ekki  eiga  neinn  pátt  í f>ví, 
að  pér  náið  henni  undir  jður.cc 

„Ég  var  ekki  að  stinga  upp  á:.  að  fá  borgun  fjrir 


116 


4 

gestrisni  mína“,  sagBi  ég.  „Hún  verður  varla  nógu 
góð  til  þess,  er  ég  hræddur  um.  En  getum  við  ekki 
látið  pessa  spurningu  eiga  sig  sem  stendur?'4  Og 
svo  skýrði  ég  henni  frá,  í fáum  orðum,  hvernig 
kringumstæður  okkar  væru,  sem  stæði,  og  endaði 
með  pessum  orðum: 

„Svo  að  pótt  ég  haldi  áfram  kröfu  minni  til  eyj- 
arinnar,  pá  er  mér,  sem  stendur,  meira  umhugað  um 
að  vernda  líf  mitt  og  vina  minna.u 

„Ef  pér  viljið  ekki  sleppa  tilkalli  yðar  til  eyjar* 
innar,  pá  get  ég  ekkert  gert  til  að  hjálpa  yðuru, 
sagði  hún.  „Þótt  eyjarbú&r  vissu,  að  Constantine 
væri  eins  og  pér  segið  að  hann  sé,  pá  mundu  peir 
fylgja  honum  að  málum,  en  ekki  mér,  ef  ég  léti  eyj- 
una  af  hendi.  Satt  að  segja  mundu  peir  að  öllum 
líkindum  fyigja  honum  uudir  öllum  kringums^æðum, 
pví  að  Neopalia  búar  vilja  hafa  karlmann  fyrir  leið- 
toga,  og  peir  vilja,  að  &á  karlmaður  sé  af  Stefano- 
poulos  ættinni;  pess  vegna  mundu  peir  sjá  í gegnum 
fingur  við  margt  til  pess,  að  Constantine  giftist  mér 
og  verði  lávarður  hér  á eynnitl. 

Hún  gaf  pessar  skyringar  hispurslaust  og  blátt 
áfram,  og  virtist  ekki  hafa  mjög  mikiun  hrylling  í 
sér  útaf  hinu  siðferðislega  stígi,  sem  lacdar  hennar 
stóðu  á.  Það  má  vera,  að  hinn  hispurslauði  villi- 
mannsháttur,  sem  Ijfsti  sér  í afstöðu  ianda  hennar, 
hafi  hrifið  hana  ofurlítið;  hana  hrylti  við  manninum, 
sem  vildi  verða  lávarður  á eynni  með  pessum  skil- 
yiðum,  en  hafði  dálítið  umburðarlyndi  með  fólkinu, 


117 


sem  matti  hina  réttbornu  lávarða*ætt  me’ra  en  alt 
annað.  Og  hún  talaði  um  pessa  fyrirhuguðn  gift- 
ingu  sína  eins  og  hún  væri  mjög  eðlilegt  fvrir- 
komulag. 

„Ég  býst  við,  að  ég  megi  til  að  giítast  honum 
prátt  fyrir  alt  og  altcí,  sagði  hún. 

Ég  hratt  stól  mínum  aftur  á bak  ofsalega.  Hinni 
ensku  velsæmis-tilfinning  minni  var  ákaflega  mis- 
boðið. 

„Giftast  honum!u  hrópaði  ég.  „Nú,  en  hann 
myrti  gamla  lávarðinn!44 

„Pessháttar  hefur  áður  komið  fyrir  í Stefano- 
poulos-ættinniu,  sagði  Euphrosyne  með  þvílíkri  ró, 
að  pað  var  hættulega  nærri  pví,að  hún  væri  upp  með 
sér  af  þessu. 

„Og  hann  hugsar  sér  að  myrða  konu  sinau,  hélt 

ég  áfram. 

„Hann  losar  sig  ef  til  vill  við  hana  án  J>essu, 
sagði  hún  og  stanzaði.  Svo  kom  reiðin,  sem  ég 
hafði  átt  von  á áðar,  og  hún  hrópaði:  „Ah,  en 

hvernig  porði  hann  að  leyfa  sér  að  sverja  mér  það, 
að  hugur  hans  hefði  aldrei  hvarflað  til  neinnar  konu 
nema  mín,  og  að  hann  elskaði  mig  heitt  og  innilega? 
Hann  skal  fá  það  borgað!u  Hér  var  f>að  aftur  dramb- 
ið,  sem  klingdi  í rödd  hennar,  eins  og  í fyrsta  sinni, 
er  hún  hrópaði  upp.  Þetta  líktist  ekkert  ást;  og  pað 
gladdi  mig.  I>að  voru  líkur  til,  &ð  tilhugalífið  hefði 
miklu  fremur  stjórnast  af  ættar  ástæðum  en  af  ást. 
Ég  spurði  ekki  að,  hvernig  Constantiue  ætti  að  fá 


118 


svik  sío  borguð,  hvort  hann  ætti  að  fá  f>au  borguð 
fyrir  eða  eftir  giftinguua.  Viðbjóður  og  hiáturgirni 
barðist  h/að  við  annað  í œér  6t  af  f>ví,  hvernig  þessi 
gestur  minn  leit  á hlatina.  En  ég  leyfi  mér  að  hafa 
mínar  6Ígiu  skoðanir,  stundum  jafnvel  um  hluti  sem 
koma  mér  ekki  beinlínis  við.  Ég  sagði  því  nú  svo 
rólega,  að  f>&ð  jafnaðist  við  rósemi  Euphrosyne: 

„Dað  er  alls  ekki  um  pað  að  tala,  að  pér  giftist 
Constantice.  Ég  ætla  að  sjá  um,  að  hann  verði 
hengdur;  og  hvað  sem  því  líður,  f>á  væri  pvílík  gift- 
icg  afskaplega  hryllileg.u 

Hún  brosti  að  pessu;  en  svo  beygði  hún  sig  að 
mér  og  sagði: 

„Hvað  lengi  endast  matvælin,u  sem  pér  hafið?u 

„Þetta  er  ágætt  svaru,  sagði  ég.  „Matvælin 
endast  einungis  í fáeina  daga;  pað  er  alt  og  sumt. 
Og  við  komumst  ekki  út  úr  húsinu  til  að  kaupa 
okkur  meiri  matvæli;  og  við  getum  ekki  farið  á veið- 
ar,  pví  skógurinn  er  umkringdur  af  pessum  præl  — 
ég  bið  íorláts  — af  löndum  yðar.u 

„I>á  virðist  mér<6,  sagði  Euphrosyne,  „að  f>að  séu 
meiri  líkindi  til,  að  pé‘r  og  vinir  yðar  verði  hengdir.u 

Jæja,  pegar  ég  skoðaði  mHið  hlutdrægnislaust, 
pá  virtist  pað  líklegra;  en  pað  var  engin  nauðsyn 
fyrir  hana  að  segja  pað  svona  beint  og  blátt  áfram. 
Hún  hélt  áfrarn  ræðu  sinni,  sem  var  skynsamleg  pótt 
hún  væri  ekki  uppörvandi,  og  sagði: 

„I>að  kemur  hingað  skip  að  mánuði  eða  sex  vik- 
um  liðnum  frá  Rhodes.  I>á  kemur  embættismaður 


119 


tyrknesbu  stjórnarinnar  til  pess  að  heimta  skattinn; 
landstjórinn  í Rkodes  kemur  ef  til  vill  sjálfur.  En 
pað  kemur  enginn  til  eyjarinnar  pangað  til,  nema  ef 
íáeinir  fiskimenn  frá  Cypress  skyldu  komau, 

„Fiskimenn?*4  sagði  ég.  „Hvar  lenda  peir?  í 
höfninni?u 

„Nei,  fóiki  mínu  hér  er  ekki  vel  við  þá;  en  land- 
stjórinn  hótar  að  senda  her  hingað  ef  við  lofum  þeim 
ekki  að  lendacc,  sagði  hún.  „t>eir  koma  pess  vegna 
inn  í litiaækinn,  sem  rennur  í sjóinn  á hinum  enda 
eyjarinnar,  hinum  megin  við  hæðina.  Ah,  hvað  vor- 
uð  p>ér  að  hugsa  um?“ 

Eins  og  Euphrosyne  sá,  pá  höfðu  orð  hennar 
vakið  n/ja  hugsun  hjá  mér,  pá  hugsun  sem  sé,  að  ef 
ég  gæti  komÍ3t  yfir  um  eyna,  að  læk  pessum,  fundið 
fiskimennina  og  fengið  þá  til  að  hjálpa  mér  eða  flytja 
okkur  burt  af  eynni,  þá  kynni  enn  að  fara  svo,  að 
hinn  rétti  maður  yrði  fyrir  hengingunni. 

„I>ér  eruð  að  hugsa  um,  að  þér  getið  komist  til 
fiskimannannau,  hrópaði  hún. 

„I>að  lítur  út  fyrir,  að  pér  séuð  ekki  viss  um 
hvort  pér  óskið,  að  ég  næði  til  peirrau,  sagði  ég. 

„Ó,  hvernig  ætti  ég  að  vita  hvað  ég  vil?u  sagði 
hún.  „Ef  ég  hjálpa  yður,  pá  svík  ég  eyjarbúa.  Ef 
ég  geri  pað  ekki — u 

„Þá  hafið  pér  fleiri  en  eitt  mannslíf  á samvizk- 
unni  og  giptist  hinu  mesta  þrælmenni  í Evrópuu, 
bætti  ég  við  setningu  hennar. 

Hún  lét  höfuðið  síga  niður  og  fitl&ði  óþolinmóð- 


120 

lega  við  bróderÍDguna  framan  á kyrtli  sínum,  en 
sagði  síðan: 

„En  hvað  sem  öllu  öðru  líður,  f>á  komist  pið 
ekki  til  fiskimannanna;  þið  eruð  hér  í ströngfu  varð- 
haldi.u 

Hún  virtist  aftur  hafa  rétt  að  mæla,  svo  mér  varð 
mjög  gramt  í geði.  Ég  stóð  því  á fætur,  yfirgaf 
hana  mjög  umsvifalítið  og  fór  fram  í eldhúsið.  Wat- 
kins  var  þar  að  matreiða  hausinn  af  kúnni,  Hogvardt 
með  hnífa  sína  í kringum  sig,  en  Denny  lá  á ábreiðu 
á gólfinu  og  hélt  á ofurlítilli  bók,  sem  hann  virtist 
vera  að  lesa  í.  Hann  leit  upp  þegar  ég  kom  inn, 
brosti  k^mnislega  og  sagði  síðan  hlæjandi: 

„Jæja,  hvað  segir  hin  fangaða  drotning?u 

„Hún  hefur  í hyggju  að  giftast  Constantineu, 
svaraði  ég,  en  sneri  mér  síðan  að  Hogvardt  og  spurði 
í fljfti: 

„Hvað  ætlið  þér  að  gera  með  alla  pessa  hnífa, 
Hogvardt?u 

„Nú,  lávarður  minnu,  sagði  Hogvardt  og  leit 
hl/lega  á tylft  af  reglulegum  morðvopnum,  sem  lágu 
í kringum  hann,  „ég  hélt  að  það  skaðaði  ekki,  að 
koma  góðri  egg  í hnífana  f>á  arna,  ef  svo  skyldi  fara 
að  við  þyrftum  á þeim  að  halda44;  og  svo  byrjaði 
hann  að  brfna  einn  þeirra  í mesta  áfergi, 

„Mér  þætti  gaman  að  vita,  Charley,  um  hvað 
þessi  saga  er“,  sagði  Denny.  „Ég  skil  ekki  nærri 
helmingiiin  af  því,  sem  er  í bókinni.  Hún  er  á 
grísku,  og  hún  er  eitthvað  um  Neopalia;  og  það  ,er 
heilmikið  í henni  um  einhvern  Stefanopoulos.44 


121 


„Er  það  svo?  lofið  mér  að  skoða  hana“,  sagði  ége 
Síðan  tók  ég  við  bókinni  og  settist  niður  til  f>ess  að 
skoða  hana.  Það  var  þunn  og  gömul  bók,  bundin  í 
kálfskinn.  Hún  var  skrifuð,  og  var  bæði  höndin  og 
málið  gamaldags;  f>etta  var  Ijóðabók.  Ég  leit  á tit- 
ilblaðið.  „Hana  nú,  petta  er  f>ó  bjfsna  merkilegt“, 
hrópaði  ég.  „Hún  er  um  dauða  hans  Stefanopoulos- 
ar  gamla — sama  viðburðinn  og  peir  hérna  syngja 
líksönginn  um,  eins  og  pið  kannist  við“. 

Sannleikurinn  var  sá,  að  ég  hafði  nú  á milli 
handa  Ijóðmælin  sem  Alexander  hinn  eineygði  hafði 
ort.  I>au  voru  um  300  línur  á lengd,  fyrir  utan  við- 
kvæðið,  sem  eyjarskeggjar  höfðu  sungið  og  sem  var 
skrifað  sex  sinnum,  það  er  að  segja,  pví  var  bætt  inn 
í við  enda  hverra  fimmtíu  lína.  Ljóðin  voru  ort  und- 
ir  fremur  villimannlegum,  jambiskum  bragarhætti, 
og  skoðanirnar,  sem  komu  í Ijós  í ljóðunum,  voru  al- 
veg  eins  villimannlegar  eins  og  ljóðin.  En  öll  sag- 
an  var  sögð  í ljóðunum;  ég  hljóp  í gegnum  pau  öll, 
og  pyddi  kafla  úr  þeim  hér  og  hvar,  félögum  mínum 
til  fróðleiks.  Koma  baróns  d’Ezonville  til  eyjarinn- 
ar  minti  undarlega  nákvæmlega  á komu  okkar  sjálfra 
pangað,  að  öðru  en  f>ví,  að  hann  kom  þangað  einung- 
is  með  einn  f>jón.  I>að  hafði  verið  farið  með  hann  á 
gistihúsið,  alveg  eins  og  með  mig,  en  hann  hafði 
aldrei  sloppið  burt  paðan,  og  hann  hafði  verið  settur 
út  á sjó  í áralausum  bát,  morguninn  eftir  að  hann 
kom.  Mér  þótti  nú  fróðlegra  að  lesa  um  Stefán,  svo 
ég  las  með  miklum  áhuga  frásöguna  um  f>að,  pegar 


122 


eyjarbúar^fóru  til  búss  hans  og  kröfðust  að  hann  6® 
nytti  söluna  á eynni.  En  Stefán  hafði  verið  þrár, 
svo  fjórir  af  þeim,  sem  að  honum  sóttu,  létu  lífið  áð- 
ur  en  eyjarskeggjar  gátu  brotið  upp  hurðina  á hús- 
inu.  I>egar  hér  var  komið  sögunni,  bjóst  ég  við  aö 
lesa  um  bardaga  í hinum  mikla  gangi  innan  við  dyrn- 
ar.  En  sagan  tók  par  óvæntri  breytingu — breytingu 
sem  gerði  það  að  verkum,  að  lestur  þessara  gömlu 
ljóða  gat  orðið  meira  en  til  dægrastyttingar. 

„í>ví  þegar  peir  höfðu  brotist  inn  1 húsið“,  sagði 
Alexander  eineygði  í ljóðunum,  „sjá,  pá  var  gangur- 
inn  tómur,  og  húsið  tómt!  Og  þeir  stóðu  parna  for- 
viða.  En  hinir  tveir  frændur  lávarðarins,  sem  höfðu 
verið  fremstir  í flokki  að  reyna  að  ná  lífi  hans,  ráku 
alla  hina  út  úr  húsinu  og  urðu  einir  eftir  inni  í því 
Leyndardómurinn  var  einungis  kunnur  peim,  sem 
voru  af  Stefanopoulos-ættinni.  Mér,  skáldinu  Alex- 
ander,  er  hann  ekki  kunnur.  En  menn  segja,  að 
peir  hafi  farið  niður  1 jörðina  og  fundið  lávarðinn  par 
niðri.  En  p>að  cr  áreiðanlegt,  að  peir  unnu  á honum, 
pví  að  nokkrum  mínútum  liðnum  komu  peir  út  í 
dyrnar  með  höíuð  hans;  þeir  sýndu  fólkinu  pað,  og 
það  rak  upp  óp  mikið.  En  frændurnir  fóru  aftur  inn 
í húsið  og  hleyptu  lokunni  fyrir  hurðina;  og  svo 
komu  J>eir  aftur  að  lítilli  stundu  liðinni  og  opnuðu 
hurðina;  og  f>ar  eð  hinn  eldri  af  peim  frændum  var 
orðinn  lávarður  við  dauða  svikarans  (er  þeir  höfðu 
drepið),  p>á  bauð  hann  fólkinu  inn  1 húsið  og  hélt  því 
mikla  veizlu.  En  enginn  sá  höfuð  Stefáns  framar, 


123 


og  enginn  sá  heldur  líkama  hans;  en  bæði  höfuðið  og 
líkaminn  var  horfið,  en  hvert,  vissi  enginn,  nema  f>eir 
sem  voru  a£  hinni  göfugu  Stefanopoulos-ætt;  því 
hvorttveggja  hvarf  algerlega,  og  leyndardómurinn 
var  vandiega  hulinn.u 

Ég  las  pessa  klausu  alia  upphátt,  og  f>]fddi  hana 
jafnótt  og  ég  las.  Þegar  ég  var  búinn,  dró  Denny 
andann  þungt  og  sagði: 

„Ef  pað  eru  ekki  vofur  í pessu  húsi,  f>á  er  full 
ástæða  til  að  svo  væri.  Hvern  skollann  skyldu  præl- 
mennin  hafa  gert  af  líki  lávarðarins  frænda  síns, 
Charley?u 

„I>að  segir  í ljóðunum,  að  peir  hafi  farið  niður  í 
jörðina14,  sagði  ég. 

„Já,  þeir  hafa  líkiega  farið  niður  í kjallarau, 
sagði  Hogvardt,  sem  var  alt  annað  en  skáldlegur 

í sér. 

„En  peir  gátu  ekki  látið  líkið  vera  í kjallaran- 
um“,  sagði  ég;  „og  ef  f>að  var  eins  og  höfundur  ljóð- 
anna  segir,  að  f>eir  hafi  einungis  verið  í burtu  í 
nokkrar  mínútur,  f>á  gátu  peir  ekki  haft  tíma  til  að 
grafa  gröf  handa  f>ví.  Og  svo  segir  í ljóðunum,  að 
peir  hafi  fundið  lávarðinn  niðri  í jörðinni.u 

„Það  hefði  verið  skemtilegra,  ef  f>eir  he'ðu  sagt 
Alexander  skáldi  dálítið  meira  um  petta  málefni44, 
sagði  Denny.  „En  ég  býst  við,  að  hann  huggi  sjálf- 
an  sig  síðar  í Ijóðunum  útaf  þessu?u 

„Já,  hann  gerir  f>aðu,  sagði  ég.  „Það  kemur 
strax  á eftir  því  sem  ég  las,  og  par  enda  ljóðinu.  Og 


124 


svo  sat  ég  og  horfði  um  stund  á litlu,  gulu  bókina* 
„Hvar  funduð  pér  hana,  Denny?44  spurði  ég. 

„Ó,  ég  fann  hana  í hillu  í einu  horninu  á gang- 
inum,  á milii  lljonsJcviðu  og  Byrons  oefísÖguu , svar- 
aði  Denny.  „Það  er  ekki  mikið  til  að  bsa  í pessu 
húsi“. 

Ég  stóð  á fætur  og  gekk  aftur  út  í ganginn. 
Ég  skimaðist  jm  hann  allaD,  en  Euphrosyne  var  par 
ekki.  Ég  athugaði  hurðina;  hún  var  lokuð  að  innan 
eins  og  áður.  Ég  gekk  upp  á loft,  og  kallaði  á 
Euphrosyne  við  hurðina  á herbergi  hennar;  par  eð  ég 
fékk  ekkert  svar,  hratt  ég  hurðinni  opinni  og  leyfði 
mér,  að  litast  um  í herberginu;  hún  v«-r  par  ekki. 
Ég  kallaði  aftur  á hana  með  nafni,  pví  ég  ímyndaði 
mér  að  hún  befði  ef  til  vill  farið  leiðina  sem  lá  yfir 
ganginum  út  á þakið — sömu  leiðina  og  hún  hafði 
áður  farið.  Ég  kallaði  hátt  í þetta  sinn;  pað  var 
pögn  um  stund.  En  svo  kom  svar,  og  virtist  mér 
rödd  Euphrosyne  fremur  flytisleg  og  afsakandi,  er 
hún  sagði:  „Ég  er  hérnau.  En  svarið  kom  ekki  úr 
þeirri  átt,  sem  ég  átti  von  á,  heldur  neðan  úr  gang- 
Inum;  og  pegar  ég  leit  yfir  grindurnar  kringum  upp- 
gönguna  sá  ég,  að  Euphrosyne  sat  í bríkastólnum 
niðri  í ganginum. 

„Þegar  maður  setur  petta  atvik  í samband  við 
pað  sem  hér  er  ritað“,  sagði  ég  við  sjálfan  mig  á leið- 
inni  niður  stigann  og  klappaði  ljóðum  Alexandors 
eineygða,  sem  ég  hélt  á 1 hendinni,  „pá  er  pað  vissu- 
lega  einkeonilegt  og  eftirtektavert“. 


125 


„Ég  er  hérna“,  sagði  Eaphrosyne,  og  pað  var 
eins  og  svipur  hennar  bætti  við:  „Ég  hef  ekki  hreift 

mig;  hvers  vegna  eruð  J>ér  að  hrópa  á mig?“ 

,}Já,  en  J>ér  voruð  ekki  hér  fyrir  svo  sem  rnínútu 
síðan“,  sagði  ég,  um  leið  og  ég  kom  niður  í gang- 
inn  og  gekk  yfir  til  hennar. 

Hún  virtist  vera  í nokkurri  geðshræringu  og 
vandræðaleg. 

,.Hvar  voruð  pér?iC  spurði  ég. 

„Yerð  ég  að  standa  rei^ningsskap  af  sérhverri 
hreifingu  minni?iC  sagði  hún,  og  var  að  reyna  að 
dylja  fátið,  sera  á henni  var,  möð  drembilegri  stygð. 

I>essi  tilviljun  var  vissulega  merkiieg.  I>að  var 
eins  erfitt  að  gera  grein  fyrir,  hvernig  Euphrosyne 
hafði  horfið  og  komið  aftur  í ijÓ3,  eins  og  fyrir  pví, 
hvernig  höfuð  og  líkami  Stefáns  gamla  hafði  horfið. 
Ég  var  sannfærður  um  — og  sú  sannfæring  var  bygð 
á skyndiiegri  náttúru-ávísan — að  sama  skýringin  ætti 
við  bæði  þessi  undarlegu  atvik;  að  leyndardómurinn, 
sem  Alexandor  skáld  kvað  um,  væri  enn  hulinn 
ieyndardðmur — hulinn  mér,  ea  kunnur  stúlkunni, 
sem  sat  frammi  fyrir  mér,  henni,  sem  var  ein  af  dætr- 
um  Stefan-  poulos-ættarinnar. 

„Ég  ætla  ekki  að  spyrja  yður  að,  hvar  pér  hafið 
verið,  ef  pér  viljið  ekki  segja  mér  paðíC,  sagði  ég 
skeytingarlðysislega. 

Hún  hneigði  sig,  eins  og  til  að  pakka  mér  fyrir 
eftirlátssemina. 

„En  pað  er  ein  spurning,  sem  mig  langar  til  að 


126 

spyrja  yðaru3  hélt  ég  áfram,  „ef  þér  viljið  gera  svo 
vel  að  svara  hennL“ 

„Nú,  jæja,  hver  er  spurningin?44  sagði  hún,  og 
pað  var  auðséð  að  hún  var  enn  vör  um  sig. 

„Hvar  var  Stefán  Stefanopoulos  drepinn  og  hvað 
varð  af  líki  hans?  { sagði  ég. 

Um  leið  og  ég  bar  upp  spurnicguna  jfleygði  ég 
ljóðabók  Alex  irders  eineygða  opinni  á borðið  við 
hliðina  á Euphrosyne. 

Henni  varð  auðsjáanlega  hverft  við,  og  hún 
hrópaði:  „Hvar  náðuð  þér  í pessa  bók?u 

Ég  skýrði  henni  frá,  hvernig  Denny  hefði  fundið 
bókina,  og  sagði  síðan: 

„Jæja,  nú,  hvað  f>ýðir  ,niðri  í jörðinni4?  l>ér 
eruð  &f  Stefanopoulos-ættinni,  svo  pér  hljótið  að  vita 
það“. 

„Já,  ég  veit  pað,  en  ég  má  með  engu  móti  segja 
yður  f>að“,  svf  raði  hún.  „Við  erum  öll  bundin  hin- 
um  dýrasta  eiði,  að  segja  engum  paðtc. 

„Hver  sagði  yður  t>aðu  spurði  ég. 

„Föðurbróðir  minnu,  svaraði  hún.  „Karlmönn- 
um  ættarinnar  er  sagt  petta  leyndarmál  pegar  peir 
eru  15  ára,  en  stúlkunum  pegar  þær  eru  16  ára. 
Engir  aðrir  pekkja  paðu. 

„Hvernig  stendur  á £>ví“,  spurði  ég. 

Hún  hikaði  sér  við  að  svara;  hún  óttaðist,  ef  til 
vill,  að  svar  hennar  kynni  að  einhverju  leyti  að  hjálpa 
til  að  koma  léyndarmálinu  upp. 

„Ég  þori  ekki  að  regja  yður  f>að4í,  sngði  hún 


127 


loks.  „Eiðurinn  bindur  mig;  og  hann  skyldar  sér- 
hvern  af  ætt  minni  til  að  drepa  mig  ef  ég  b rýi  hannuc 

„•Eq  f>ér  eigið  engan  ættingja  á lífi,  nema  Con- 
stantineu,  sagði  ég. 

„Það  er  nóga,  sagði  hún.  „Hann  mundi  drepa 

mig. 

„Mundi  hann  heldur  gera  pað  en  giftast  yður?“ 
sagði  ég  fremur  illgirnislega, 

„Já,  ef  ég  bryt  eiðinn44,  svaraði  hún. 

„Fari  eiðurinn  norður  og  niður!“  sagði  ég  ópol- 
inmóðlega.  „í>að  gæti  hjálpað  okkur,  að  vita  þetta 
leyndarmál.  Var  Stefán  grafinn  einhversstaðar  undir 
húsinu?44 

„Nei,  hann  var  alls  ekki  grafinn“,  svaraði  hún. 

,.;Þeir  hafa  þá  komið  með  líkið  upp,  og  grafið 
það  eftir  að  eyjarskeggjar  voru  farnir  burt<c,  sagði  ég. 

„I>ér  verðið  að  ímynda  yður  hvað  sem  p>ér  viljið 
um  petta  efniu,  sagði  hún. 

„Eg  skal  uppgötva  pað  sjálfur<c,  sagði  ég.  „I>ó 
pað  kosti  að  rífa  alt  hú?ið  niður,  pá  skal  ég  upp- 
götva  pað.  Eru  hér  leynidyr  eða — ?íC 

Hún  blóðroðnaði  við  pessa  spurningu.  Ég  lauk 
við  spurninguna  með  lágri,  en  ákafri  röddu,  pví  von- 
arneisti  var  kviknaður  í brjósti  mínu. 

„Liggja  leynigöng  út  úr  húsinu?*4  sagði  ég  og 
beygði  mig  að  henni. 

Hún  sat  parna  steinpegjandi,  eins  og  á báðum 
áttum,  vandræðaleg  tg  hálf  önugleg. 

„f  öllum  hamingjurmar  bænum“,  hrópaði  ég 


128 


<5f>olinmóPIega,  ,,f>að  getur  pytt  líf  eOa  dauða  fyrir 
okkur  alla,  hvort  pér  svaxið  eða  ekki,  og  samt  látið 
pér  við  yðar  hræða  yður  eins  og  grýlu!“ 

Ég  fékk  ofanígjöf,  sem  ég  ef  til  vill  verðskuld- 
aði,  fyrir  hina  ókurteisu  óþolinmæði  míqa.  Euphro- 
syne  leit  til  mín  með  mestu  fyrirlitningu  og  sagði 
kuldalega:  * 

„Hvað  kemur  líf  ykkar  allra  mér  við?“ 

„Dér  hafið  rétt  að  mæla;  ég  var  búinn  að  gleyma 
pví“,  sagði  ég  með  beiskri  kurteisi.  „Ég  bið  yður 
auðmjúklega  fyrirgefningar.  Ég  gerði  yður  allan 
pann  greiða,  sem  ég  gat,  í gærkveldi,  og  nú  mættum 
við — vinir  mínir  og  ég — eine  vel  deyja  eins  og  lífa! 
En  það  veit  guð,  að  ég  skal  rífa  þetta  hús  niður,stein 
fyrir  stein,pangað  til  ég  kemst  að  leyndarmáli  yðar“. 

Ég  var  nú  farinn  að  ganga  um  gólf  í talsverðri 
geðshræringu.  Hugur  minn  var  kominn  í æsing-út- 
af  peirri  tilhugsun,  að  sigrast  á Constantine  á pann 
hátt  að  uppgötva  leyndarmál  ættar  hans. 

Ait  í einu  klappaði  Euphrosyne  saman  lófunum 
mjúklega.  I>að  varaði  ekki  nema  nokkur  augnablik, 
og  hún  sat  þarna  kafrjóð  og  var  að  reyna  að  láta  sem 
hún  hefði  alls  ekki  hreift  legg  né  lið. 

„Hvers  vegna  gerðuð  pér  petta?“  spurði  ég  og 
stanzaði  frammi  fyrir  henni. 

„Ekki  til  neins'6,  svaraði  Euphrosyue. 

„Ö,  pví  trúi  ég  nú  ekki“,  sagði  ég. 

Hún  horfði  á mig  í nokkur  augnablik,  og  sagði 
«íðan:  „Ég  ætlaði  mér  alls  ki  að  gera  pað,  En  er 


129 

yður  ómögulegt  að  geta  upp  á,  hvers  vegna  ég  gerði 
pað?“ 

„Það  eru  alt  of  margar  gátur  að  ráða  hér“,  sagði 
ég  ópolinmóðlega;  og  svo  fór  ég  aftur  að  ganga  um 
góif.  En  að  dáiítilli  stundu  liðinni  heyrði  ég  að 
sagt  var  blíðlega,  en  með  röddu  sem  ekki  virtist 
beint  að  neinum  sérstaklega — sízt  af  öllu  að  mér: 

„Okkur  Neopalia-búum  geðjast  að  mönnum  sem 
geta  reiðst,  og  ég  var  farin  að  halda,  að  þér  gætuð 
aldrei  reiðst.“ 

„Ég  er  ekki  hið  allra  minsta  reiður“,  sagði  ég 
með  mikilli  gremju.  Mér  fellur  ekkert  ver,  en  að 
sagt  sé  að  ég  sé  reiður,  þegar  ég  er  einungis  að  syna, 
að  mér  sé  fuli  alvara. 

Jæja,  Euphrosyne  pótti  við  eiga  að  hlæja  að 
pessum  mótmælum  mínum — og  það  var  hjartanleg- 
asti  hláturinn,  sem  hún  hafði  hlegið  síðan  ég  kyntist 
henni.  Kætin,  sem  1/sti  sér  í hlátriaum,  gróf  grunn- 
inn  undan  reiði  minni.  Ég  stóð  kyr  frammi  fyrir 
henni  og  nagaði  endana  á yfirskeggi  mínu. 

„Dér  getið  hlegið  eins  mikið  og  pér  viljið“,  sagði 
ég,  „en  éger  ekki  reiður^  og  ég  skal  rífa  petta  hús 
niður,  eða  grafa  grunninn  undan  pví  með  köldu  blóði 
— með  algerlega  köldu  blóði“. 

„Dér  eruð  reiður“,  sagði  Euphrcsyne,  „og  pér 
segist  ekki  vera  reiður.  Dér  eruð  alveg  eins  og  hann 
faðir  minn  var.  Hann  var  vanur  að  stappa  fætinum 
niður  ofsalega,  rétt  eius  og  ég  nú  geri,  og  segja: 
4Ég  er  ekki  reiður,  ég  er  ekki  reiður,  Phroso‘.“ 


130 


Phroso!  Eg  var  búinn  að  gleyma  styttingunni 
af  hinu  gullaldarlega  nafni  gests  míns.  Mér  geðjað- 
ist  stytting  nafnsins  vel,  og  ég  hafði  £>að  mjúklega 
eftir  og  sagði  „Phroso,  Phroso!u  Og  ég  er  hræddur 
um  að  ég  hafi  horft  á litla  fótinn,  sem  hún  hafði 
stappað  niður  svo  hraustlega. 

„Hann  kallaði  mig  æfinlega  Phrosou,  sagði  hún. 
„Og  ég  vildi  bara  að  hann  væri  lifandi!  I>á  mundi 
Constantine — u 

„Fyrst  hann  er  ekki  lifandiu,  sagði  ég  og  sett  st 
á borðið  við  hliðina  á Phroso  (ég  verð  að  skrifa  nafn- 
ið  svona,  pað  er  miklu  styttra) — rétt  við  handlegginn 
á Phroso — „fyrst  hann  er  nú  ekki  lifandi,  pá  skal  ég 
líta  eftir  Constantine.  I>að  væri  nú  samt  synd  að 
eyðileggja  petta  hús,  eða  finst  yður  pað  ekki?t£ 

„Ég  hef  unnið  eiðinnu,  sagði  hún. 

„Kringumstæðurna;  breyta  eiðum<(,  sagði  ég  og 
beygði  mig  að  Phroso,  pangað  til  andlit  mitt  var 
mjög  nærri  eyra  hennar. 

„Ó,  jáu,  sagði  Phroso  álasandi,  „pað  er  einmitt 
pað  sem  unnustar  segja,  þegar  peir  sjá  aðra  sem  er 
enn  fegurri  en  fyrri  unnusta  peirra.u 

Ég  hrökk  skyndilega  burt  frá  eyranu  á Phroso. 
I>essi  athugasemd  hennar  hæfði  mig  einhvern  veginn 
með  sérlegu  afli.  Ég  fór  ofan  af  borðinu,  stóð 
frammi  fyrir  Phroso  uppréttur,  en  klunnalega,  og 
sagði  með  mjög  kuldalegri  röddu: 

„Ég  neyðist  til  að  spyrja  yður  1 síðasta  'ákifti, 
hvort  pér  viljið  segja  mér  leyndarmálið?,, 


131 


Hún  leit  á mig  forviða;  J>að  var  engin  furða  f>ótt 
hún  yrði  hissa  á breytingunni,  sem  alt  í einu  hafði 
orðið  á viðmóti  mínu.  Hún  vissi  ekki  ástæðuna  fyr- 
ir  f>ví. 

„Þér  báðuð  mig  góðlátlega — og  p«gilega,  að 
segja  yður  leyndarmálið,  og  ég  vildi  ekki  gera  |>að<5, 
sagði  Phroso.  „Nú  spyrjið  pér  mig  eins  og  pérvær- 
uð  að  ógna  mér.  binstyður  líklegt,  að  ég  segi  yð- 
ur  pað  nú?“ 

Jæja,  ég  var  reiður  við  sjálfan  mig,  og  reiður 
við  Phroso  af  pví  hún  hafði  geit  mig  reiðan  við  sjálf- 
an  mig;  og  næsta  augnablik  varð  ég  fjúkandi  reiður 
við  Denny,  sem  ég  sá  að  stóð  1 dyrunun  er  lágu  út  í 
eldhúsið,  með  pannig  bros  á andlitinu,  eins  og  hon- 
um  væri  ákaflega  skemt. 

„Að  hverju  eruð  pér  að  glotta?“  sagði  ég 
grimmúðlega. 

„Ó,  að  enguu,  svaraf  i Denny,  og  var  að  reyna 
að  verða  mjög  alvarlegur  á svipinn. 

„Komið  með  broddöxi“,  sagði  ég. 

Denny  leit  yfir  pangað,  sem  Phroso  var.  „Er 
hún  svo  ópæg,  að  f ess  purfi  með?u  virtist  augnaráð 
hans  segja.  „Með  broddöxi51  át  hann  eftir  mér  með 
undrandi  röddu. 

„Já,  með  tvær  broddaxir!u  sagði  ég  reiðuglega, 
,,Ég  ætla  að  rífa  alt  gólfið  upp  og  viia,  hvort  ég  get 
ekki  uppgötvað  hið  mikla  leyndarmál  Stefanopoulos- 
ætíarinnaru. 

Phroso  bló,  og  klappaði  aftur  saman  lófunum 


132 


mjíulega.  Hamingjan  góða!  hvers  vegna  gerði  hún 
£>að,  pegar  Denny  var  parna  og  veitti  öllu  eftirtekt 
með  hinum  kænlegu  augum  sínum? 

„Komið  með  broddöxina!“  öskraði  ég. 

Denny  lagði  á flótta  inn  í eldhúsið;  það  liðu 
nokkur  augnablik.  Ég  vissi  ekki  hvað  ég  átti  til 
bragðs  að  taka,  hvernig  ég  átti  að  horfa  á Phroso,  eða 
hvernig  ég  átti  að  láta  það  vera.  Ég  losaði  mig  úr 
p>essum  vanda  með  f>ví  að  flýja.  Ég  rauk  inn  í eld- 
húsið,  undir  pví  yfirskyni,  að  ég  væri  að  reka  eftir 
Denny  að  koma  með  axirnar.  Ég  kom  að  honum  par 
sem  hann  var  að  taka  upp  gamla  broddöxi,  sem  lá  við 
dyrnar  er  lágu  út  í garðinn  bakvið  húsið.  Ég  reif 
öxina  af  honum. 

„Skollinn  hafi  yður!“  hrópaði  ég,  f>ví  Denny  hló 
nú  upp  í opið  geðið  á mér;  og  síðan  rauk  ég  aftur 
fram  í hinn  mikla  gang.  En  ég  stanzaði  á prösk- 
uldinum,  og  lét  út  úr  mér  orð,  sem  ég  vil  ekki  skrifa 
niður. 

I>ví  f>ó  ég  heyrði  gáskalegan  hlátur  koma  ein- 
hversstaðar  að,  pá  var  gangurinn  nú  tómur!  Phroso 
var  farin!  Eg  fleygði  öxinni  niður  á gólfið,  svo  hart, 
að  buldi  í f>ví,  og  hrópaði  upp  yfir  mig  æðislega: 

„Ég  óska  til  skaparans,  að  ég  hefði  aldrei  keypt 
eyna!“ 

En  ég  meinti  f>að  nú  samt  ekki  í raun  og  veru. 


133 


VII.  KAPÍTULI. 

LEYNDARMÁL  STEFANOPOULOS-ÆTTAKINNAE. 

Var  þetta  bendingaleikur?  Ég  staðhæfði  með 
sjálfum  mér  í nokkur  augnabiik,  að  pað  væri  ekki 
hótinu  betra.  En  á næsta  augnabliki  breyttist 
straumur  tilfinninga  minna,  reiðin  breyttist  í ótta  og 
vandræða-tffinningin  í sterkasta  hugaræsing.  I>ví 
hlátur  Phrosö  hætti — hætti  eins  og  hlátur  hættir  p>eg- 
ar  eitthvað  mótdrægt  kemur  fyrir,  sem  stöðvar  kæt- 
ina  snögglega — og  svo  var  dauðaþögn  í nokkrar 
sekúndur.  I>á  heyrðust  skot,  bæði  framan  við  húsið 
og  að  baki  til  við  það — þrjú,  hvert  á fætur  öðru  að 
framan,  og  fjögur  að  baki.  Denny  kom  hlaupandi 
út  úr  eldhúsinu  með  riffilinn  í hendinni. 

„I>eir  sækja  að  okkur  frá  báðum  hliðum!44  hróp- 
aði  hann,  hljóp  yfir  að  plás|i  sínu  við  gluggann  og 
skimaðist  varlega  um.  „Hogvardt  og  Watkins  eru 
að  baki  hússinsu,  bætti  hann  við,  „pví  fjandmenn- 
irr.ir  eru  að  skjóta  úr  skóginumu.  Sívðan  skaut 
Denny  af  riffli  sínum,  og  tautaði  rétt  á eftir : „Skoll-  m 
inn  hafi  pað!  ég  misti  hans.  Jæja,  peir  skulu  ekki 
komast  nær;  ég  skal  sjá  um  pað.u 

I>að  var  engin  hætta  á,  að  Denny  verði  ekki  hús- 
ið  að  framan.  Ég  gekk  pví  fram  í eldhúsið,  par  eð 
ég  heyrði  fleiri  skot  úr  peirri  átt,  cg  pó  pað  væri 


134 


erfitt  að  gera  okkur  annað  peim  megin  en  að  ónáða 
okkur — hinn  lóðrétti  klettaveggur  var  farartálmi,  sem 
erfitt  var  að  yfirstíga  f>egar  marghleypu-skotum  var 
að  mæta — þá  vildi  ég  sannfrírast  um,  að  öllu  liði  vel 
peim  megin  og  gera  hinar  beztu  ráðstafanir  til  varn- 
ar  gegn  pessu  óvænta  áhlaupi.  En  ég  fór  ekki  alla 
leið  fram  í eidhúsið;  pegar  ég  var  kominn  hálfa  leið 
að  dyrunum  á því  stanzaði  ég,  pví  ég  heyrði  neyðar- 
óp.  Phioso  var  hætt  að  hlæja,  en  petta  var  samt 
rödd  hennar.  ,,Hjálp!  hjálp!“  hrópaði  hún.  Þar 
næst  heyrði  ég  hláturs-skríkjur  í Denny  við  glugg- 
ann  og  að  hann  sagði  sigri  hrósandi:  „Við  Júpíter, 

ég  hef  vængbrotið  hann.u  Svo  heyrði  ég,  að  Phroso 
hrópaði  aftur:  „Hjálp!u  Og  par  næst  heyrði  ég,  að 
hún  kallaði  upp  leiðbeinandi  orð,  um  leið  og  hún 
hrópaði  um  bjálp.  Hún  hrópaði  sem  sé  þessi  orð: 
„Hjálp!  Undir  stiganum!  Hjálp!“ 

I>egar  ég  heyrði  petta  neyðar-óp,  eftirlét  ég  vin- 
um  ffiínum  að  verjast  árásunum,  eða  uppgerðar- 
árásunum,  utan  að;  pví  mig  v&r  farið  að  gruna,  &ð 
árásirnar  að  utan  væru  einungis  tii  að  villa  okkur 
sjónir,  og  að  aðal  púnktur  árásanna  væri  „undir  stig- 
&numtc;  ég  hljóp  pví  pangað  sem  stiginn  var.  Hann 
lá  upp  úr  miðjum  hægra  helmingi  gangsins,  upp  í 
veggloft  nokkurt.  Stíginn  var  svo  brattur,  að  mað- 
ur  gat  staðið  uppréttur  baks.  ið  hann  f jögur  fet  frá 
peim  bletti  á gólfinu,  þar  sem  hann  byrjaði.  Ég  stóð 
nú  þarna  á bakvið  stigann;  enn  í staðinn  fyrir  að 
heyra  nokkurt  óp  eða  mannamál  fyrir  neðan  mig,  þá 


135 


lieyrði  ég  eitthvert  prusk  eða  ryskingar.  Ég  tók 
broddöxina,  og  barði  vþyrmilega  með  henni  í gólf- 
plankana  hvað  eftir  annað;  pví  ég  efaðist  ekki  fram- 
ar  um,  að  pað  var  hlemmur  parna  í gólfinu,  og  ég 
hafði  enga  lyst  á að  vera  að  leita  að  hinum  kænlega 
útbúnaði,  sem  opn&ði  hann.  Og  par  sem  þekkingin 
brast  hjálpaði  tilviljunin  mér;  við  fimta  eða  sjötta 
höggið  hef  ég  hlotið  að  hafa  hitt  á fjöðrina,  sem  opn- 
aði  hlemminn,  pví  plankarnir  drógust  sjálfkraf& 
sundur,  svo  par  varð  hér  um  bil  priggja  pumlunga 
breið  rifa.  Ég  fleygði  frá  mér  broddöxinni,  kraup  á 
kné  og  greip  í pá  brúnina,  sem  nær  mér  var.  Ég 
togaði  í plankann  af  öllum  mætti,  en  pað  kom  fyrir 
ekki,  pví  peir  bifuðust  ekki  framar.  X>ó  ég  væri  ó- 
polinmóður,  pá  fór  ég  leita  að  fjöðrinni,  sem  öxi  mín 
hafði  snert.  Ah,  parna  var  hún!  Og  nú  þurfti  ég 
ekki  að  koma  fastara  við  hana  en  Phroso.  Ég  þrýsti 
mjög  laust  á fjöðrina,  og  þá  hreifðu  plankarnir  sig 
og  virtust  renna  inn  undir  gólfið,  þar  sem  stíginn 
stóð  á því;  og  þarna  var  nú  komið  gat,  sem  var  fjög- 
ur  fet  á iengd  og  þrjú  á breidd;  en  niður  undan  pví 
var  steinrið.  Ég  greip  broddöxina  aftur,  og  steig 
niður  í riðið.  Ég  heyrði  ekkert  niðri  fyrir  nema 
fótatak,  sem  fjarlægðist.  Ég  hélt  áfram  niður  riðið. 
Sex  tröppur  taldi  ég,  og  pá  endaði  riðið,  en  gólfið 
niðri  virtist  hallast  burt  frá  því.  A sama  augnabliki 
og  ég  kom  niður  á gólfið,  heyrði  ég  að  kallað  var,  að 
eins  nokkra  faðma  frá  mér:  „Hjálp!“  Ég  stökk  á- 
fram  í áttina,  sem  hljóðið  kcm  úr,  og  um  leið  heyrði 


136 


ég  hátt  blótsvrði,  skot  reið  af  og  kúla  flaug  fram  hjá 
mér.  Það  bar  dálitla  birtu  niður  um  gatið  á gólfinu, 
uppi  jfir  mér.  Ég  var  í mjóum  göngum  og  sá,  að 
maður  réðist  að  mér.  Ég  vissi  ekki  hvar  Phroso  var, 
an  samt  tók  ég  til  marghleypu  minnar.  Ég  hélt  á 
broddöxinni  1 vinstri  hendinni,  en  með  hinni  skaut 
ég  beint  á manninn.  Ég  hafði  miðað  vel,  pví  maður- 
inn  féll  flatur  áfram,  rétt  fyrir  framan  mig.  Ég 
stökk  yfir  líkama  hans  og  hljóp  áfram  eftir  gangin. 
um,  því  ég  heyrði  enn  fótatak,  sem  fjarlægðist.  En 
pá  heyrði  ég  rödd,  sem  ég  pekti,  rödd  Vlaeho’s  gest- 
gjafa.  „Farðu  böivuð,  og  vertu  pá  par  sem  pú  ert!u 
öskraði  hann  grimdarlega.  Ég  heyrði  um  leið  dynk, 
eins  og  einhver  félli  þungt  niður  á jörðina,  sársauka- 
óp,  og  síðan  fótatak  einhvers  er  flýði  hratt  burtu 
eins  og  hann  væri  laus  við  allan  farartálma.  Vlacho 
gestgjafi  hafði  heyrt  skot  mitt,  og  hafði  enga  löngun 
til  að  berjas^  í þessum  rottu-rangala,  með  stúlku  1 
fanginu  í pokkabót.  En  ég  stöðvaði  rásina  á eftir 
honum  snögglega  við  líkama  Phroso,  sem  lá  þvert 
yfir  hin  mjóu  göng  og  sást  glögt  vegna  hinna  hvítu 
klæða  hennar. 

„Eruð  pér  mikið  meidd?u  hrópaði  ég  með  Ikefð. 

„Hann  fleygði  mér  óþyrmilega  niðuru,  svaraði 
hún.  „En  ég  er  ómeldd  að  öðru  leyti. 

„I>á  ætla  ég  að  elta  hannu,  hrópaði  ég. 

„Nei,  nei,  pað  megið  þér  ekki  gera“,  sagði 
Phroso.  „£>ér  þekkið  ekki  leiðina;  pér  pekkið  ekki 
hættuna;  pað  geta  verið  fleiri  menn  við  hinn  endann 
á gÖDgunum“. 


137 


„Það  er  satt“,  sagði  ég.  „En  hvernig  atvikaðist 
alt  þetta?“ 

„Nú,  ég  fór  hingað  niður  til  pess  að  fela  mig 
fyrir  yður,  eins  og  þér  vitið“,  sagði  Phroso.  „Én 
strax  cg  ég  var  kominn  niður  úr  riðinu,  greip  Vlacho 
mig.  Hann  húkti  þar  ásamt  Spiro — pér  pekkið 
Spiro.  Og  svo  sögðu  peir:  ,Ah,  hún  hefur  tekið  a| 
okkur  ómakið!4  og  eíðan  fóru  peir  að  draga  mig 
burtu.  En  ég  vildi  ekki  fara  með  J>eim,  og  sv1:  kall- 
aði  ég  til  yðar.  Ég  brá  fótunum  fyrir  Vlacho,  svo 
áð  hann  gæti  ekki  farið  hart;  f>á  sagði  hann  Spirc  að 
taka  í mig  líka  og  toga  mig  áfram,og  peir  voru  komn- 
ir  á stað  með  mig  J>egar  þér  komuð  niður.  Vlacho 
hélt  mér,  en  Spiro  fór  á móti  yður — “ 

„Það  lítur  út  fyrir4',  greip  ég  fram  í fyrir  henni, 
„að  Constantine  hafi  ekki  verið  eins  samvizkusamur 
viðvíkjandi  eiðnum  eins  og  pér  voruð.  Eða  hvernig 
hefðu  peir  Vlacho  og  Spiro  annars  getað  komist 
hingað?“ 

„Já,  Constantine  hlytur  að  hafa  sagt  f>eim  leynd- 
armálið“,  sagði  hún,  þó  mér  dyldist  ekki,  að  hún 
gerði  f>essa  játningu  nauðug. 

„Jæja,  komið  með  mér,  komið  aftur  upp4í,  sagði 
ég;  félagar  mínir  purfa  mín  með;  og  svo  greip  ég 
hana  upp  í fang  mér  (án  pess  að  biðja  um  leyfi,  er  ég 
hræddur  um)  og  hljóp  með  hana  til  baka.  Ég  stökk 
aftur  yfir  Spiro — vinur  minn  Spiro  hafði  ekki  hreift 
sig  hið  minsta — og  komst  með  Phroso  upp  í ganginn. 

„Verið  hérna  á bak  við  stigann;  pér  eruð  par 


138 


skjólicS  sagði  ég  í fiyti  við  Phroso.  Síðan  kallaði  ég 
til  Denny’s  og  sagði:  „Hvað  segið  þér  gott,  Denny?u 
Hann  sneri  sér  að  mér,  með  ánægjubros  á andlitinu, 
(ég  held  að  hann  hafi  ekki  einu  sinni  tekið  eftir,  að 
ég  hafði  verið  í burtu)  og  sagði: 

„Alt  hið  bezta.  Þessi  riffill,  hans  Constantines, 
^er  afbragðs  vopn;  hann  flytur  fullum  15  föðmum 
lengra  en  nokkur  bissa  eða  riffill,  sem  þeir  hafa,  svo 
ég  get  skotið  f>á  niður  áður  en  peir  komast  svo  nærri, 
að  nokkur  hætta  stafi  af  þeim.  Ég  hef  drepið  einn 
peirra  og  lamað  vænginn  á öðrum,  og  hinir  hafa  hörf- 
að  til  baka  úr  skotfæri,  til  að  spjalla  saman  um 
máliðu. 

Þegar  ég  sá,  að  alt  var  óhult  að  framanverðu, 
hljóp  ég  fram  í eldhúsið,  til  að  sjá  hvernig  par  liði. 
Dað  var  gott  að  ég  gerði  það.  Við  vorum  auðsjáan- 
lega  í engri  hættu  í bráðina;  áhlaupið  að  baki  til  við 
húsið  var  að  minsta  kosti  ekki  nema  yfirskyn.  Það 
var  einungis  skotið  við  og  við  inni  í skóginum,  en 
svo  fjarri,  að  pað  var  engin  hætta  af  því  búin.  Ég 
gizkaði  á,  að  pað  væru  fjórir  eða  fimm  menn  á bak- 
við  tré  í skóginum,  og  að  peir  kæmu  í ljósmál  við  og 
við  til  að  skjóta.  En  þeir  höfðu  enga  tilraun  gert 
til  að  gera  áhlaup.  Tjónið,  sem  við  urðum  fyrir,  var 
alt  annars  eðlis,  og  pað  var  petta,  að  Watkins,  sem 
var  ekki  vel  að  sér  hvað  snerti  vegalengdina  er  skot- 
vopn  fluttu,  var  mjög  ánægjulegur  að  skjóta  af 
marghleypu  sinni  út  í bláinn  og  pannig  að  eyða  hin- 
um  dyrmætu,  tilbúnu  skotum  okkar,  hér  um  bil 
tveimur  *af  peim  á mínútunni.  Hann  var  svo 


139 


m 

fjarskalega  ánægður  með  sjálfan  sig,  að  f>að  gekk 
mér  til  hjarta  að  stöðva  hann,  en  ég  neyddist  til  að 
grípa  um  handlegginn  á honum  og  skipa  honum  ein- 
beittlega  að  bíða  við,  pangað  til  kann  hefði  eitthvað 
að  skjóta  á. 

„Ég  hugsaði  raér,  að  ég  skyldi  sýna  peim,  að  við 
værum  til  að  taka  á móti  peim,  lávarður  minnu, 
sagði  Watkins  afsakandi. 

Ég  sneri  mér  ópolinmóðlega  að  Hogvardt  og 
sagði : 

„Hvers  vegna  létuð  pér  hann  gera  sjálfan  sig  að 
■fífli  með  þessu?“ 

„Hann  hefði  ekki  hæft  neinn  af  f jr  ndmönnum 
okkar  hvcrt  sem  var,  hvar  sem  peir  hefðu  veriðtc, 
sagði  Hogvardt  spekingslega.  „Og  ég  var  önnum 
kafinn  sjálfur44,  bætti  hann  við. 

„Hvað  voruð  pér  að  gera?íC  spurði  ég  háðslega. 

Hogvardt  svaraði  engu  orði,  en  hann  benti 
hreykinn  á borðið.  I>ar  sá  ég  röð  af  löngum  og 
sterkum  tréspírum;  en  við  endann  á pessum  g agn- 
legu  spjótssköftum  var  vandlega  bundinn  langur, 
beittur  og  bjartur  hnífur,  á pann  hátt,að  vír  \ ar  marg- 
vafinn  utan  um  skaft  hans  og  spjótsskaftið. 

„Ég  ímynda  mér,  að  pessi  verkfæri  geti  komið 
að  góðu  hgldiu,  sagði  Hogvardt  og  néri  höndunum 
saman  ánægjulega,  og  svo  stóð  hann  á fætur  og  and- 
varpaði  eins  og  maður,  sem  hefur  aflokið  miklu  og 
parflegu  morgunverki. 

„Tilbúnu  skotin,  sem  eytt  hefur  verið,  hefðu 
verið  miklu  gagnlegri44,  sagði  ég  alvarlega. 


140 


„Jáí£,  sagði  harm,  „ef  maður  hefði  tekið  J>au  af 
Watkins.  En  pér  vitið,  að  maður  vildi  ekki  gera 
það,  lávarður  minn.  Maður  væri  hræddur  um  að 
meiða  tilfinningar  hans.  Pað  var  pví  eins  gott  að 
lofa  honum  að  skemta  sér,  á meðan  ég  var  að  útbúa 
spjótin  pau  arna.íÉ 

Ég  hef  pekt  Hogvardt  í mörg  ár,  og  ég  deili 
aldrei  við  hann.  Skaðinn  var  þegar  skeður;  skotin 
voru  farin;  við  höfðum  spjótin;  það  var  ekki  til  neins 
að  eyða  fleiri  orðum  um  pað  mál.  Ég  ypti  f>ví  að 
eins  öxlum. 

„I>ér  munuð  sanna,  að  spjótin  reynast  mjög 
gagnleg,  lávarður  minn£É,  sagði  Hogvardt  og  fór 
höndum  um  eitt  peirra  mjög  ánægjulegur. 

Skothríðin  var  nú  að  hætta,  bæði  framan  við 
húsið  og  að  baki  pess.  Álit  mitt  hafði  nú  fengið 
næga  staðfestingu.  J>etta  hafði  ekki  verið  annað  en 
bragð,  til  að  draga  athygli  okkar  burt  á með&n  þessir 
tveir  áræðnu  porparar,  VJaeho  og  Spiro,  sem  sagt 
hafði  verið  frá  leynigöngunum,  gerðu  skyndilega  á- 
rás  á okkur,  annað  hvort  með  pví  augnamiði,  að 
koma  að  baki  okkar  og  skjóta  pannig  á okkur,  og 
sk/la  sér  aftur  í göngunum  áður  en  við  gátum  laun- 
að  peim  í sömu  mynd,  eða  pá  í því  skyni^að  ná 
Phroso  og  hafa  hana  burt  með  sér.  Gamanleikur 
hennar  hindraði  pá  frá  að  koma  hinu  fyrnefnda  fram, 
ef  pað  var  áform  peirra,  og  peir  höfðu  verið  að  reyna 
áð  framkvæma  hið  síðarnefnda.  Satt  að  segja  komst 
ég  að  J>ví  seinna,  að  Constantine  hafði  lagt  mesta  á- 


141 


lierzlu  á að  ná  Phroso  burt  frá  okkur,  pví  eyjarbúar 
höfðu  sent  nefnd  manna  til  hans  og  farið  fram  á,  að 
hann  skyldi  gera  þannig  friðarskilmála  við  mig,að  ég 
léti  Euphrosyne  lausa.  En  eftir  f>að  sem  skeð  hafði 
kveldinu  áður,  var  algerlega  ómögulegt  fyrir  Con- 
stantine  að  reyna  að  semja  við  mig,  pótt  h-nn  ekki 
gæti  sagt  nefndinni  að  svo  var;  hann  var  pess  vegna 
neyddur  út  í,  að  gera  tilraun  til  að  ná  Phroso  úr 
höndum  okkar,  til  pess  að  gera  eyjarbúa  ánægða. 
En  ti.1  alirar  hamingju  hafði  mér  tekist  að  hindra 
pessa  tilraun  hans  í bráðina.  En  það  var  nú  samt 
langt  frá  að  mér  væri  rótt  í skapi.  Matvælin  gátu 
ekki  enzt  lengi;  skotfærin  voru  af  skornum  skamti; 
hinir  sterku  múrveggir,  skotfimi  og  hugrekki  Denny’s 
virtist  vera  óhult  vörn  gegn  áhlaupum  að  degi  til; 

mér  fanst  ég  vera  alls  ekki  öruggur  um,  að  oss 
tækist  að  verja  húsið,  ef  eyjarbúar  gerðu  eindregið 
áhlaup  á f>að  að  næturlagi.  Og  f>ar  eð  áhugi  eyjar- 
skeggja  fyrir  að  ná  Phroso  hlaut  að  reka  Constantine 
áfram,  f>á  bar  ég  kvíðboga  fyrir,  að  pess  yrði  ekki 
langt  að  bíða,  &ð  hann  gerði  bráðlega  sitt  sterkasta 
áhlaup  á hásið. 

„Ég  vildi  bara  óska,  &ð  við  værum  lausir  úr 
pessari  kiemmuu,  sagni  ég  hálf  örvæntingarlega,  um 
leið  og  ég  þurkaði  svitann  af  andlitinu. 

Alt  var  nú  kyrt.  Watkins  kom  með  brauð,  ost 
og  vín. 

„X>ér  viljið  sjáifsagt  ekki  láta  hafa  kjfrket  í há- 
degisverð?*4  sagði  hann  um  leið  og  hann  gekk  fram 
mér,  áhjá  leiðinni  fram  í gauginn. 


142 


„Auðvitað  ekki,  Watkins<c,  sagði  ég  brosandL 
Yið  megum  til  að  spara  kýrketiðcc. 

„Geitin  er  enn  eftir,  en  hún  er  léleg  og  mögur 
skepna,  lávarður  minncc,  sagði  Watkins. 

„Við  notum  hana  síðar,  Watkins,cc  sagði  ég. 

En  pó  ég  væri  niðurdreginn,  pá  voru  hinir  prír 
mjög  kátir  yfir  máltíðinni.  Hætta  var  nokkuð,  sem 
ekki  fékk  bústað  í huga  Denny’s;  Hogvardt  var  eins 
stiltur  maður  eins  og  til  var  í veröldinni;  Watkins 
fékst  ekki  til  að  trúa  pví,  að  forsjónin  gæti  verið 
övingjarnleg  við  mann  í minni  stöðu.  Þeir  drukku 
skálar  til  minningar  um  hin  happasælu  úrslit  síðasta 
bardagans,  og  hlustuðu  með  mjög  miklu  athygli  á 
sögu  mína  um  leyndarmál  Stefanopoulos-ættarinnar. 
Phroso  sat  ein  sér,  dálítið  frá  okkur,  og  talaði  ekki 
orð,  en  loks  sneri  ég  mér  að  henni  og  spurði:  „Hvert 
%gJa  göngin?“ 

Hún  svaraði  pessari  spurningu  nú  hiklaust. 
Leyndarmálið  var  nú  orðið  uppvíst  fyrir  hrekkvísi 
Constantine’s,  en  ekki  hennar,  svo  pað  var  tilgangs- 
laust  fyrir  hana  að  J>egja  yfir  pví. 

„Ef  þér  farið  göngin  á enda,  pá  liggja  pau  út  í 
dálítinn  hellir,  sem  er  í klettunum  niður  við  sjóinn, 
nálæ  gt  læknum  par  sem  Cypress-eyjar  fiskimennirnir 
lendacc,  svaraði  Phroso. 

„Ahcc,  hrópaði  ég,  „J>au  gætu  orðið  meðal  til 
pess,  &ð  við  kæmumst  pangað!u 

Hún  hristi  höfuðið  og  sagði:  „Það  má  reiða  sig 

á,  að  Constantine  hefur  nú  strangan  vörð  við  pann 


143 


endann  á göngunum,  pví  hann  veit,  aö  f>ér  hafið 
komist  að  leyndarmálinu.u 

„Við  kynnum  samt  að  geta  brotist  út  úr  gan g- 
:numu,  sagði  ég. 

„Það  er  einungis  pláss  fyrir  einn  mann  að|  fara 
eftir  göngunum  1 einuu,  sagði  hún;  „og  par  að 
auki — u Hún  pagnaði  hér. 

„Jæja,  hvað  er  par  að  auki?“  spurði  ég. 

„Það  yrði  áreiðanlega  bani  manns,  að  reyna  að 
fara  eftir  göngunum,  ef  fjandmenn  væru  í peim  og 
verðu  f>au“,  svaraði  hún. 

Hér  greip  Denny  inn  í samtalið  og  sagði: 

„Eftir  á að  hyggja,  hvað  skal  segja  um  þennan 
náunga,  sem  pér  skutuö?  Eigum  við  að  láta  hann 
liggja  par  sem  hann  er,  eða  eigum  við  að  fara  niður 
í göngin  og  bera  hann  hingað  upp?*c 

Ég  hafði  einmitt  verið  að  hugsa  um  Spiro,  og 
sagði  pví  við  Phroso: 

„Hvað  gerðu  peir  við  líkið  hans  Stefáns  Stefano- 
poulosar?  Þeir  höfðu  ekki  tíma  til  að  bera  það  út 
úr  hinum  endanum  á göngunum,  eða  er  ekki  svo?u 

„Nei,  peir  féru  ekki  með  pað  göngin  á endau, 
•svaraði  Phroso.  „Ég  skal  sýna  yður  göngin  ef  f>ér 
viljið.  Hafið  blys  með  yður.  Þér  verðið  að  ganga 
á eftir  mér,  og  passa  að  halda  yður  alt  af  í miðjum 
göngunumu. 

Ég  f>áði  boð  hennar  mjög  gjarnan,  og  sagði 
Denny  að  halda  vörð.  Hann  langaði  mikið  til  að 
fara  með  okkur,  en  pað  gat  vel  verið  að  fjandmenn 


144 


okkar  gerðu  aðra  o g enn  alvarlegri  árás  á okkur,  og 
ég  porði  ekki  að  trúa  Hogvardt  og  Watkins  fyrir 
húsinu  einsömlum.  Svo  ég  tók  lukt,  í staðinn  fyrir 
blys,  cg  bjó  mig  undir  að  fara  með  Phroso.  Rétt 
um  leið  og  ég  var  að  leggja  af  stað,  fékk  Hogvardt 
mér  eitt  af  spjótum  sínum  og  sagði: 

„Pað  er  mjög  líklegt,.að  pað  géti  orðið  að  góð- 
um  notum.  Annað  eins  vopn  eins  og  petta  er  æfin- 
lega  gagnlegt.u 

Ég  vildi  ekki  gera  honum  á móti,  og  tók  pví  við 
spjótinu.  Phroso  gaf  mér  bendingu  um  að  fá  sér 
luktina,  og  gekk  síðan  á undan  mér  niður  steinriðið. 

„Verður  hægt  &ð  kallast  á við  pá,  sem  í húsinu 
ern,  úr  göngunum?44  spurði  ég. 

„Já,  eins  langt  og  við  förumu,  svaraði  hún,  og 
svo  gekk  hún  á undan  mér  niður  eftir  göDgunum. 
Ég  bað  hana  &ð  lofa  œér  að  ganga  á undan,  pví  mér 
fanst  mögulegt  að  einhverjir  af  illpyði  Constantine’s 
kynnu  að  vera  þar  enDpá. 

„Ég  held  að  enginn  peirra  sé  nú  í göngunuma, 
sagði  hóD.  „Hann  mun  hafa  sagt  sem  allra  fæstum 
leyndarmálið.  Við  höfum  ætíð  leynt  eyjarskeggja 
pessu,  eins  og  pér  skiljið.  Ég  ímynda  mér  að  Spiro 
hefði  ekki  orðið  langlífur,  pótt  pér  hefðuð  ekki  drep- 
ið  hann,  eftir  að  hann  var  búinn  að  fá  að  vita  þetta 
leyndarmál  ættar  okkar“. 

„Hver  premillinn!u  hrópaði  ég.  „En  hvað  um 
Vlacho?u 

„Ó,  ég  veit  ekkic(,  sagði  hún.  „Constantine 


145 


tiefur  miklar  mætur  á Vlacho.  Ea  samt,  ef  til  vill, 
inhverntíma — u Hin  ókláraða  setning|nægði  mér. 

„Að  hvaða  notum  kom  leyndarmálið?u  spurði 
ég,  f>egar  við  vorum  að  fálma  fyrir  okkur  og  smá* 
pokast  áfram,  fram  hjá  líki  Spiro’s, — sex  fetum  af 
dauðum  leir, — sem  lá  í göngunum. 

„í  fyrsta  lagi  gátum  við  forðað  okkur  á pann 
háttu,  svaraði  hún,  „ef  nokkurt  uppnám  varð  á eynni. 
£>að  reyndi  Sjefán  að  gera,  og  það  hefði  honum  tek- 
ist,  ef  ættingjar  hans  hefðu  ekki  verið  á móti  honum 
og  náð  honum  hér  í göngunum“. 

„Og  1 öðru  lagi?u  spurði  ég. 

Phroso  nam  staðar,  sneri  sér  við,  horfði  á mig 
og  sagði: 

„í  öðru  lagi,  ef  nokkur  af  eyjarskeggjum  varð 
mjög  voldugur — of  voldugur,  á ég  við — þá  sýndi  lá- 
varður.  eyjarinnar  honum  mikla  vináttu;og  sem  óræk* 
asta  trúnaðar-  og  vináttu-vott  bauð  hann  honum  að 
koma  til  sín  um  nótt  og  fá  að  pekkja  leyndarmálið 
mikla;  og  svo  fóru  þeir  tveir  einir  niður  eftir  göng- 
um  þessum.  En  lávarðurinn  kom  einsamall  til  baka.u 

„O  hvað  varð  um  hinn.^  spurði  ég. 

„Lík  hins  var  vant  að  finnast  tveimur,  premur, 
fjórum  dögum  eða  viku  síðar,  rekið  einhversstaðar 
við  eynau,  svaraði  Phroso.  „Því,  lítið  pér  á!u  og 
hún  hélt  luktinni  fyrir  ofan  höfuðið  á sér,  svo  að 
Ijósbirtuna  bar  fram  undan  okkur  og  ég  gat  séð  átta 
til  tíu  faðma  áfram, 

„Degar  þeir  komu  hiogað — Stefanopoulos  og 


félagi  hans,“ — hélt  hún  áfram,  „pá  hrasaði  Stefano- 
poulos  og  lézt  meiða  sig  í fæti,  og  svo  bað  hann  hinn 
að  lofa  sér  að  styðjast  við  öxlina  á honum.  Þannig 
héldu  peir  áfram,  hinn  eitt  skref  á undan,  og  lávarð- 
urinn  studdist  við  öxl  hans;  og  lávarðurinn  hélt  á 
ljósinu,  en  hann  hélt  pví  ekki  hátt  upp,  eins  og  ég 
held  luktinni,  heldur  niður  við  jörð,  til  pess  að  það 
lýsti  ekki  nema  eitt  eða  tvö  skref  fram  undan.  Og 
pegar  peir  komu  parna — sjáið  J>ér  petta,  lávarður 
minn — þarna?“ 

„Ég  sé  það“,  sagði  ég;  og  ég  held  að  ég  hafi 
skolfið  dálítið. 

„Þegar  peir  komu  parna,  f>á  sást  breytingin  svo 
snögglega  við  ljósbirtuna,  að  maðurinn  hrökk  við  af 
hræðslu,  sem  greip  hann  í bráðina,  og  leit  svo  um 
öxl  sér,  til  pess  að  spyrja  lávarðinn  hvernig  á pessu 
stæði.“  * 

Phroso  hikaði  við  í frásögunni  um  hið  grimm- 
úðuga,  einfalda,  óbrigðula  hrekkja-bragð. 

„Já?“  sagði  ég.  „Og  á sama  augnabliki  — ?“ 

„Varð  hönd  lávarðarins,  sem  hingað  til  hafði 
verið  létt,  þung  eins  og  bI/“,  svaraði  hún,  „og  hin- 
um  var  hrundið  áfram  snögglega  með  heljarafli,  og — 
iávarðurinn  var  aftur  einsamali  með  leyndarmálið,  og 
hinn  eini  sem  hafði  völdin  á Neopalia*ey“ 

Þetta  var  vissuiega  þokkalegt  ríkisdeyndarmál, 
og  ekki  síður  fyrir  pað  pótt  ríkið,  sem  það  héit  við, 
væri  ekki  nema  níu  mílur  á leDgd  og  fimm  á breidd. 
Ég  tók  luktina  af  Phroso  og  sagði:  „Látum  oss 

skoða  petta  b^tur“. 


147 

Ég  gekk  áfram  eitt  eða  tvö  skref,  og  reyndi  fyr  * 
ir  mér  með  spjótinu,  sem  Hogvardt  hafÖi  fengiÖ  mérr 
áður  en  ég  hreiföi  fœtuma  úr  staÖ,  og  pannig  komst 
ég  að  blettinum,  sem  lávarðar  af  Siefanopoulos-ætt- 
inni  voru  vanir  að  hrinda  óvinurn  sínura  sky?  d.lega 
niður  af  með  miklu  afli.  I>ví  að  klettaveggirnir,  sem 
hingað  til  höföu  myndað  pröng  göog,  slógu  sé*  hér 
út  til  beggja  hliða.  Stígurinn  lá  hér  eftir  flötum 
kletti,  sem  var  einuDgis  um  tvö  fet  á breidd  að  ofan, 
en  til  beggja  hliöa  við  hann  voru  djúpar  gjár,  sjö 
eða  átta  feta  breiðar,  og  engar  grindur  eða  nein  hlíf 
meöfram  stfgnum.  Jafnvel  pótt  lávarðarnir  hefðu 
haldið  í hönd  peirra,  er  þeir  voru  að  fylgja,  og  ekki 
hrundið  f>eim  sviksamlega,  pá  hefði  sá  maður  mátt 
vera  hugprúður,  sem  geDgið  hefði  pennan  mjóa  stíg 
við  hina  daufu  birtu  af  blysi.  í>ví  pegar  ég  kranp 
á ki  é á stígnum  og  ryndi  niður  í aðra  gjáns,  pá  sá 
ég  niðri  í henn  , eitthvað  sjötlu  fet  fyrir  neðan  mig 
að  mér  virtist,  dökka  straumiðu  og  rmyrði  par  lágan 
vatnsnið.  I>á  sagði  Phroso: 

„Ef  m&ðurinn  slapp  óskaddaður  ofan  hiá  hinum 
hvössu  klettasnösum  í gjánni,  pá  hlaut  hann  samt  að 
detta  niður  í vatnið;  og  ef  hann  var  ekki  syndur, 
hlaut  hann  að  sökkva  strax;  en  ef  hann  var  syndur, 
hlaut  hann  að  synda  hringinn  1 kring,  hvern  hring- 
inn  eftir  annan,  eins  og  fiskur  í skál,  pangað  til  &ð 
hann  var  orðinn  uppgefinD,  nema  ef  svo  vildi  til  sð 
hann  fann  pessa  einu  glufu,  sem  vatnið  rennur  út 
im;  og  fyndi  hann  h&na  og  synti  út  um  hana,  pá 


148 


hlaut  hann  að  lenda  á flúðum,  sem  vatnið  rennur  yfir 
með  stríðum  straumi,  og  rotast  á klettunum.  Ekkert 
nema  hreinasta  kraftaverk  ,gat  frelsað  hann  frá  að 
tortýnast  parna  á einhvern  pann  hátt,  sem  ég  hef 
bent  á.  I>etta  var  mér  sagt  J>egar  ég  náði  J>eim 
aldri,  að  mér  var  sagt  leyndarmálið.  Og  pað  er  á- 
rQÍðanlegt  að  enginn  maður,  sem  dottið  hefur  J>arna 
niður  í vatnið,  hefur  komist  lífs  af,  J>6tt  lík  peirra 
hafi  rekið  út  úr  gljúfrinu44. 

„Rak  lík  Stefáns  út?-‘  spurði  ég  og  výndi  niður  í 
hið  dökka  vatn,  sem  virtist  töfra  augn  mín.  . 

„Nei,  J>að  rak  ekki  útu,  svaraði  hún,  „vegna 
J>ess  að  frændur  hans  bundu  punga  steina  við  pað 
áður  en  J>eir  fleygðu  pví  niður  í gjána,  og  hið  sama 
gerðu  peir  við  höfuðið.  Stefán  liggur  parna  niðri 
á botni  vatnsins.  I>að  má  vera,  að  annar  maður  af 
Stefanopoulos-ættinni  liggi  parna  niðri  á botni  vatns- 
ins,  pví  að  lík  hans  fanst  aldrei.  Maðurinn,  sem  hann 
fleygði  niður,  greip  í hann  um  leið,  svo  peir  féllu 
parna  niður  báðir  saman.“ 

„Jæja,  mér  pykir  vænt  um,  að  svo  fóru,  sagði 
é ar  með  mikilli  áherzlu  um  leið  og  ég  stóð  á fætur. 
„É*  viloi  að  hið  sama  hefði  ætíð  átt  sér  staðu. 

, I>á  hefði  ég  ekki  verið  hér  til  pess  að  segja 
yður  frá  öllu  pessuu,  sagði  Phroso  brosandi. 

„Hmu,  sagði  ég.  „Undir  öllum  kringumstæð- 
um  vildi  ég,  að  pað  hefði  vanalega  farið  pannig;  pví 
ég  hef  aldrei  á æfi  minni  heyrt  getið  um  svívirðilegri 
gildru  en  petta.  Við  EnglendiDgar  erum  ekkivanir 
við  aðra  eins  hluti  og  hér  er  um  að  ræða.u 


149 


Phroso  horfði  á mig  í nokkur  augnablik,  og  var 
undarlegur  svipur  á andliti  hennar,  því  hann  lysti  á- 
kefð,  hiki  og  ótta  í senn.  Síðan  rétti  hún  út  hönd- 
ina  snögglega,  lagði  hana  á handlegg  minn  og  sagði: 

„Ég  ætla  ekki  að  fara  aftur  til  frænda  míns, 
hans,  sem  hefur  sýnt  mér  ranglæti,  ef — ef  ég  má  vera 
kyru. 

;,Ef  pér  megið  vera  kyr!u  hiöpaði  ég  og  hló 
óstyrklega. 

„En  viljið  pér  vernda  mig?  Viljið  pér  hjálpa 
mér?  Viljið  pér  sverja  mér  pað,  að  skilja  mig  ekki 
eftir  eina  hér  á eynni?“  sagði  Phroso.  „Ef  pér  vilji*, 
pá  skal  ég  segja  yður  nokkuð  arnað — annað,  sem  ef 
það  yrði  kunnugt,  að  ég  hefði  sagt  yður  pað,  mundi 
vafalaust  kosta  mig  lífiðu. 

„Hvort  sem  pér  segið  mér  pað  eða  ekki,  pá  skal 
ég  gere  eins  og  pér  óskiðu,  sagði  ég. 

„Jæjau,  sagði  Phroso;  „J>ér  eruð  pá  ekki  fyrsti 
Englendingurinn,  sem  hingað  hefur  komið.  Fyrir 
sjötíu  árum  siðan  kom  EngleDdingur  nokkur  hingað, 
mjög  hugdjarfur  maður,  sem  elskaði  p>jóð  mína  og 
var  mikill  vinur  hins  mikla  Byron’s.  Orestes  Stef* 
anopoulos,  sem  drotnaði  hér  pá,  ann  bonum  mjög 
mikið,  lét  hann  koma  hingað  með  sér  og  sýndi  hon- 
um  göng  pessi  og  vatnið  hér  undir.  Og  hann,  Eng- 
lendingurinn,  kom  daginn  eftir  með  reipi,  festi  pað 
við  brúnina  á klettinum  og  seig  niður.  I>að  atvikað- 
ist  svo,  þótt  ég  viti  ekki  hvernig,  að  hann  komst 
klaklaust  út  að  sjónum,  fram  hjá  klettasnösunum 


150 


og  flúðunum.  En  til  allrar  óhamingju  gortaði  hann 
af  þessu!  í>annig  komst  alt  samf  n upp,  og  öil  ættin 
kom  til  Oresters  og  spurði  hann  hvað  hann  hefði 
gert.  En  hann  svaraði  ættingjum  sínum  og  sagði: 

,Borðið  kvöldverð  með  mér  nú  í kvöld,  og  þá 
skal  ég  segja  ykkur  alt  eins  og  pað  erc.  Hann  vissi 
nú,  sem  sé,  að  þeim  var  orðið  kunnugt  um,  hvað 
hann  hafði  gert. 

Svo  höfðu  aliir  ættingjarnir  kvöldverð  saman, 
og  Orestes  sagði  peim  hvað  hann  hafði  gert,  og  að 
hann  hefði  gert  það  af  ást  lil  Englendingsins.  í>eir 
sögðu  ekkert,  en  voru  sorgbitnir  í bragði;  pví  peir 
elskuðu  Orestes.  En  hann  beið  ekki  eftir  að  peir 
dræpu  hann,  eins  og  sjálfsagt  var  að  peir  gerðu. 
Hann  tók  stóra  fulla  vínflösku  og  helti  í hana  vökva 
úr  d&litlu  glasi.  Og  ættingjar  hans  sögfu:  ,I>etta  er 
drengilega  gert,  Orestes  lávarður!4  Og  þeir  stóðu 
allir  á fætur  og  drukku  honum  til.  En  hann  drakk 
flösk  jna  til  botns  og  árnaði  peim  allrar  velgengni, 
og  síðan  lagðist  hann  upp  í rúm  sitt,  sneri  sér  upp 
að  vegg,  og  dóu. 

Ég  veitti  pessum  kafla  úr  sögu  Stefanopoulos- 
ættarinnar  ef  til  vill  minni  eftirtekt  en  hann  átti 
skilið:  ég  var  að  hugsa  um  Englendinginn,  en  ekki 
um  hinn  drenglynda  vin  hans.  En  samt  var  þetta 
fallega  gert — fallega  gert  af  báðum. 

„Ef  Englendingurinn  komst  út  úr  gljúfrinu!“ 
hrópaði  ég  og  starði  framan  í Phroso. 

„Já,  pað  er  einmitt  pað,  sem  ég  meina“,  sagði 
hún  blátt  áfram.  „En  pað  hl/tur  aö  vera  hættulegt“. 


151 


„Við  erum  ekki  algerlega  óhult  par  sem  við  er- 
um“,  sagði  ég  brosandi.  „Og  Constantine  hlytur  að 
hafa  vörð  við  hinn  endann  á göngum  þessum.  Við 
Júpíter,  ég  ætla  að  reyna  pað!4í 

„Ég  verð  að  fara  með  yður“,  sagði  hún.  „Því 
ef  pér  farið  þá  ieið  og  sleppið  burt,  þá  drepur  Con- 
stantine  mig  fyrir,  að  hafa  vísað  yður  leið.“ 

„Þér  hafið  eins  mikinn  rétt  til  að  drepa  Con- 
stantine  fyrir,  að  hafa  sagt  vandalausum  mönnum 
leyndarmálið  um  gönginu,  sagði  ég. 

„En  hann  drepur  mig  samt  sem  áður“,  sagði 
hún.  „Ætlið  pér  að  lofa  mér  að  fara  með  yður?u 

„Aðvitað  geri  ég  paðu,  sagði  ég. 

Þegar  maður  lofar  einhverju  statt  og  stöðugt, 
pk  ætti  hann,  að  mínu  áliti,  að  horfa  beint  og  hrein- 
skilnislega  framan  1 konuna,  sem  hann  gefur  loforðið. 
En  ég  horfði  ekki  í augun  á Phroso,  heldur  starði 
klunnalega  yfir  höfuð  hennar  á klettavegginn.  Svo 
snerum  við  pegjandi  áleiðis  til  leynihurðarinnar  bak- 
við  stigann.  En  ég  stanzaði  við  lík  Spiro’s  og  sagði 
við  Phroso: 

„Viljið  pér  gera  svo  vel  að  segja  Denny,  að  ég 
vilji  finna  hann  hingað?u 

Hún  fór,  og  gerði  eins  og  ég  bað  hana,  og  peg- 
ar  Denny  kom,  f>á  tókum  við  lík  Spiro’s  og  bárum 
pað  pangað  sem  veggirnir  slógu  sér  út,  og  fleygðum 
pví  niður  í dökka  vatnið  1 gjánni.  Og  svo  sagði  ég 
Ðenny  frá  Englendingnum,  sem  hafði  komist  klak- 
laust  gegnum  hætturnar  í pessari  huldu  gjá.  Hann 


152 


hlustaði  á söguna  œeð  mesta  atbygli  og  áhuga,  og 
kinkaði  kolli  við  sérhvert  atriði  í henni. 

„E>arna  er  leiðin,  sem  við  skulum  fara  eftir* 
Denny“,  sagði  ég  og  benti  niður  í gjána.  Við  skul» 
um  fara  hana  nú  í nótt“. 

Denny  leit  niður  í gjána,  hristi  höfuðið  og 
brosti. 

„Og  hvað  verður  um  stúlkuna?u  spurði  hann 
alt  1 einu. 

„Hún  fer  með  okkuru,  svaraði  ég. 

Svo  gengum  við  samhliða  til  baka  og  leiddumst, 
og  var  Denny  óvanalega  pögull  og  alvarlegur.  Ég 
ímyndaði  mér,  að  jafnvel  fífldirfsku  hans  vœri 
ofboðið  við  að  sjá  þennan  hryllilega  stað  og  heyra 
sögurnar,  sem  honum  fylgdu,  svo  ég  sagði  við  hann: 

„Ó,  skollinn  hafi  gjána  og  klettana!“  sagði 
Denny  me3  fyrirlitningu.  „Ég  var  ekki  að  hugsa 
um  J>að.“ 

„Útaf  hverju  voruð  pér  pá  svona  pungbúinn?tC 
sagði  ég. 

„Ég  var  að  hugsa  um  J>að“,  sagði  Denny  og 
slepti  handlegg  mínum,  „hvernig  Beatrice  Hipgrave 
mundi  koma  saman  við  Euphrosynec<. 

Ég  starði  á Denny.  Eg  var  að  reyna  að  reiðast, 
og  jafnvel,  ef  J>að  mishepnaðist,  að  reyna  að  sjfnast 
vera  reiður.  Én  pað  dugði  ekki  neitt.  Denny  var 
hinn  rólegasti.  Ég  tók  pví  handlegg  hans  aftur 
og  sagði : 

„Þakka  yður  fyrir,  kunningi.  Ég  skal  muna 
eftir  pessari  bendingucc. 


153 


Því  þegar  ég  mintist  f>ess,  hve  afdráttarlaust  ég 
hafði  staÖhæft  við  Denny,  áöur  en  viö  fórum  frá 
Englandi,  að  ég  mundi  ætíð  hugsa  um  Beatrice,  þá 
gat  ég  ekki  neitað  f>ví  með  réttu,  að  hann  hafði  á- 
stæðu  til  að  gefa  mér  þessa  meinlausu  bendingu. 


VIII.  KAPÍTULI. 

HNÍFURINN  A REIPIÐ. 

Mér  skilst,  að  sumir  af  hugsandi  mönnum  vorra 
tíma — eða,  réttara  sagt,  sumir  af  talandi  mönnum 
vcrra  tíma — f>ykist  meta  verð  lífsins  eftir  f>ví,  hvað 
margar  sérstakar  tilfinningar  það  getur  látið  f>á 
reyna.  Eftir  peim  mælikvarða  hafði  eyjan  mín  hepn- 
ast  ágætlega  fram  að  þessum  tíma;  hún  hafði  vissu- 
lega  uppfylt  pað  ætlunarverk  sem  Mrs.  Kenneth  Hip- 
grave  hafði  ákveðið  henni,  nefnilega  að  stytta  mér 
stundir  pann  tíma,  sem  varð  að  líða  áður  en  ég  giftist 
dóttur  hennar,  og  veita  mér  eitthvað  til  að  hugsa  um 
á pessu  preytandi  tímabili.  Vandræðin  voru,  að  eyj- 
an  virtist  ekki  á pví  að  halda  sér  innan  pessara  gagn- 
samlegu  takmarka;  pað  virtist  hætta  á,  að  hún  tæk1 
upp  allan  huga  minn  og  að  það  yrði  ekki  mikið  eftir 
af  mér  og  vinum  mínum  um  f>að  lyki  samvistum 
hennar  og  okkar;  f>ví  að  f>ótt  vér  héldum  áfram  að 
yera  glaðværir,  pá  voru  kringumstæður  okkar  ekki 


154 


hughreystandi.  Ef  kringumstæður  okkar  ofanjarðar 
hefðu  verið  nokkuð  annað  en  örvæntingarlegar,  pá 
hefði  verið  óðs  manns  æði  að  steypa  sér  niður  í pessa 
vatnsmiklu  gjá,  sem  við  vissum  ekki  hvernig  hægt 
var  að  komast  út  úr,  og  að  gera  þetta  1 von  og  óvon 
um  að  við  hittum,  pegar  út  kæmi,  fiskimenn  frá 
Cypress-ey,  S9m  annað  hvort  gengju  í bandalag  við 
okkur,  eða,  ef  peir  fengjust  ekki  til  pess,  hjálpuðu 
okkur  til  að  komast  burt  af  eynni.  En  samt  efaðist 
enginn  af  okkur  um,  að  skynsamlegast  væri,  að  fara 
niður  í gjána.  Ég  hafði  enga  trú  á,  að  pað  væri  svo 
afar  hættulegt  að  fara  þessa  leið,  pví  pegar  ég  spurði 
Phroso  frekar  úr  spjörunum  um  petta  efni,  pá  sagði 
hún  mér  að  Englendingurinn  hefði  ekki  ein&sta  kom- 
ist  lifandi  og  heilbrigður  úr  gjánni,  heldur  að  hann 
hefði  verið  J>ur  pegar  hann  kom  út  úr  henni.  I>ess 
vegna  hlaut  að  vera  til  stígur  út  úr  henni,  og  pann 
stíg  sem  einn  maður  getur  komist  ættu  fjórir  að  geta 
farið;  og  Phroso,  sem  eftir  bendingu  frá  mér  hafði 
nú  aftur  klætt  sig  í drengjabúning  sinn,  stóð  eins 
vel  að  vígi  og  nokkur  okkar.  Svo  við  hættum  nú  að 
brjóta  heilann  framar  um,  hvort  við  ættum  að  fara 
pessa  leið  eða  ekki,  og  snerum  okkur  að  pví  sem 
gagnlegra  var,  pví,  sém  sé,  hvernig  við  gætum  kom- 
ist  hana.  Hogvardt  og  Watkins  fóru  strax  niður  í 
göngin  og  að  gjánni,  og  höfðu  með  sér  broddöxi, 
leggju,  nokkra  sterka  gadda  og  langt  reipi.  Við 
fundum  altsaman  petta,  nema  reipið,  í húsinu,  eða 
við  það,  en  reipið  var  partur  af  útbúnaði  Hogvardts 


155 


jálfs;  hann  k&fði  £>að  ætíð  vafið  atan  um  sig  miðjan, 
°g  ég  held  að  hann  hafi  sofið  með  það,  eins  og  mein- 
læt8menn  miðaldanna.  Við  Denny  héldum  vörð  í 
hásinu  á meðan,  en  Phroso,  sem  virtist  éitthvað 
ðánægð,  fór  upp  í herbergi  sitt. 

Aform  okkar  var,  að  vera  komnir  út  úr  gjánni 
milli  klukkan  átta  og  níu  um  kvöldið.  Phroso  hafði 
sagt  okkur,  að  pað  væri  líklegasti  tíminn  til  að  hitta 
fiskimennina;  peir  væru  J>á  að  matast,  til  undirbún- 
ing  undir  fiskiróður  sinn.  I>rjár  klukkustundir  virt- 
ust  nægur  tími  til  að  komast  alla  leið  niður  að  sjó,pví 
hversu  krókótt  sem  leiðin  kynni  að  vera,  gat  vega- 
lengdin  varia  verið  meiri  en  þrjár  eðaf  jórar  mílur.  Við 
ásettum  okkur  pví  að  leggja  af  stað  klukkan  fimm, 
Klukkan  fjögur  komu  peir  Hogvardt  og  Watkins 
aftur  neðan  úr  göngunura;  þeir  höfðu  rekið  prjá 
sterka  gadda  niður  í sprungur  á stígnum  milli  gjánna, 
og  hlaðið  steinum  í kringum  pá  til  að  styrkja  pá  enn 
betur.  Reipinu  höfðu  peir  vandlega  bundið  utan  um 
gaddana,  og  bleytan  á neðri  enda  pess  s/ndi,  að  pað 
var  nógu  langt  til  að  ná  niður  í vatnið  í gjánni.  Ég 
vildi  síga  niður  sjálfur  fyrstur  af  öllum,  en  hinir  aðr- 
ir  aftóku  pað;  pað  varð  loks  að  samkomulagi,  að 
Denny  sígi  fyrstur  niður,  og  Watkins  næstur  honum; 
par  næst  skyldi  Hogvardt  síga  niður,  svo  Phroso,  og 
ég  síðastur.  Við  komum  okkur  saman  vm  alt  petta 
á meðan  við  vorum  að  éta  góða  máltíð;  síðan  stung- 
nm  við,  hver  um  sig,  á okkur  bita  af  geitarketi — 
geitinni  hafði  perið  slátrað  um  morguninn — og  bund- 


156 

um  á okkur  flösku  af  víni  hver.  Klukkuna  vantaði 
fjórðapart  í fimm  pegar  Denny  stóð  á fætur,  fleygði 
frá  sér  sígarettu-stúf  og  sagði  með  eftirsjá,  um  leið 
og  hann  horfði  á tómt  hylkið: 

„Þetta  er  mín  síðasta!** 

Orðin  virtust  vita  á illt,  en  framkvæmdar-andinn 
var  nú  yfir  okkur  og  við  vorum  ákveðin  í að  láta 
ekkert  letja  okkur.  Ég  fór  út  í framdyrnar  og  skaut 
f>ar  eitt  skot,  og  svo  skaut  ég  öðru  skoti  úr  bakdyr- 
um  hússins.  Eftir  að  hafa  þannig  eytt  tveimur  af 
hinum  tilbúnu  skotum  okkar,  til  að  láta  útverði  ó- 
vina  okkar  vita  að  við  værum  í húsinu,  fórum  við 
tafarlaust  niður  í göngin,  og  lokaði  ég  sjálfur  leyni- 
hurðinni  á eftir  okkur.  Ég  póttist  viss  um,  að  leynd» 
armál  Stefanopoulos  ættarinnar  yrði  pannig  haldið 
öllum  óviðkomandi  mönnum,  pótt  eyjarskeggjar 
kæmji  inn  í húsið,  eins  og  mjög  líklegt  var  að  peir 
gerðu  innan  fárra  klukkutíma. 

Ég  gat  taiið  Phroso  á,  að  setja  sig  aiður  dálítið 
frá  gjánni  og  bíða  þar  pangð  til  við  værum  til  að 
láta  hana  síga  niður;  en  við  fjórir  héldum  áfram  til 
gjárinnar.  E>að  var  mjög  skemtilegt  að  eiga  við 
Denny  við  svona  tækifæri.  Hann  eyddi  engum  tíma 
í undirbúning.  Hann  togaði  fast  í reipið  einu  sinni; 
það  poldi  vel  átakið.  Hann  leit  í flyti  á gaddana; 
J>eir  voru  sterkir  og  traustlega  reknir  niður.  Hann 
greip  síðan  reipið  báðum  höndum. 

„Farið  ekki  niður  á eftir  mér  fyr  en  ég  kalla  til 
ykkara,  sagði  hann,  og  var  í sama  vetfangi  kominn 


157 


ofan  fyrir  bergbrúnina.  Við  birtuna  af  luktinni  sá 
ég  til  hans  þar  sem  hann  seig  niður  gjána,  en  f>eir 
Hogvardt  og  Watkins  héldu  utan  um  reipið,  reiðu- 
búnir  til  að  draga  hann  upp,  ef  á þyrfti  að  halda, 
Við  biðum  dálitla  stund  milli  vonar  og  étta,  en  svo 
heyrðum  við  rödd  hans,  í fjarlægð  og  bergmáiandí, 
par  sem  hann  kallaði  til  okkar  og  sagði : 

„ All  right!  Hér  er  breiður  stallur — hálft  ann- 
að  fet  á breidd — tuttugu  f et  fyrir  ofan  yfirborð  vatns- 
ins,  og  ég  sé  ljósglætu,  sem  bendir  til  að  þar  sé  leið- 
in  út  úr  gjánniu. 

„I>að  liggur  við  að  pað  séu  vonbrigði,  hversu 
einfalt  virðist  vera  að  komast  burta,  sagði  ég. 

„Viljið  pér  að  ég  sígi  niður  nært,  lávarður 
minn?t{  sagði  Watkins, 

„Já,  farið  niður,  Watkins<c,  sagði  ég  og  var  í 
bezta  skapi. 

„Varið  yður,  herra  minn,  nú  kem  égu,  kallaði 
Watkins  til  Denny  um  leið  og  h&nn  fór  fram  af 
brúninni. 

I>egar  Watkins  var  kominn  niður,  hrópaði  hann 
til  okkar,  til  að  láta  okkur  vita  að  hann  hefði  komist 
klaklaust  þangað.  Ég  lagði  pá  frá  mér  luktina,  tók 
utan  um  reipið  og  sagði: 

„Ég  verð  að  halda  í reipið,  Hogvardt;  pér  eruð 
svo  holduguru. 

Hogvardt  var  rólegur  og  brosandi,  og  ekkert 
fum  á honum. 

„Þegar  ég  er  kominn  niður,  lávarður  minn,  þá 


158 


skal  ég  taka  á móti  stúlkunni44,  sagði  Hogvardt* 
„Kalliö  til  mín  áður  en  J>ér  látið  hana  síga  niður“. 

„ All  rightuy  sagði  ég.  „Ég  fer  og  sæki  hana 
rétt  strax“. 

Svo  fór  Hogvardt  gamli  fram  af  brúninni.  Hnnn 
stundi  einu  sinni  á leiðinni;  ég  bj?st  við  að  hann  hafi 
slegist  við  b^rgið;  en  hann  komst  samt  niður  á stall- 
inn  með  heiiu  og  höldnu.  Síðan  kallaði  Denny  til 
mín  og  sagði:  „Við  erum  nú  til  að  taka  á móti 

henni,  Charley.  Látið  hana  nú  síga  niðarb4  I>á 
sneri  ég  mér  við  og  gekk  í áttina  þangað,  sem  ég 
hafði  skilið  Phroso  eftir. 

Eyjan  mín — ég  get  varla  að  mér  gert  að  setja 
hana  í huga  mínum  í gervi  töfrandi  stúlku,  sem  full 
er  af  glettum  og  óvæntum  hrekkjum,  en  er  samt  altaf 
töfrandi — hafði  nú  látið  vei  t tvo  klukkutfma,  Dað' 
leit  út  fyrir,  að  hún  væri  nú  orðin  preytt  á leiknum, 
sem  hún  hafði  verið  að  leika.  A.ð  fimm  mínútum 
iiðnum  hefði  Phroso  og  ég  verið  komin  niður  á reip- 
inu  og  hinn  iitli  flokkur  okkar  allur  verið  sameinaður 
niðri  fyrir,  og  útlitið  til,  að  fyrri  hlutinn  af  fyrirætl- 
unum  okkar  að  minsta  kosd#  hepnaðirt  vel,  verið  gott. 
En  f>að  átti  ekki  að  ske.  Augu  mín  voru  farin  að 
venjast  myrkrinu  í göngunum,  svo  pegar  ég  gekk  til 
baka,  f>angað  sem  Phroso  var,  skildi  ég  luktina  eftir 
hjá  reipinu.  En  f>egar  ég  var  nokkra  faðma  frá 
Phroso,  heyrði  ég  alt  í einu  undarlegt  hljóð,  eirs- 
konar  skrjáfandi  hljóð,  líkast  pví  sem  hörð  ábreiða 
eða  eitthvað  pessháttar  væri  dregið  eftir  klettgólfinu. 


159 

Ég  stanzaði  og  hlustaði,  og  sneri  mér  aftur  að 
gjánni.  Hávaði  pessi  varaði  í svo  sem  mínútu.  Ég 
gekk  eitt  eða  tvö  spor  í áttina  pang&ð,  sem  hljóðið 
var.  JP>á  virtist  mér  að  ég  sjá  undarlega  sjón.  Lukt- 
in  virtist  lyfta  sér  upp,  hefjast  eitt  eða  tvö  fet  upp  í 
‘ loftið — ljósið  sneri  að  mér — og  fleygja  sér  niður  í 
gjána!  A sama  augnabliki  heyrði  ég  einskonar  sög- 
unar  hljóð.  Hamingjan  góða,  J>að  var  hljóðið  af 
hníf,  sem  sagað  var  á reipið!  E>að  heyrðist  hróp  neð- 
an  úr  gjánni.  Ég  stökk  áfram,  pangað  sem  kletta- 
veggirnir  slógu  sér  út  og  gjáin  byrjaði.  Ég  heyrði 
aftur  hið  skrjáfandi  hijóð,  og  ég  póttist  sjá  einhvern 
dökkan  skugga  á miðjum  stfgnum  eftir  klettinum 
milli  gjánna.  Þetta  hla.t  að  vera  skuggi  af  manni 
— af  manni,  sem  hafði  athug&ð  alt,  er  við  höfðumst 
að,  án  J>ess  að  við  sæjum  hann,  og  sem  gripið  hafðj 
tækifærið  til  að  aðskilja  hinn  litla  hóp  okkar.  Eitt 
augnablik — eitt  óhappa  augnablik  — stóð  ég  aem 
prumulostinn  og  hafðist  ekki  að.  Svo  tók  ég  upp 
marghleypu  mína  og  skaut  af  henni  einu — tveimur 
— premur  skotum.  Kúlurnar  flugu  syDgjaridi  eftir 
stígnum,  en  ég  gat  ekki  séð  hina  dökku  mannsmynd 
framar.  En  augnabliki  síð&r  kom  skot  handan  yfir 
klettabrúna,  sem  svar  upp  á skot  mín.  Denny 
hrópaði  til  mín  sem  óður  raaður  neðan  úr  gjánni. 
Eg  sk&ut  aftur,  og  svo  heyrði  ég  stunu,  en  J>á  sá  ég 
blossana  af  tveimur  skotum,  sem  hleypt  var  p,f  á sama 
aagnabliki.  I>etta  sýndi,  að  parna  voru  tveir  fjand- 
menn — ef  til  vill  fleiri.  Ég  stóð  aftur  kyr  eitt  augna- 


160 


blik,  óráðinn  í hvað  ég  ætti  að  gera;  en  ég  sá  strax, 
að  ég  gat  ekkert  gagn  gert  þar  sem  ég  var.  Ég 
sneri  mér  f>ví  við,  og  hljóp  mína  leið  eins  og  fætur 
toguðu.  „Komið,  komið  með  mér!4t  hrópaði  ég,  f>eg- 
ar  ég  kom  pangað  sem  Phroso  var.  „Komið  til  baka, 
komið  til  baka  til  hússins!  I>eir  hafa  skorið  reipið 
sundur,  og  peir  koma  rétt  strax  að  reyna  að  ná 
okkur.ct 

Þrátt  fyrir  að  Phroso  yrði  forviða  á f>ví,  sem  ég 
sagði,  pá  stóð  hún  strax  á fætur  og  gerði  eins  og  ég 
sagði  henni.  Við  heyrðum  fótatak  hlaupandi  manna 
í göngunum.  t>eir  hlutu  nú  að  vera  að  fara  yfir 
brúna.  Var  líklegt  að  þeir  stönzuðu  og  skytu  af 
pístólum  sínum  niður  í gjána?  Nei,  peir  héldu  á- 
fram.  Við  fl/ttum  okkar  einnig  áfram.  Phroso, 
sem  pekti  vel  fjöðrina  á leynidyrunum,  opnaði  pær 
tafarlaust.  Ég  sneri  mér  við  og  skaut  enn  einu 
skoti  á fjandmennina,  sem  eltu  okkur.  Svo  hljóp  ég 
upp  riðið  og  lokaði  leynihurðinni  á eftif  okkur.  Við 
vorum  nú  aitur  í ganginum — en  bara  við  Phroso 
tvö  ein. 

Ég  sagði  Phroso  í fl/ti  alt,  sem  skeð  hafði.  Hún 
dró  andann  ótt  og  varð  blóðrjóð  í framan, 

„Ó,  heiglarnir!iC  hjópaði  hún.  „Þeir  porðu  ekki 
að  gera  árás  á okkur  á meðan  við  vorum  öll  til 
samans!“ 

„E>eir  gera  árás  á okkur  áður  en  langt  um  líður<{, 
sagði  ég;  „og  pað  verður  ómögulegt  fynr  okkur  að 
verja  húsið  fyrir  peim.  t>eir  kunna  að  opna  leyni* 
hurðina  hvenær  sem  vera  skalct. 


161 


Phroso  gekk  hratt  að  leynihurðinni  og  athugaði 
hana  vandlega.  „Já,  f>eir  getU  gert  f>aðu,  sagði  hún, 
|>ví  ég  get  ekki  Jæst  henni.  I>ér  eyðilðgðuð  út- 
búninginn  til  að  -æsa  henni  til  hlítar  tneð  broddexi 
yðaru. 

E>egar  ég  heyrði  petta,  gekk  ég  að  leynihurðinni 
og  hlóð  marghleypu  mína  á leiðioni;  svo  k&llaði  ég 
upp  og  sagði:  „Hinn  fyrsti  maður,  sem  rekkur  höf- 

uðið  út  um  dyr  pess&r,  er  d&uða  ns  maturu. 

„En  ekkert  hljóð  heyrðist  neðan  úr  gðngunum. 
Annaðhvort  voru  fjandmenn  okk&r  par  of  mikið 
særðir  til  pes^  að  gera  úrás  á okkur  paðan,  eða,  sem 
líklegra  var,  J>e’r  kusu  beldur  pann  veginn,  sem 
vissari  og  óhultari  var,  nefnilega  að  umkringja  húsið 
og;  bera  okkur  ofurliða  rneð  mergð  sinni.  Við  vorum 
nú  í sannleika  kornin  á hel j prðmina.  É jf  flevgði 
mér  bugsjúkur  niður  í stól;  e*a  ég'hélt  á ma?ghleypu 
minni  í hendinni  og  hafði  ekki  * ugun  af  leynihurð- 
ÍO’  i. 

„Þeir — viair  okkar — komast  ekki  aftur  til  okkar, 
og  við  ekki  til  J>eirrau,  sagði  Phroso. 

„NeiíS,  sagði  ég.  Hin  einfalda  staðhæfing  heun- 
ar  var  hræðilega  sðnn. 

, Og  við  getum  ekki  hafst  yið  hér!u  hélt  Phroso 

áfram. 

,.Ég  pori  að  segja  að  fjandmenn  okkar  gera 
okkur  aðsúg  að  einum  eða  tveimur  klukkutímum 
liðnum  í síðasta  lagiu,  sagði  ég.  „Þessir  piitar  í 
göngunum  verða  vissir  að  láta  hiua  brjiðlega  vita,  að 
við  erum  hér  nú  tvö  $in  \ 


162 


„Og  ef  £>eir  koma?‘c  sagði  Phroso  og  festi  augun 
á mér. 

„Þeir  gera  yður  ekkert  mein,  eða  haldið  p>ér 
£>að?“  sagði  ég. 

„Ég  veit  ekki  hvað  Constantine  kann  að  gera“v 
sagði  Phroso;  „en  ég  held  að  fólkið  hér  lofi  honum 
ek'<i  að  gera  mér  mein,  nema — “ 

„Nú,  jæja,  nema  hvað?“  sagði  ég. 

Phroso  hikaði  sér  við,  horfði  á mig  og  leit  svc 
aftur  undan.  Ég  er  tnæddur  um,  að  augu  mín  hafi 
nú  gert  sig  sek  í að  líta  af  leynihurðinni,  sem  ég  átti 
að  hafa  gætur  á. 

„Nema  hvað?“  sagði  ég  aftur.  En  Phroso  roðn- 
aði  og  svaraði  ekki. 

„Nema  pér  séuð  svo  grunnhyggin  að  reyna  að 
vernda  mig,  eða  er  það  ekki  pað,  sem  pér  eigið  við?“ 
sagði  ég.  „Nema  þér  neitið  að  láta  eyjarbúa  fá  £>að, 
sem  Constantine  byður  þeim  að  ná  handa  peim — 
eyna?“ 

„Þeir  munu  aldrei  láta  yður  hafa  eyna“,  sagði 
hún  með  lágri  röddu.  „Ég  £>ori  ekki  að  standa 
frammi  fyrir  peim  og  segja  peim,  að  eyjan  sé  yðar 
eign“. 

„Viðurkennið  pér,  að  eyjan  sé  mín  eign?“ 
spurði  ég  með  ákefð. 

Það  læddist  bros  um  andlit  hennar,  hægt  og 
hægt,  og  svo  rétti  hún  mér  höndina.  Ó,  Denny, 
^amvizka  mín,  því  varst  pú  niður  á botni  gjáarinnar 
á pessu  augnabliki?  Ég  greip  hönd  hennar  og 
^ysti  á hana. 


163 


„Þegar  vinir  eiga  hlut  að  máli,  p>á  er  ekki  um 
neitt  þitt  eða  mitt  að  ræða“,  sagði  hún  blíðlega. 

Ó,  Denny,  hvar  varstu?  Ég  kysti  hönd  Phroso’s 
aftur — og  slepti  henni  síðan  eins  og  hún  hefði  verið 
glóandi  koL 

„En  ég  get  ekki  sagt  það  við  eyjarbúana  mínau, 
sagði  Phroso  brosandi. 

I>ótt  petta  væri  töfrandi,  pá  óskí  ði  é g að  hún 
hefði  ekki  sagt  pað  við  rnig.  Ég  óskaði,  að  hún  tal- 
aði  ekki  eins  og  hún  talaði,  að  augnaráð  bennar  væri 
ekki  tins  og  pað  var,  að  hún  væri  ekki  það  sem  hún 
var.  Ég  steÍDgleyœdi  leynihurðinni.  Eyjan  hlóð 
hverri  geðshræringunni  á mig  eftir  aðra. 

Loks  stóð  ég  á fætur  og  gekk  að  borðinu.  I>ar 
fann  ég  pappírsblað,  sem  Denny  hafði  dregið  á hug- 
arsmíðis  mynd  af  Constantine  (sem  hann  hafði  annars 
útbúið  með  horn  og  klaufir).  Ég  sneii  blaðinu  við, 
og  var  ekkert  skrifað  eða  málað  á það  hinum  megin; 
síðan  tók  ég  ritbljf  upp  úr  vasa  mínum.  Éj>  var  á- 
kveðinn  í að  koma  pessu  vaDdamáli  yfir  á starfsleg  n 
grundvöll,  og  byrjaði  pví  að  skrifa. 

„Þar  eð;t — sem  hefur  kalt,  lögfræðislegí-,  starfs- 
legt  hljóð  í sér. 

„í>ar  eðu,  ritaði  ég  á ensku,  „eyja  þessi,  Neop)- 
alia,  er  eign  mín,  f>á  gef  ég  lafði  Euphrosyne,  bróð- 
urdóttur  Stefáns  Georgiosar  Stefanopoulos,  er  nýlega 
var  eigandi  nefndrar  eyjar,  hana  af  frjálsum  vilja  til 
fulls  og  órjúfandi  eignarhalds.  — Wheatley u.  Svo 
skrifaði  ég  somrít  af  pessu  gjafabiéfi  á grísku  neðan 


164 


undir,  gekk  síðan  yfir  til  Phroso,  afhenti  henni  blaðið 
o£  sagði  um  leið  með  fremur  ónotalegri  röddu: 
,,Parna  hafið  þér  pað  oú;  ég  vona  að  þetta  jafni  alt 
samanu.  Og  svo  settist  ég  aftur  niður,  í fremur 
vondu  skapi.  Mér  féll  ekki  vel  að  afsala  n ér  eynni 
minni,  jafnvel  til  Phroso  I>ar  að  auki  efaðist  ég 
mjög  mikið  um,  hvort  afhending  eyjarinnar  yrði  að 
hinum  minstu  notum,  í pá  átt  að  frelsa  ]íf  mitt. 

Ég  held  að  pað  sé  ónauðsynlegt  að  skjfra  frá 
hvað  Phro?o  gerði,  þegar  ég  gaf  henni  aftur  eyna 
hennar.  I>essar  suðrænu  pjóðir  hafa  fagrar,  en  óhóf- 
leg  'r  siðvenjur.  Ég  vissi  ekki  hvert  ég  átti  að  horfa, 
eða  hvað  að  gera  af  mér,  á meðan  hún  var  að  pakka 
mér  fy  ir,  og  ég  gat  varla  varist  pví  að  kalla  upp  og 
segja:  „Hættið  nú!  ‘ En  hfia  h^stti  nö  samt  bráð- 

lega,  pótt  hún  gerði  pað  ekki  fyrir  bænastað  rainn. 
£>að  var  skyndileg  hugsun,  sem  stöðvaði  blíðulæti 
hennar,  hugsuo,  sem  altaf  hafði  vakað  í sálu  minni, 
en  sem  nú  leiftraði  snögglega  inn  í sál  hennar. 

„En  Constantine?*4  sagði  bún.  „Dér  vitið  — pér 
vitið  leyndarmál  . hans.  Mun  ‘hann  ekki  reyna  að 
drepa  yður  prátt  fyrir  petta?*c 

Auðvitað  mundi  hann  reýna  pað,  ef  honum  væri 
nokkuð  ant  um  hálsinn  á sjálfam  sér.  Ég  hafði  svar- 
ið  að  sjá  um,  að  hann  yrði  hengdur  fyrir  eitfe  morð, 
og  ég  vissi  að  bann  hafði  í byggju  að  fremja  ann- 
að  til. 

, Ó,  látið  pað  ekki  ónáða  yður!a  sagði  ég. 
lý^t  við  að  ég  geti  féð  um  Coiífctantine44. 


165 

„ímyndið  J>ér  yður,  að  ég  ætli  mér  að  yfirgefa 
yður?íC  spurði  háa  raeð  óútriiálanlegri  gremju. 

?,Nei,  nei,  auðvitað  ekki4C,  sagði  ég  raðtrnælandi 
og  var  fremur  skelkaður.  „Mér  dettur  ekki  í hug1, 
að  bera  yður  nokkuð  f>vílíkt  k brfa.cc 

?,E>ér  vitið  nú  samt,  að  J>«ð  var  einmitt  pað  sem 
pér  meintuða,  ííagði  Phros,  og  var  heil  verölú  af  k- 
lasi  í rödd  hennar. 

„Kæra  lafði  míncc,  ssgði  ég,  „að  kom:t  yður  í 
vandræði  losar  mig  ekki  úr  þeitn,  en  að  lo3a  yður  úr 
vandræðum,  kynni  að  hjálpa  mér  til  að  komast  úr 
J>eim  Takið  petta  blað  og  farið  til  fðlks  yðar. 
Minnist  ekki  neitt  k Constantine  rétt  sera  stendur; 
leikið  með’hann.  Þér  vitið  hvað  ég  hef  sngt  yður, 
svo  hann  getur  ekki  dregið  yður  k tá'lar  aftur.  Látið 
hann  ekki  komast  að  pví,  að  þér  vitið  hið  minsta  um 
konuna  í litU  húsinu.  E>að  getur  ekki  gert  yður 
neitt  gagn,  en  Jrað  kynni  að  skaða  mig,  og  J>að 
mundi  áreiðanlega  stofna  henni  í enn  meiri  háska; 
J>ví  ef  engin  siys  hafa  enn  koraið  ívrir  hana,  pá  er 
injðg  liklegt  að  pað  yrði,  ef  nokkur  grunur  vaknaði 
bjá  honumcc. 

„Ég  á að  gera  alt  J>ettacc,  sagði  Phroso.  „En 
hvað  ætlið  pér  að  gera,  lávarður  minn?cc 

„tleyrið  pér  mig  uúcc,  sagði  ég,  „segið  ekki  ,lá- 
varðjír  minnc.  E>að  er  vant  að  segja  ,Wheatley  lá- 
varðurc.  Hvað  ég  ætli  að  gera?  Ég  ætla  mér  að 
fiyja  héðan.cc 

„En  fjandmenn  yðar  drepa  yðurcc,  sagði  hún. 


166 

„Á  ég  J>á  að  vera  kyr  hérna?-‘  sagði  ég. 

„Já,  verið  kyr  hérnau,  sagði  hún. 

„En  menn  Gonstantine’s  koma  hingað  áður  en 
langt  um  líður44,  sagði  ég. 

„Þér  verðið  að  gefa  yður  á vald  peirra,  og  segja 
p>eim  að  fara  með  yður  til  mínu,  sagði  Phroso.  „Þeir 
geta  þá  ekki  gert  yður  neitt  mein.u 

Jæja,  ég  var  nú  ekki  viss  um  það  með  sjálfum 
mér,  en  ég  Jézt  trúa  £>ví.  Sannleikurinn  var  sá,  að 
ég  þorði  ekki  að  segja  Phroso  hvað  ég  hafði  í raun 
og  veru  ásett  mér  að  gera.  £>að  var  hættulegt  verk, 
en  £>að  var  ekki  ómögulegt  að  pað  hepnaðist;  og, 
sem  meira  var,  pað  var  mjög  líkt  p\í  að  pað  væri 
skylda,  sem  engi  m rnaður  hafði  rétt  til  að  kynoka 
sér  við  að  uppfylla.  Ég  var  hér  að  hugsa  um  að  gera 
alt  sem  pægilegast  fyrir  Phroso;  út  á pað  var  nú 
ekkert  setjandi.  Og  hér  var  ég  einnig  að  hugsa  um 
að  forða  sjálfum  mér;  jæja,  maður  gerir  nú  ekkert 
rangt  í því.  En  hvað  átti  að  segja  um  hina  ógæfu- 
sömu  konu  1 litia  húsinu  uppi  í hæðinni?  Eg  vissi, 
að  Constantine  kunningi  mundi  sjá  um,  að  Phioso 
næði  ekki  tali  af  henni.  Átti  pá  enginn  að  vara 
konuna  við  hættunni?  Átti  ég  að  láta  hana  halda  á- 
fram  að  trúa  í blindni  prælmenninu,  sem  hún  var  svo 
óheppin  að  eiga  fyrir  mann,  og  verkfæri  hans, 
Vlacho?  I>egar  ég  fór  nú  að  hugsa  um  petta,  nú, 
pegar  ég  var  orðinn  viðskila  við  vini  mína  og  hafði 
engan  vonarneista  um  að  geta  sigrast  á Constantine 
í prettalausum  bardaga,  pá  virtist  mér  pað  varla  rétt^ 


167 


og  vera  þess  utan  hlutur,  sem  ég  mundi  skirrast  við 
að  tala  um  og  hugsa  um,  ef  ég  skyldi  komast  heili  á 
húfi  burtu.  V ar  ekki  líklegast,  að  Constantine  færi 
að  kenna  konu  sinni  að  þekkja  leyndarmál  Stefano- 
poulos-ættarinnar? — og  hrinda  henni  í gjána.  Útaf 
pessum  hugleiðingum  réði  ég  pað  með  sjálfum  mér, 
að  leika  ofurlítið  á Phroso,  og  lézt  gera  mig  ánægðan 
með  tillögu  hennar,  að  ég  skyldi  treysta  pví  að  hún 
frelsaði  mig.  I>að  var  auðséð,  að  hún  hafði  mikið 
traust  á valdi  sínu  fyrst  hún  hafði  þetta  pappírsblað 
milli  handa.  Ég  hafði  minn’  trú  á pessu,  pví  það 
var  augljóst,að  Constantine  hafði  afar-mikið  vald  yfir 
pessum  óstjórnlegu  eyjarskeggjum,  og  mér  þótti 
líklegast,  að  þeir  mundu  heimta  pað  loforð  af  Phroso, 
að  hún  giftist  Constantine,  sem  borgun  fyrir  að  p>eir 
hlýddu  henni;  og  hvort  sem  Constantine  lofaði  pví 
eða  ekki  á eftir,  að  ég  skyldi  halda  lífi,  pá  var  ég 
viss  um,  að  hann  mundi  gera  sitt  ýtrasta  til  að 
svifta  mig  pví. 

Jæja,  ég  mátti  engan  tíma  missa.  Ég  stóð  f>ví 
á fætur  og  dró  lokuna  frá  hurðinni.  Phroso  sat  kyr. 
Ég  horfði  niður  eftir  veginum.  Ég  sá  engan  par,  en 
ég  heyrði  sama  lúðurhljóminn,  sem  ég  hafði  heyrt 
eitt  sinn  áður  og  sem  hafði  reynst  fyrirboði  pess,  að 
áhlaup  var  gert.  Phroso  heyrði  einnig  lúðurhljóm- 
inn,  pví  hún  rétti  sig  í sætinu  og  sagði:  „Hlustið  á, 

nú  eru  allir  karlmennirnir  kallaðir  inn  í þorpið.  X>að 
pýðir  að  þeir  koma  hingaðcí. 

En  pað  pýddi  einnig  annað  fyrir  mig;  ef  kari* 


16  8 


meDnÍTnir  voru  kallaði?  inn  í þorpið,  pá  kafði  ég  f>ess 
færri  að  varast  í skóginum. 

„H?ldið  bér  að  állir  kRrlmennirnir  fari  inn  i 
porpið?u  spurði  ég  eins  og  af  meinlausri  forvitni. 

,:JáralIir  sem  ekki  eru  á sér^tökum  verði^,  svar- 
aði  hún. 

Ég  var  að  reyna  að  voaa  hir?s  bezta;  en  Phroso 
hélt  áfram  hrygg  f.  bragði  og  sagði: 

„I>að  f>yðir,  að  peir  koma  hingað — koma  til  að 
ná  yður.u 

„Þ  meg:ð  pér  r-kki  drpga  eitt  augnablik  að 
fara<;,  sagði  ég,  tók  í bönd  benr.sr  og  reisti  hana  blíð- 
lega  á fætur.  Húr  stéð  prrn  * eitt  augnablik  og 
horfði  á mig.  Ég  hafði  slept  hönd  hennar,  en  hún 
tók  aftur  hönd  mír:a  cg  sagði  með  snöggum  ákafa, 
en  fagur,  djúpur  roði  £>aut  út  í kinnar  hennar: 

„Ef  f>eir  drepa  yður,  f>á  skulu  f>eir  einnig  drepa 
migu. 

Orðin  streymdu  ótt  af  vörum  hennar,  en  um  leið 
og  hún  sagði  hin  seinustu  af  f>eim,  var  eins  og  ekki 
brytist  upp  frá  brjósti  hennar. 

„Nei,  nei,  hvaða  fjarsip  ða“,  sagði  ég.  „I>ér 
eigið  nú  eyna.  I>ér  raegið  ekki  tala  svona{<. 

„Mér  er  sama — u byrjaði  hún  aftur;  og  svo 
f>agnaði  hún  snögglega. 

„Þar  &ð  auki  er  engin  hætta  á,  að  ég  sleppi  ekki 
úr  þessari  klípuu,  sagði  ég. 

Hún  slepti  hönd  minni,  en  hún  horfði  stöðugtl 
augun  á mér. 


169 


„Og  ef  f>ér  sleppið  burt?a  sagði  hún.  „Hvað 
ætlið  pér  pá  að  gera?  Ef  þér  komist  til  Rhodes- 
eyjar,  hvað  ætlið  pér  pá  að  gera?a 

„Alt,  sem  ég  ætla  mér  að  gera,  er,  að  kæra 
frænda  yðar  og  gestgjafannu,  sagði  ég.  „Hinir  aðrir 
eru  'upplystir,  fáfróðir  menn,  og  mér  er  ekkert  illa 
við  pá.  3>ar  að  auki  eru  peir  nú  yðar  menna* 

„Og  f>egar  pér  eruð  búnir*  að  pví?a  sagði  hún 
með  mikilli  alvörugefni. 

„Nú,  það  er  alt,  sam  hvílir  á már  að  gerau,  svar- 
aði  ég  og  reyndi  að  sýnast  kátur  og  spaugandi.  En 
sú  tilraun  roín  hepnaðist  alls  ekki  vel. 

„Síðan  farið  pér  heim  til  fólks  yðar?íC  sagði  hún. 

„Já,  ég  fer  heima,  svaraði  ég.  „En  ég  á ekkert 
sérstakt  f(5lkch 

„Ætlið  pér  að  koma  nokkurn  tíma  aftur  til  Neo- 
palia?  1 «purði  Phroso. 

„É^  veit  ekki,u  svaraði  ég.  „Já,  ef  pér  bjóðið 
mér  hmgað.u 

Hún  horfði  með  mjög  miklu  athygli  *á  mig  í 
fulla  mínútu.  Hún  virtist  hafa  glevmt  lúðurpytnum, 
sem  kallað  hafði  eyjarbúa  saman.  Ég  var  líka  búinn 
að  gleyma  honum;  ég  sá  ekkert  nema  hið  fullkomna, 
hvelfda  andlit  hennnr,  sera  fagrir  hárlokkar  um- 
kringdu  og  sem  virtist  vera  umgjörð  utan  um  djúp, 
viðkvæm  augu.  Síðan  dró  hún  hring  af  fingri  sér 
og  sagði. 

„í>ér  hafið  barist  fyrir  mig.  í>ér  hafið  lagt  líf 
yðar  í sölurnar  fyrir  mig.  Viljið  pér  f>iggja  pennan 


170 

liring  af  mér?  Ég  reyndi  einu  sinni  að  stinga  yður. 
Munið  pér  eftir  pví,  lávarður  minn?4< 

Ég  hneigði  höfuðið,  og  Phroso  setti  hringinn  á 
fingur  minn. 

„Berið  hringjpenna  pangað  til  kona,  er  pér  elsk- 
ið,  gefur  yður  annan  til  að  bera  á fingrinum  í stað- 
innu,  sagði  Phroso  og  brosti  ofurlítið.  „Farið  pá  of- 
an  á strönd  á eynni  yðar — pér  eruð  eyjarbúi  eins  og 
ég,  eða  er  pað  ekki  rétt,  svo  við  erum  systkini? — far- 
ið  ofan  á ströndina  á eynni  yðar  og  fleygið  honum 
í hafið;  og  máske  hinn  kæri  vinur  minn,  sjórinn, 
flytji  hann  til  mín  aftur,  sem  bcðskap  frá  yður  til 
mín.  í>ví  ég  ímynda  mér,  að  pér  komið  aldrei  aftur 
til  Neopalia“. 

Ég  svaraði  engu;  við  gengum  saman  fram  að 
dyrum  hússins,  og  stóðum  kyr  eitt  augnablik  á 
pröskuldinum. 

„Lítið  á bláa  hafið!u  sagði  Phroso.  „Er  pað 
ekki — er  ekki  eyjan  yðar — fögur  ey?  Ef  guð  gefur, 
að  pér  komist  aftur  með  heilu  og  höldnu  til  föður- 
lands  yðar,  lávarður  minn,  sem  ég  skal  biðja  hann  á 
hnjánum  að  veita  yður,  hugsið  pá  með  vinsemd  til 
eyjarinnar  yðar  hér  og  hennar,  sem  b/r  par44í 

Lúðurhljómurinn  heyrðist  ekki  framar.  Sólin„ 
sem  var  í pann  veginn  að  ganga  undir,  var  að  breyta 
bláma  hins  hreifingarlausa  sjávar  í gull-lit.  Kvöldið 
var  najög  kyrt,  par  sem  við  stóðum  parna  og  horfðum 
af  pröskuldinum  á húsinu,  sem  svo  margt  undarlegt 
og  óhemjulegt  hafði  farið  fram  í og  sem  hafði  á svo 


171 

stuttum  tíma  grafið  sig  óafmáanlega  á líf  mitt  og 
huga. 

Ég  leit  snöggvast  á andlitið  á Phroso.  Hún 
starði  út  á hafið,  og  kinnar  hennar  voru  orðnar  fölar 
aftur,  og  varir  hennar  titruðu.  Alt  í einu  heyrðum 
við,  að  blásið  var  hátt  og  snjalt,  en  stutt,  á lúðurinn. 

„E>að  er  merkið  um,  að  peir  skuli  leggja  af  staðcS 
sagði  Phroso.  „Ég  verð  að  fara  str^x,  pví  annars 
koma  |>eir  hingað  heitir  og  reiðir,  og  mér  verður  ó- 
mögulegt  að  stöðva  þá.  Og  f>á  drepa  þeir  yður, 
lávarður  minn.  Já,  ég  skal  segja  lávarður  minna. 

Hún  hreifði  sig  til  að  fara  burt.  Ég  hafði  ekki 
svarað  einu  af  öllu  pví,  er  hún  hafði  sagt.  Hvað  gat 
sá  maður  sagt,  sem  vildi  vera  heiðvirður  drengur? 
Gat  hann  ekki  sagt  eitt?  Ég  sagði  við  sjálfan  mig 
(var  alt  of  fús  til  að  telja  sjálfum  mér  trú  um  það)  að 
ég  hefði  engan  rétt  til  að  segja  þetta  eina.  Og  ég 
vildi  ekki  segja  neitt  annað. 

„Guð  blessi  yður‘c,  sagði  ég  samt  um  leið  og 
hún  var  að  ganoa  burt.  Ég  greip  hönd  hennar  aftur 
og  prjfsti  léttum  kossi  á hana.  „Ég  veiti  drotningu 
eyjarinnar  lotninguu,  hvíslaði  ég  að  henni  um  leið. 

Hönd  hennar  hvíldi  í hönd  minni  augnablik,  . 
styttra  augnablik  en  tímadeiling  vor  er,  pyðingar- 
meira  en  hin  lengstu  augnablik  eru.  Svo  leit  hún 
til  mín  í síðasta  sinni,  áður  en  hún  yfirgaf  mig,  og 
var  það  augnatillit  spyrjandi,  biðjandi,  afsakandi, 
mótmælandi  játningarfult,  \k — og  (hamingjan  hjálpi 
mér)  vonaifult — , og  svo  gekk  hún  niður  eftir  hinum 


172 


harða  vegi,  í öllum  yndisleik  og  dýrð  æsku  sinnar  og 
fegurðar.  Ég  stóð  parna  og  horfði  á eftir  henni, 
gleymdi  konunni  í litla  húsinu  uppi  í hæðinni, 
gleymdi  minni  eigin  hættu,  gleymdi  jafnvel  hættu 
hennár,  sem  ég  horfði  á,  eftir,  gleymdi  öllu  nema 
hinu  gamla,  sem  batt  mig,  og  hinu  nýja,  sem  kaliaði 
mig  til  sín.  t>annig  stóð  ég  þangað  til  hún  hvarf 
mér  úr  augsýn;  og  ennpá  stóð  ég  og  horfði,  pví  hún 
var  p r á veginum,  pólt  bugður  hans  hyldu  hana. 
En  loks  vaknaði  ég  af  pessum  draumi  við  óp  mikil, 
undrunar  óp,  áköf  gleði  og  sigur  óp,  sem  prengdu 
sér  í gegnum  hið  kyrra  kvöldloft  og  bergmí.luðú  til 
baka  frá  hæðinni.  Neopalia  búar  voru  að  fagna 
hinni  frelsuðu  drotningu  sinni. 

í>á  sneri  ég  mér  við,  greip  spjót  Hogvardt’s  aft- 
ur  og  hljÖp  gegnuai  húsið,  til  fess  að  framkv^ma 
fyrirætlan  mn  . í>ví  ég  var  fastráðinn  í að  frelsa 
konuna  uppi  í b'tla  húsinu  ef  unt  væri;  og  ég  réð  pví 
ekki  sjálfur,  hvort  ég  týndi  lífinu,  fremur  en  ég  gat 
gefið  J> v ð hverjum  sem  ég  vildi.  Og  ég  man  eftir 
pví,  að  á meðan  ég  h’jóp  í gegnum  eldhúsið  og  yfir 
litla  plássið  á bakvið  húsið,  pangáð,  sem  sporin  voru 
höggvin  í klettavegginp,  f>á  sagði  ég:  „Guð  fyrir- 

gefi  mér!“ 


IX.  KAPÍTULI. 

TAKIÐ  OFAK  FYRIR  SANKTI  TRYPMON  í 

Atadi  mannsins  getur  hreifst  í n i:  . en  eira  átt; 
jafnvel  hinni  m ost  gagntakandi  og  eigiögjörnustu  á- 
hyggju  hepnast  ails  ekki  að  leggja  huga  manns  svo 
undir  sig,  að  hún  útiloki  aðra  kepj^inants,  er  inn- 
göngu  leita.  iDað  hefði  ekki  einasta  verið  viturlegt 
af  méa,  að  hugsa  eingöngu  urn  bættuna,  sem  ég  lagði 
mig  í á pessari  göngu  minni  gegnum  skðglon  fram* 
an  í hæðinni.  Ea  samt  sem  .áður  kröfðdst  óteljaudi 
aðrir  hlutir  hlutdeildar  í hug  i mlimm  og  léku  sinn 
pátt  meðal  myndanna,  sem  ímynd u;.m.rafl  mitt  fram* 
leiddi.  ‘Stundum  var  ég  í anJa  hjá  Duuny  og  binujcn 
trúföstu  lagsmönnum  hans,  og  fexðaðist  með  peim 
eftir  dimmum  og  krókóttum  göngum  niöri  í iðrum 
jarðarianar;  var  að  forðast  djúp  vötn  á aðra  hlið,  og 
að' falla  ekki  niður  fyrir  hH  h imra  á hina;  tapaði 
stundum  stígnum,  og  fana  hauo  aftur;  leiddist  stund- 
um  afvega  af  villiljósi,  eu  fann  að  lokum  hina  réttu 
lei'ð  út  úr  helirunam;  stundum  f vist  mér  að  fiski- 
mennirnir  fcá  Cypress  ey  tækju  okkur  vel,  en  svo  að 
peir  gerðu  grimmar  árásir  á okkur,  og  svo  aftur,  að 
við  fyndum  pá  alls  ekki;  stundum  fanst  méc  að  peir 
gerast  bandamenn  okkar,  en  svo  að  þeir  flyttu  okk- 
ur  sem  fanga  til  Constantine’s,  og  svo  aftur  að  ég 


174 


Yæri  að  r/na  árangurslaust  út  á sjóinn  eftir  bátum 
peirra.  Svo  var  ég  komin  til  Englands  í huga  mín- 
um,  til  vina  minna  f>ar,  í allan  London-glauminn, 
sem  nú  stóð  sem  hæst;  var  kominn  í úrvals  samkvæm- 
in  hennar  Mrs.  Hipgrave;  heyrði  hið  glaðværa  tal 
Beatrice  og  hin  ertandi,  hálf  ósvífnu  orð  hepnar; 
heyrði  Hamlyn’s  fáguðu  heimsku;  — sá  og  heyrði  alt 
petta  margbreytilega  borgarlíf,  sem  ég  pekti  svo  vel. 
Svo  sneri  ég  aftur  í huga  mínum  til  pess  sem  var 
zý  umliðið,  og  kvaddi  aftur  Phroso  í sólarlags- 
kyrðinni,  þar  sem  hinn  blái  sjór  blasti  við  og  tók  á 
sig  gull-lit  af  geislum  huígandi  sólarinnar.  I>annig 
ferðaðist  ég  aftur  á bak  og  áfram  í huga  mínum,  par 
til  mér  sjálfum  virtist  ég  varla  vera  maður  sem  hafði 
sjálfstæða  hugsun,  heldur  ómálað  gler,  sem  mikill 
grúi  af  smágervum  kalidoscope -myndum  elti;  hver 
aðra  vfir  og  sem  þöktu  pað  með  ýmsum  litnm,  án 
pess  pó  að  litirnir  festust  á pví.  En  sökum  hinnar 
undarlegu  skiftingar  starfsemi  andans,  sem  ég  hef 
minst  á,  gekk  ég  samt  altaf  varlega,  en  hratt  upp 
hæðina,  sjónin  prengdi  sér  í gegnum  rökkrið,  sem  nú 
var  að  falla  á,  heyrnin  var  svo  hvöss,  að  ég  varð  var 
við  hina  minstu  hreifingu  laufanna  og  hefði  heyit  til 
manna,  hversu  hægt  sein  f>eir  hefðu  farið,  ef  peir 
hefðu  verið  í nánd.  Eg  hafði  engan  verulegan 
fjandraann  séð  ennpá  á pessari  leið  minni.  En^  ó, 
pey!  Ég  kraup  á kné.  Hvað  var  petta  til  hægri 
handar  — pette,  sem  hallaðist  upp  að  trjábolnum? 
X>að  var  hár,  magur  maður;  headíir  hans  h^ildu  á 


175 


langri  bissu,  og  hann  sneri  andíitinu  að  gamla  gráa 
húsinu,  sem  ég  hafði  komið  frá.  Mundi  hann  sjá 
mig?  Ég  beygði  mig  enn  meira  niður.  Mundi 
hann  heyra  til  mín?  Ég  hreifði  mig  ekki  meira  en 
hann  Spiro  hafði  hreift  sig,  par  sem  hann  lá  í göng- 
unum.  En  ég  laumaðist  með  hendina  pangað  sem 
skaftið  á marghleypunni  minni  var,  og  þá  mundi  ég 
eftir  nokkru,  sein  mér  varð  svo  mikið  um,  að  ég  var 
nærri  búinn  að  koma  upp  um  mig  með  snöggri 
hreifingu.  I>að  var  petta:  pegar  við  skiftum  pví  á 
milli  okkar,  sem  við  purftum  að  bera,  áður  en  við 
fðrum  niður  í göngin,  pá  hafði  Dennv  tekið  í sinn 
hlut  kassann  með  hinum  tilbúnu  skotum,  sem  eftir 
voru  pegar  við  vorum  búnir  að  hlaða  marghleypur 
okkar.  Nú  var  einungis  eitt  hólfið  hlaðið,  að  eins 
eitt  skot  í marghleypu  minni.  Í>etta  eina  skot  og 
spjótið  hans  Hogvardt’s  var  alt,  sem  ég  hafði  til 
sóknar  eða  varnar.  Ég  beygði  mig  énn  meira  niður. 
En  maðurinn  við  tréð  var  hreifingarlaus,  svo  eftir  dá- 
litla  stund  vogaði  ég  að  skríða  ögn  áfram  á höndum 
og  hnjám,  sem  spjótið  gerði  mér  mjög  erfitt  fyrir 
með,  en  ég  var  nú  fastráðinn  í að  skilja  pað  ekki  við 
mig.  Ég  fór  fram  hjá  öðrum  varðmanni,  sem  var 
um  300  fet  til  vinstri  handar  við  mig;  andlit  hans 
hallaðist  niður  að  bríngunni,  og  hann  veitti  mér  ekki 
eftirtekt.  Ég  dró  andann  dálítið  léttar  pegar  ég  var 
kominn  svo  nærri  litla  húsinu,  að  ég  var  ekki  nema 
svo  sem  50  fet  frá  pví. 

I>að  sást  engin  manueskja  rétt  í nánd  við  húsið; 


176 


en  f>að  var  nú  ekki  ætíð  sönnun  fyrir  f>ví,  í Neopalia, 
að  enginn  væri  í nánd,  svo  ég  fór  eins  varlega  prátt 
fyrir  pað.  En  ég  hlaut  að  halda  áfram  til  enda;  ég 
skreið  f>ví  fram  úr  fylgsni  trjánna,  og  kraup  svo  á 
öðru  hnénu  á flata  blettinum  fyrir  framan  húsið. 
Húshurðin  var  opin.  Ég  hlustaði  með  mesta  athygli, 
en  varð  einkis  var.  Jæja,  ég  var  ákveðinn  í að  fara 
inn  1 húsiC,  ég  áleit,  að  f>að  yrði  ekkert  hægra  fyrir 
mig  að  gera  pað,  ef  ég  biði  við.  Ég  áleit  að  óhult- 
ast  væri,  að  skjótast  f>angí?.ð  með  sem  mestum  hraða, 
svo  ég  tók  undir  mig  stökk,  og  var  í einu  vetfangi 
kominn  upp  á sv^lapallinn,  inn  í dyrnar,  inn  í húsið. 
Ég  lokaði  hurðinni  hljóðlega  á eftir  mér,  og  stóð 
fyrir  innan  hana  með  spjót  Hogvardt’s  í höndunum, 
reiðubúinn  til  að  reka  pað  í hinn  fyrst  i mann,  sem 
réðist  á mig;  en  enginu  kom.  Ég  var  staddur  parna 
í mjóura  gangi,  og  pí»ð  var  sfn  hurðin  á hvora  hlið 
við  mig.  Ég  stóð  kyr  og  blustaði,  en  heyrði  ekkert 
hljóð,  hvorki  frá  hægri  né  viostri.  Ég  opnaði  hurð- 
ina  sem  var  til  hægri  haodar,  og  sá  að  þar  var  lítil 
ferhyrnt  stofa;  par  var  búið  að  leg^ja  dúk  og  disk  á 
borð  fyrir  prjá  menn,  en  enginn  var  í stofunni.  Ég 
sneri  mér  við  og  opnaði  hina  hurðina,  £>að  var 
dimmra  f peirri  stofunni,  pví  pykk  gluggatjöld,  sem 
vafalaust  höfðu  verið  dregin  fyrir  um  daginn,  til 
pess  að  útiloka  hita  og  birtu  sólarinnar,  höfðu  ekki 
verið  dregin  frá  aftur  pegar  sólsett  varð,  svo  par  var 
mjög  lítil  skíma.  Um  stund  gat  ég  lítið  séð  hvernig 
umhorfs  var  í stofu  pess^ri,  en  pegar  sugu  mín  vönd* 


177 


U3t  nokkuð  diraoaunni  sá  ég,  að  f>etta  var  dagstofa, 
sem  lítili  og  fremur  óvandaður  húsbúnaður  var  í. 
í>á  varð  mér  litið  á legubekkinn,  sem  stóð  upp  við 
einn  vegginn,  og  lá  eiohver  á bekknum.  E>að  var 
auðsjáanlega  kona;  ég  heyrði  lágan,  en  reglulegan 
andardrátt.  Hún  var  sofandi.  E>etta  hlaut  að  vera  kon- 
an  sem  ég  var  að  leita  að.  En  var  hún  skynsöm  kona? 
Eða  var  hætt  við,  að  hún  hljóðaði  upp  yíir  sig  f>egar 
ég  vekti  hana,svo  að  þessir  hávöxnu  varðmenn  í skóg- 
inum  kæmu?  Hún  svaf  eins  og  f>eir  sem  eru  preytt- 
ir,  en  sema  f>ó  ekki  sofa  vært.  Hún  hreifði  sig  í 
svefnioum  eins  og  hermi  liði  illa,  og  talaði  sundur- 
laus  orð  við  og  við.  Eftir  litla  stund  hálf-vaknaði 
hún  af  þessum  óværa  svefni,  settist  upp  og  horfði  i 
kringum  sig  eins  og  hún  hefði  enn  svefaóra. 

„Ert  pú  parna  Constantine?*4  spurði  hún  og 
neri  augun  með  hendinni.  „Eða  er  þetta  Vlöcho?*‘ 

Eg  gekk  hratt  yfir  að  legubekknum. 

„Hvorugur  peirra;  en  segið  ekki  orð!iC  sagði  ég 
og  lagði  vinstri  höndina  á öxl  nennar. 

Ég  efast  ekki  um,  að  ég  hafi  verið  all-hræðileg- 
ur,  pví  skeftið  á marghleypu  rninni  stóð  upp  ír  vasa 
mínum  og  ég  hélt  á spjótinu  hans  Hogvardi’á  1 
hægri  bendinni.  Ea  húa  hljóðaði  samt  ekki  upp 
yfir  sig. 

„Ég  er  Wheatley;  ég  hef  sloppið  burt  úr  húsinu 
parna  niður  frácí,  béit  ég  áfram.  „Og  ég  er  hingað 
kominn  tii  að  segja  yður  áríðandi  hluti.  Munið.péí 
ekki  eftir  hvar  við  hittumst  siðast?ik 


178 


Hún  starði  enn  á mig  undrandi,  en  ég  sá  að  hún 
kannaðist  við  mig. 

„Já,  jáu,  sagði  hún.  „l>ér  voruð — við  férum  að 
hafa  gætur  á yður — já,  í borðsalnum.“ 

„Þið  féruð  þangað  til  að  hafa  gætur  á mér  og 
hlusta  á það  sem  ég  talaði?-c  sagði  ég.  „Já,  ég  áleit 
að  svo  hefði  verið.  En  ég  hef  verið  nálægur  yður 
síðan.  Munið  pér  eftir  manninum,  sem  var  hérna  á 
svalapallinum  um  kvöldið?;c 

„Voruð  pað  pér?iC  spurði  hún  í fl/ti. 

„Já,  pað  var  ég,u  svaraði  ég.  „Og  á meðan  ég 
var  par,  heyrði  ég — u 

„En  hvað  eruð  pé:  að  gera  hér?ic  greip  hún  fram 
í fyrir  méc.  „Dað  er  hafður  vörður  um  petta  hús. 
Constantine  kann  að  koma  hingað  á hvaða  augna- 
bliki  sem  er,  eða  p%  Vlachou. 

„Ég  er  eins  óhultur  hér  eins  og  ég  er  í húsinu 
neðan  til  í hæðinnicc,  sagði  ég.  „Hlustið  nú  á pað 
sem  ég  segi.  Eruð  pér  eiginkona  Constantine’s,  eins 
og  hanu-  nefndi  yður  kvöldið  sem  ég  var  hér?u 

„Er  ég  eiginkona  hans?íC  sagði  hún.  „Auðvitað 
er  ég  eiginkona  hans.  Hvernig  gæti  ég  annars  ver- 
iðhér?u  Gremjan,  sem  lýsti  sér  i svari  hennar,  var 
bezta  sönnunin  fvrir  að  hún  sagði  satt,  og  fór  henni 
vel.  Og  hún  lyfti  upp  hendinni  og  sýndi 
mér  hana,  eirs  og  hún  hafði  geit  við  Constantine  í 
borðsalnum,  og  sagði  enu  fremur:  „E>arna  er  hring- 

urinn  hans.u 

„Jæja  pá,  hlustið  á 'mig  og  takið  ekki  frara  í 


179 


fyrir  méru,  sagði  ég  umsvifalaust.  „Tíminn  er  áfr- 
mœtur  fyrir  mig,  og  enn  d/rmretari  fyrir  yður,  er  ég 
hræddur  um.u 

Augu  hennar  Ijfstu  ótta,  en  hún  hlustaði  á orð 
mín  þegjandi,  eins  og  ég  hafði  skipað  henni. 

Ég  sagði  henni  1 fáum  orðum  hvað|  komið  hafði 
fyrir  mig,  og  svo  sag^i  ég  henni  nákvremar  frá  sam- 
talinu  milli  Constantine  og  Vlacho,  sem  ég  hafði 
heyrt.  Hún  re:f  í svæflana  á legubekknum  með 
höndunum;  hún  dró  andann  títl  og  pungt;  ég  sá  að 
augu  hennar  tindruðu,  jafnvel  í dimmunni  í stofunni. 
Ég  er  sannfærður  um,  að  hún  varð  alls  ekki  hissa  á 
f>ví  sem  hún  heyrði.  Hún  hafði  mann  sinn  vafalaust 
grunaðan  áður;  látbragð  bennar,  jafnvel  þegar  við 
sáumst  í fyrsta  skifti,  hafði  sannað  pað  að  nokkru 
levti.  Hún  tók  sögu  minni  mikiu  fremur  sem  stað 
festingu  á grun  sjálfrar  sín,  ea  sem  njfrri  og  óvæntri 
opinberun.  Hún  var  óttaslegin,  í mikilli  geðshrær- 
ingu  og  spent,  en  alls  ekki  forviða,  ef  ég  skildi  hma 
rétt.  Og  þegar  ég  lauk  máli  mínu,  p%  var  pað  ekki 
undrun  sem  orsakaði,  að  hún  kreisti  saman  varirnar 
og  augu  hennar  blossuðu  pannig,  að  jafnvel  Con- 
stantine  mundi  hafa  kinokað  sér  við  að  horfa  í þau. 
Ég  pagnaði  pegar  ég  var  búinn  með  sögu  mína,  en 
pá  mundi  ég  eftir  öðru.  Ég  mátti  til  að  vara  bana 
við  leynigöngunum ; pví  pau  fengu  manni  hennar  of 
handnæg  og  iétt  meðöl  í hendur  til  að  losast  við 
pessa  byrði  stna.  fía  húu  varð  fyrri  til  að  trla. 

„í>assi  stúlka?“  sagði  hún.  ,,Ég  hof  ekki  séð 
hana.  Hvernig  er  bún  útlits?  c 


180 


„Hún  er  forkunnar  föguru,  sagði  ég  blátt  áfram. 
„Hún  veit  alt,  sem  ég  hef  sagt  yður,  svo  hún  er  vör 
um  sig.  Pér  purfið  ekki  að  óttast  neitt  iilt  af  henn- 
ar  hendi.  Það  er  einungis  eiginmaður  yðar,  sem  þér 
hafið  að  óttastu. 

„Hann  vill  drepa  mig?u  sagði  hún  og  leit  spyrj- 
andi  á mig. 

„Þér  hafið  heyrt  pað,  sem  ég  sagðiu,  svaraði  ég. 
„Leggið  yðar  eigin  pjfðingu  í pað.u 

Hún  stökk  á fætur. 

„Ég  get  ekki  haldist  við  hér;  ég  get  ekki  verið 
hér!u  hrópaði  hún.  „Drottinn  minn  góður!  J>eir 
kunna  að  koma  á hverju  augnabliki.  Hvert  eruð 
pér  að  fara?  Hvernig  ætlið  pér  að  sleppa  burt? 
£>ér  eruð  í eins  mikilli  hættu  eins  og  ég  eru. 

,.Ég  ímynda  msr,  að  ég  sé  jafnvel  í meiri  hættuu, 
s.gði  ég.  , Ég  ætiaði  mér  að  fara  beina  ieið  héðan 
niður  að  sjó.  Lf  ég  finn  lagsmenn  mína,  pá  látum  við 
eitt  yfir  okkur  alla  ganga.  Ef  ég  finn  pá . ekki,  pk 
ætla  ég  að  leita  mér  að  bát.  Ef  ég  finn  engan  bát- 
ion — jæja,  ég  er  góður  sundmaður,  og  ég  er  viss  um 
að  ég  lifi  eins  lengi  í sjóhum  eius  og  í Neopalia,  og 
dey  pægilegri  dauðdaga,  ímynda  ég  mér. 

Hún  stóð  nú  frammi  fyrir  mér  á gólfinu,  lagði 
höndina  á handlegg  mér  og  sagði: 

„I>ið  Eoglendingar  eruð  vanir  að  vernda  kvenn- 
fólk  og  ljá  því  lið.  Pér  skiljið  mig  ekki  eftir  hér, 
svo  ég  verði  myrt?u 

„X>ér  sjáið,  að  ég  er  héru,  sagði  ég.  „Er  paíl 
ekki  nægilegt  svar  upp  á spurningu  yðar?u 


181 


„Guð  minn  góður!  Constantine  er  reorlulegur 
djöfullu,  hrópaði  konan.  „Viljið  pér  lofa  mér  að 
fara  með  yður?;t 

Hvað  gat  ég’gert?  I>að,  að  hún  færi  með  raé'*, 
gaf  litlar  vonir  um  að  hún  frelsaðist,  og  rænti  mig 
pvínær  allri  von  utn  að  sleppa  burt.  En  ég  gat  auð- 
vitað  ekki  yfirgefið  hana  hér. 

,,Dér  verðið  að  koma  með  mér,  ef  pér  sjáið  eng- 
an  annan  veg“,  sagði  ég. 

„Hvaða  annan  veg  gæti  verið  um  að  tal*»?u 
sagði  hún.  „Ef  ég  forðast  Constantine,  pá  sér  hann 
að  ég  hef  hahn  grunaðan.  E£  ég  læzt  treysta  honum, 
þá  hlyt  ég  að  gefa  mig  nonum  á vaid. 

„Þá  er  ekki  um  annað  að  gera,  en  að  við  förumu, 
sagði  ég.  „En  líkurnar  fyrir  að  við  sleppum  ekki 
burt  eru  sem  púsund  á móti  eimra.u 

Ég  hafði  varla  slept  orðinu,  peg&r  mannsrödd 
úti  fyrir  sagði : „Líður  öllu  velu;  og  svo  heyrði>t 

strax  þungt  fótatak  úti  á svalapallinura. 

„J>að  er  Vlacho!u  hvæsti  hún  ofur  lágt. 
„Vlacho!  Eruð  pér  vopnaður?-4 

„Já,  að  vissu  leytiu,  sagði  ég  og  ypti  öxlum. 
„En  það  eru  að  minsta  kosti  tveir  menn  hér  nálægt 
fyrir  utan  Vlacho.  Ég  sá  f>á  í skóginumu. 

„Já,  já,  það  er  sattu,  sagði  konan.  „Það  eru 
vanalega  fjórir  menn  J>ar  á verði.  I>að  væri  sama 
sem  að  ganga  út  í opinn  dauðann,  að  reyna  við  f>á 
alla.  Heycið  mig,  felið  yður  hérna  á bakvið  glugga 
tjaldið.  Ég  ætla  að  reyna  að  tefja  fyrir  honum  í 
nokkur  augnablik.  Flýtið  yður,  flytið  yður!u 


182 


I>áð  var  fát  á henni  og  hún  var  áköf,  en  samt  sá 
ég  að  hún  vissi  glögt  hvað  hún  var  að  gera.  Ég  fór 
pví  á bakvið  gluggatjaldið  og  hún  dró  það  vandlega 
fyrir.  Ég  heyrði,  að  hún  fleygði|  sér  aftur  niður  á 
legubekkinn.  Svo  heyrði  ég  rödd  Vlacho’s  gest- 
gjafa  inni  í stofunni,  og  mýkti  hann  hina  ópyðu  rödd 
sína  um  leið  og  hann  heilsaði  konunni  með  lotningu. 
Á sama  augnabliki  fann  ég,  að  höfuðvatnslykt 
breiddi  sig  um  alla  stofuna. 

.,Líður  mér  vel?u  sagði  frú  Stefanopoulos  ama- 
semislega.  „Mér  er  mjög  illt,  Vlacho  minn  góður. 
Mundi  ég  sitja  í dimmu  herbergi  og  baða  höfuðið  á 
mér  með  pessu  gutli  ef  ég  væri  frísk?;t 

„Ég  get  ekki  lýat  pví  með  orðum  hvað  ég 
hryggist  af  því,  að  yður  skuli  vera  illt,  lafði  mínu, 
sagði  Vlacho  kurteislega.  „Og  pað  pví  fremur  sem 
ég  er  hingað  kominn  með  orðsendingu  frá  Constan- 
tine  lávarði  til  yðar“. 

, E>að  virðist  léttara  fyrir  hann,  að  senda  mér 
skilaboð,  en  koma  hingað  sjálfura,  sagði  hún  og 
tókst  ágætlega  að  gera  sér  upp  pykkju. 

„Hugsið  yður,  hve  annríkt  hann  hefur  átt  útaf 
þessum  bölraða  Englendingi!‘;  sagði  hinn  kæni 
Vlacho.  „Við  höfum  engan  frið  haft.  Ea  ég  'vona 
að  vandræðin  okkar  séu  nú  loksins  á enda.  Við  höf- 
um  ráð  húsinu  aftur.“ 

„Ó,  pið  hafið  rekið  f>á  burt  úr  pví?a  sagði  hún. 

„Þeir  fl/ðu  burt  sjálfkrafau,  sagði  VLcho.  „En 
peir  eru  nú  aðskildir,  og  við  hljótum  að  veiða  pá 


183 


innan  skams.  O,  já,  við  vitum  hvar  við  eigum  að 
leita  að  peim  flestöllum.u 

„Þið  hafið  pá  enn  ekki  náð  neinum  þeirra?u 
sagði  hún.  „Þið  eruð  miklir  klaufar!u 

„Þér  eruð  hörð  1 dómum  yðar,  lafði  mínu,  sagði 
Vlacho.  „Nei,  við  höfum  ekki  náð  neinum  þeirra 
ennu. 

„Ekki  einusinni  Wheatley  sjálfum?“  sagði  hún. 
„Hefur  hann  alveg  gengið  ykkur  úr  greipum?“ 

Rödd  Vlacho’s  íysti  gremju,  par  sem  hann  sagði: 

„Við  munum  finna  hann  einnig  með  tímanum, 
pó  hamingjan  megi  vita  hvar  hann  hefur  falið  sig, 
porparinn  sá  arnau. 

„E>ið  eruð  sannarlega  mjög  heimskiru,  sagði 
Francesca,  og  heyrði  ég  að  hún  lyktaði  um  leið  af 
höfuðvatni  sínu.  „Og  hvað  varð  af  stúlkunni?a 
bætti  hún  við. 

„Ö,  við  höfum  náð  henni  heilli  á húfiu,  sagði 
Vlacho  og  hló.  „Hún  mun  ekki  orsaka  okkur  nein 
frekari  vandræðiu. 

„Nú,  hvað  ætlið  pið  að  gera  við  hana?u  spurði 
Francesca. 

„Þér  verðið  að  spyrja  Constantine  lávarð  að 
pví,u  sagði  Vlacho.  „Ef  hún  sleppir  Öllu  tilkalli  til 
eyjarinn&r,  þá  verður  ef  til  vill  ekkert  gert  við  hanau. 

„Jæja,  ég  kæri  mig  ekki  mikið  um  hanau,  sagði 
Francesca.  „Ætlar  ekki  maðurinn  minn  að  koma 
hingað  til  kvöldverðar,  Vlacho?u 

„Koma  hingað  til  kvöldverðar,  lafði  mín?u  sagði 


184 


Vlacho.  „Auðvit&ð  ekki.  Stóra  húsið  er  nú  tií 
reiðu.  I>að  er  miklu  hæfilegra  fyrir  yður,  lafði  mín, 
en  f>essi  hunda-hola.  Éor  er  hingað  kominn  til  að 
fylgja  yður  í stóra  húsið,  og  lávarðurinn  ætlar  að 
borða  p>ar  kvöldverð  með  yður.  Ó,  f>að  er  veglegt 
hús!“ 

„Veglegt  hús!íC  át  hún  eftir  Vlacho  með  fyrir- 
litningu.  „Nú,  hvað  er  merkilegt  að  sjá  í f>ví?íC 

„Ó,  f>ar  er  margt  ?ð  sjáu,  sagði  Vlacho.  „Já, 
par  eiga  leyndarmál  sér  stað,  lafði  mín!  Og  Con- 
stantine  lávarður  skipar  mér  að  segja  yður,  að  hann 
ætli  sér,  af  ást  til  yðar,  að  sýna  yður  og  segja  hið 
mikla  leyndarmál  ættar  sinnar.  Hann  óskar  að  sýna 
ást  þá  og  traust,  ssm  hann  ber  til  yðar,  og  ætlar  því 
að  gera  yður  kunn  öll  leyndarmál  sín.cc 

Þegar  ég,  f>ar  sem  ég  var  á bakvið  glugga- 
tjaldið,  heyrði  f>rælmennið  segja  f>ettav  f>á  herti  ég 
takið  á spjóti  mínu.  En  Francesca  var  maður  á móti 
Vlacho. 

„Þér  eruð  m jög  leikaralegur  með  öll  leyndar- 
málincc,  sagði  hún  með  fyrirlitningu.  „Ég  er  þreytt 
°g  ég  hef  höfuðverk.  Leyndarmálin  geta  beðið;  og 
ef  maðurinn  minn  vill  ekki  koma  hingað  og  borða 
kvöldverð  með  mér,  f>á  borða  ég  hér  einsömul.  Ger- 
ið  svo  vel,  Vlacho,  og  segið  honum,  að  ég  geti 
ekki  komið.cc 

„En  lávarðurinn  var  mjög  áfram  um,  að  f>ér 
kæmuðcC,  sagði  Vlacho. 

„Ég  skyldi  koma  ef  ég  væri  frískcc,  sagði  hún. 


185 

„En  ég  gæti  hjálpað  yðura,  sagði  Vlacho.  „Ég 
og  menn  raínir  gætum  borið  yður  alla  leið  niður  í 
húsið  í hvílu  yðar.u 

„Dér  eruð  mjög  leiðinlegur,  Vlacho  minn,  „bæði 
þér  og  menn  yðaru,  sag?i  húm  „Og  maðurinn  minn 
er  einnig  rajög  leiðinlegur  ef  hann  sendi  öll  pessi 
löngu  skilabod.  Mér  er  illt  og  ég  kem  ekki.  Nægir 
yður  petta  svar?u 

„Constantine  lávarður  verður  mjög  reiður  ef  ég 
kem  til  baka  án  yðaru,  sagði  Vlacho  í biðjandi  og 
auðmjúkum  róm. 

„Ég  skal  skrifa  með  yður  skírteini  um,  að  pér 
hafið  gert  yðar  ýtrasla  til  að  telja  mig  á að  fara  með 
yðuru,  sagði  hún  og  hló  háðslega. 

Ég  heyrði  að  Vlacho  gekk  eitt  eða  tvö  spor  á 
gólfinu.  HaDn  var  að  færa  sig  nær  legubekknum, 
sem  hún  hvíldi  á. 

„Ég  f>ori  ekki  að  koma  til  baka  til  herra  míns 
án  þess  að  hafa  yður  með  mérct,  sagði  hsnn. 

„I>á  megið  þér  til  að  vera  kyr  hér  og  borða 
kvöldverð  með  méru,  sagði  hún. 

„Oonstantine  lávarði  p>ykir  ekki  vænt  um  að 
honum  sé  sýndur  mótpróiu,  sagði  Vlacho. 

„t>á  hefði  hann  ekki  átt  að  giftast  mér,  Vlacho 
minn  góður,u  sagði  hún . 

Hún  lék  þennan  leik  með  mestu  hugprýði,  sló 
af  sér  hvert  lagið  eftirannað  með  aðdáanlegri  kænsku 
og  undraverðri  stillingu  fyrir  kvennmann,  sem,  var 
1 annari  eins  hættu.  Hún  dró  hjarta  mitt  að  sér  með 


186 


|>essu,  svo  ég  sagði  með  sjálfum  mér,  að  ég  skyldi 
liðsinna  henni  alt  sem  ég  gæti. 

H&n  brjfndi  röddina  við  síðustu  orðin,  svo  hin 
mótf>ró<fíullu  sáryrði  hennar  kváðu  hátt  við.  Þetta 
virtist  v^kja  ótta  hjá  Vlacho. 

„Þei,  hafið  ekki  svona  hátt!“  sagði  hann  í fl/ti. 
Dað  var  ekki  laust  við  að  rödd  hans  væri  ógnandi. 

„Ekki  svona  hátt!46  endurtók  hún.  „Og  hver3 
vegna  ekki  svona  hátt.  Er  nokkuð  skaðlegt  við  það 
sem  ég  sagði?tc 

Eg  und^aði  mig  á hinum  snögga  ótta  hjá 
Vlacho.  Mér  datt  í hug — og  sú  hugsun  var  ekkert 
pægileg — að  menn  hlytu  að  vera  nálægir,  ef  til  vill 
menn  sem  ekki  hefði  verið  trúað  fyrir  leyndarmálum 
Constantine’s  og  mundu  pess  vegna  framkvæma 
skipanir  hans  betur. 

„Skaðlegt!íC  endurtók  hann.  „Nei,  nei,  ekki 
skaðlegt;  en  við  þurfum  ekki  að  láta  alla  heyra  pað, 
sem  við  tölum  samancc,  bætti  hann  við  í fáti  og  var 
auðsjáanlega  í vandræðum. 

„Láta  ekki  alla  heyra  pað?cc  sagði  hún.  „Hver 
er  þá  hér,  fyrir  utan  okkur  tvö?cc 

„Ég  kom  með  einn  eða  tvo  menn  með  mér  til 
pess  að  fylgja  yður,  lafði  míncc,  svaraði  Vlacho. 
„Dar  sem  pessir  ensku  morðingjar  eru  hér  um  slóðir, 
verður  maður  að  fara  varlegacc.  ( Bravoy  bravo^ 
Vlacho!  hugsaði  ég  með  mér). 

Hún  hló  fyrirlitningar-hlátur,  sem  s/ndi  hvernig 
hún  Jeit  á pessa  viðbáru  hans,  en  svo  kom  hún  með 
fimlegt  lag  á móti. 


187 


„En  ef  þeir  vita  ekki — já,  og  eiga  ekki  að  fá  að 
vita  að  ég  er  eiginkona  Constantine’s,  hvernig  gfet  ég 
pá*farið  niður  ,1  húsið  og  verið  p>ar  hjá  honum?“ 
sagði  hún. 

„Óu,  sagði  hann,  o g hafði  nú  aftur  hinn  hálfa 
sannleika  sinn  á reiðum  höndum,  „pað  er  eitt  af 
leyndarmálunum.  Á ég  að  segja  yður  part  af  því, 
lafði  mín?  I>að  er  ágætt  fylgsni  í húsinu,  þar  sem 
Constantine  lávarður  getur  látið  fara  vel  um  yður 
í>ér  munuð  fá  par  alla  hluti,  sem  pér  girnist,  og 
enginn  veit  að  f>ér  eruð  f>ar,  nema  hinir  fáu,  trúföstu 
menn,  sem  hér  hafa  haldið  vörð  um  yður<{. 

„Ef  ég  á að  halda  áfram  að  vera  í felum,  pá  ætla 
ég  að  vera  kyr  héru,  sagði  hún.  „Ef  Constantine  lá- 
varður  vill  1/sa  yfir  pví  opinberlega  fyrir  öllum  eyjar- 
búum,  að  ég  sé  eiginkona  hans,  f>á  skal  ég  koma  og 
taka  f>á  stöðu,  sem  mér  ber  í húsi  hans.  En  annars 
kem  ég  ekki<c. 

„I>að  er  enginn  vafi  á,  að  f>ér  getið  sjálf  talið 
hann  á að  gera  þetta“,  sagði  Vlacho.  „En  haldið 
|>ér  að  ég  f>ori  að  setja  lávarði  mínum  skilyrði?44 

„Þér  skuluð  setja  honum  pau  í mínu  nafni<{, 
svaraði  hún.  „Farið  og  segið  honum  pað,  sem  ég 
hef  sagtu. 

Það  varð  nú  pögn  í nokkur  augnablik.  En  svo 
sagði  Vlacho  með  reiðuglegri  og  mótf>róafullri  röddu 

„Ég  fer  ekki  fet  héðan  án  f>ess  að  f>ér  komið 
með  mér.  Mér  var  skipað  að  sækja  yður,  og  f>að 
skal  ég  gera.  Komið  núu. 


188, 

Ég  heyrði  skrjáfa  í kjól  hennar,  eins  og  hún 
væri  að  færa  sig  undan;  svo  hljöðaði  hún  upp  og 
sagði:  „E>ér  raeiðið  raig.u 

„í>ér  megið  til  að  komau,  sagði  Vlacho.  »Ég 
skal  kalla  á menn  mína  og  við  skulum  bera  yðuru. 

„Ég  skal  ekki  fara  með  ykkuru,  sagði  hún  með 
lágri,  en  ákveðinni  og  greinilegri  röddu. 

Vlacho  h!ó.  „Við  skulum  sjá  tilu,  sagði  hanny 
og  ég  heyrði  hið  punga  fótatak  hans  á gólfinu. 

„Til  hvers  ætlið  pér  að  fara  út  að  glngganum?u 
hrópaði  hún. 

„Til  þess  að  kalla  á Deraetri  og  Kortes  og  láta 
þá  hjálpa  n éru,  sagði  hann.  „Eða  \iljið  fér  koma 
með  góðu?u 

Ég  færði  mig  eitt  skref  aftur  á bak  og  stóð  fast 
upp  við  glugga-kistuna,  og  spjót  Hogvardts  stóð 
beint  fram.  Ég  óskaði  einkis  framar  á því  augna- 
bliki,  en  að  mega  fela  spjótið  upp  að  skafti  í hinum 
feita  skrokk  Vlacho’s. 

„I>ér  munuð  iðrast  eftir  ef  J>ér  gerið  pað,sem  pér 
hafið  hótað  að  gerau,  sagði  hún. 

„Ég  mun  iðrast  enn  meira  eftir  ef  ég  hl/ði  ekki 
herra  mínumu,  sagði  Vlacho.  „Nú  er  ég  með  hönd- 
ina  á gluggatjaldinu.  Ætlið  f>ér  að  koma  með  góðu, 
lafði  mín?u 

„Ég  fer  ekki  eitt  spor  með  ykkuru,  svaraði  hún. 

t>að  varð  augnabliks-bið  í síðasta  skifti.  Ég 
heyrði  andardrátt  J>eirra  beggja,  og  ég  hélt  andanum 
niðri  í sjálfum  mér.  Marghleypan  var  í vasa  mínum, 


189 


en  f>að  var  hættulegt  að  skjóta.  Með  guðs  bjálp 
vonaði  ég  að  geta  gert  Vlacho  óvígan  með  einu, 
pegjandi  iagi.  Ef  hann  dæi,  yrði  einum  fanti  færra 
í veröldinni,  og  enn  eitt  tækifæri  fyrir  konuna  og 
mig  að  sleppa  burt. 

„Jæja,  sem  yður  póknastu,  sagði  Vlacho. 

Dað  glamraði  í gluggatjalds-hringunum,  par 
sem  peir  runnu  eftir  ásnuip;  hið  pykka  tjald  færðist 
frá;  tunglið,  sem  var  nýkomið  upp,  skein  beint  fram- 
an  í Vlacho,  og  á föla,  óttaslegna  andlitið  að  baki 
hans.  Vlacho  sá  mig,  kallaði  lágt  upp  yfir  sig  og 
sagði:  „Drottinn  mian!u  Hann  greip  um  leið 

hendinni  í belti  sitt,  dró  pístólu  síaa  upp  og  ætiaði 
að  fara  að  miða  henni  á mig.  En  ég  varð  fyrri  til 
bragðs.  Ég  rak  hinn  langa  veiðihnif,  sem  bundinn 
var  við  stöngina,  með  öilu  aíli  beint  á kaf  í brjóstið  á 
Vlacho.  Hann  stundi  við,  fórnaði  höndunum  upp 
yfir  höfuð  sér  og  féll  svo  á hliðina  á giuggatjaldið, 
sem  héit  honum  uppi  eitt  augnablik,  en  rifnaði  síðan 
frá  hringunum  og  féll  ofan  á hann,  eins  og  f>ykt  lík- 
klæði.  Lagið  hafði  verið  meira  en  svo,  að  vírbind- 
ingur  Hogvardts  f>yldi  pað;  hnífurinn  stjð  nú  á 
skakk  út  frá  skaftinu  og  dinglaði  til  beggja  hliða. 
Blóð  Viacho’s  tók  að  renna  í bugðóttum  læk  undan 
gluggatjaldinu.  Frú  Stefanopoulos  blíndi  á mig  og 
gat  ekki  komið  upp  orði.  Ea  mér  varð  litið  niður  á 
góifið,  og  sá  f>ar  tvo  langa,  kolsvarta  skugga.  Mér 
kom  skyndilega  tii  hugar  örprifa  ráð.  Hún  var 
bandamaður  minn  og  ég  bandamaður  hennar;  og  ef 


190 


viö  yrðum  bœði  álitin  sek  um  víg  petta,f)á  gætum  við 
hvorugt  hjálpað  öðru.  Ef  hún  var  enn  ekki  grunuð 
— °g  enginn  nema  ég  hafði  heyrt  samtal  hennar  og 
lacho  ’ t — fá  gat  hún  ef  til  vill  hjálpað  bæði  sér 
og  mér. 

„L&tið  mig  sigla  minn  eigin  sjó,u  hvíslaði  ég  að 
henni  á ensku.  „Hrópið  á hjálp.u 

„Hvað  meinið  pér?a  ?agði  hún. 

„Hrópið  uppc‘,  sagði  ég.  „Mennirnir  eru  parna. 
í>ér  kunnið  að  geta  hjálpað  mér  á eftir.“ 

„Hvað,  á ég  að  láta*  sem — ?u 

„Já,  flftið  yðaru,  sagði  ég. 

„En  f>eir  munu — u sagði  hún. 

„Nei,  neitÉ,  sagði  ég.  „Flýtið  yður,  í guðs 
nafni  flýtið  yðurÉC. 

,.Guð  bjálpi  okkurCÉ,  sagði  hún  ofur  lágt.  Svo 
hrópaði  hún  hátt:  , Hjálp,  hjálp,  hjálp!‘É 

Ég  stökk  í áttina  lil  hennar.  Svo  heyrðist 
skruðningurinn  í manni,sem  stökk  inn  um  hinn  opna 
glugga.  Ég  sneri  mér  við.  A bakvið  hann  sá  ég 
Demetri  standa  í tunglsljósinu.  Svo  sá  ég  fleiri 
menn  koma  hlaupandi,  og  heyrði  fótatak  peirra  á 
hinni  hörðu  jörð.  Maðurinn,  sem  stokkið  hafði  inn 
um  gluggann — mjög  hár,  fríður  og  kraftalegur  mað- 
ur,  sem  ég  hafði  ekki  séð  áður  — hélt  langri,  gamal 
dags  pístólu  fast  við  böfuðið  á mér.  Ég  lét  hand- 
leggina  falla  niður  með  síðunum  og  horfði  brosandi 
frarran  í hann.  X>að  hlaut  að  verða  bráður  bani  að 
verjflst — bsni  minn,  og  bani  pessa'nýja  v irar  ir  íns 


191 


konunnar;  en  að  gefast  upp  gat  ef  til  villl  orðið  okk~ 
ur  til  lífs,  £><5  líkurnar  tll  þess  virtust  ekki  vera 
miklar. 

»%  gefst  upp“,  sagði  ég. 

„Hver  eruð  f>ér?*c  hrópaði  hann. 

„Ég  er  Wheatley  lávarðura,  svaraði  ég. 

„En  flúðuð  þér  ekki  í — ?•*  Hann  pagnaði. 

„í  göngin?*c  sagði  ég.  „Nei,  ég  kom  hingað. 
Ég  var  að  reyna  að  sleppa  burt.  Ég  kom  hér  inn  á 
meðan  frúin  svaf.  og  faldi  mig  á bakvið  tjaldið.u. 

„Jácc,  sagði  hún.  „Því  er  pannig  varið,  Kortes; 
pað  er  eins  og  hann  segir;  og  svo  kom  Vl^cho — cc 

„Ogcc,  sagði  ég,  „p>egar  frúin  hafði  sampykt  að 
fara  með  Vlacho,  pá  kom  hann  út  að  glugganum,  til 
að  kalla  á ykkur;  og  af  slysni  rakst  hann  á mig,  par 
sem  ég  var  á bakvið  tjaldið.  Og — viljið  pér  ekki 
athuga  hvort  hann  er  dauður?  c 

„Dreptu  hann,  Kortes,  dreptu  hann!tc  hrópaði 
Dernetri  suögglega  og  grimdarlega  frá  glugganum. 
Kortes  sneri  sér  við  og  sagði: 

„Hafðu  frið.  Maðurinn  hefur  gefist  upp.  Er 
ég  vanur  að  drepa  menn  sem  hafa  gefist  upp? 
Drotning  eyjarinnar  og  Constantine  lávarður  verða 
að  úrskurða  um  forlög  hans;  það  kemur  ekki  embætti 
mínu  við.  Eruð  J>ér  vopnaður,  herra  minn?‘c 

í>að  gekk  mér  til  hjarta  að  láta  af  hendi  eina 
skotið,  sem  ég  hafði  geymt  eins  og  dýran  fjársjóð. 
En  hann  fór  með  mig  eins  og  göfugmenni,  svo  ég  af  - 
henti  honum  marghleypu  mína,  hneigði  mig  og  sagði: 


192 

„Éor|treysti  á yður,  að  J>éf  verndið  mig  fyrir 
manninum  þarna  við  gluggann  og  öðrum,  f>ar  til  f>ér 
afhendið  mig  þeim  er  f>ér  nefnduðu. 

„I>ér  eruð  óhultur  á meðan  f>ér  eruð  í mínum 
höndumíC,  sagði  Kortes,  og  svo  beygði  hann  sig  niður 
og  lyfti  tjaldinu  ofan  af  andliti  Ylacho’s.  Gestgjaf- 
inn  hreifði  sig  og  stundi.  Hann  var  ekki  dáinn  enn- 
J>á.  Kortes  sneri  sér  að  Demetri  og  sagði: 

„Verðið  hér  eftir  og  hjúkrið  honum.  Gerið  alt, 
sem  pér  getið,  honum  til  bjargar.  Ég  sknl  senda 
honum  hjálp  strax  og  ég  get.  Ea  ég  held  að  hann 
deyiu. 

Dað  kom  fylusvipur  á Demetri.  I>að  var  auðséð 
að  honuoi  var  ekki  vel  við  f>að,  sem  honum  var  falið 
að  gera. 

„Ætlar  pú  að  fara  með  mann  pennan  til  Con- 
stantioe’s  lávarðar?u  spurði  hann.  „Skiljið  einhvem 
annan  eftir  hjá  Vlacho,  og  lofið  mér  að  fara  með  yð- 
ur  til  lávarðarins,“ 

„Hverjum  mundi  sæma  betur,  að  verða  eftir  hjá 
Vlacho,  en  Demetri  bróðursyni  hans?“  sagði  Kortes 
brosandi.  (Þessi  skyldleiki  var  nýung  fyrir  mig). 
„Ég  ætla  að  gera  pað  sem  skyldan  byður  mér.  Eng- 
ar  fleiri  spurningar.  Eða  er  ég  ekki  foringinn  nú, 
fyrst  Vlacho  er  særður?-4 

„Og  hvað  skal  gera  við  frúna  hérna?“  sagði 
Demetn; 

„Ég  hef  engar  skipanir  fengið  um,  að  taka.jhana 
fa8tau,  sagði  Kortes.  „Satt  að  segja  veit  ég  ekki 
hver  hún  er.“ 


iró 

Francescs.  greip  fram  í með  miklum  göfugleik 
og  sagði: 

„Ég  ætla  að  fara  með  yður.  Ég  höf  mína  sögu 
að  segja  pegar  mál  pessa  manns  er  rannsakað.  I>ér 
fáið  hráðlega  að  vita  hver  ég  eru. 

Demetri  kom  nú  inn  um  gluggsnm.  Hann  gekk 
fram  hjá  mér,  með  illúðlegum  svip  á andiitinu,  og  sá 
ég  þá  að  pað  voru  blóðstórknar  umbúðir  á öðrum 
vanga  hans.  Hann  sá  að  ég  horfði  á umbúðirnar,  og 
sagði  f >á  í urrandi  róm: 

„Já,  þéc  eigið  hjá  mér  borgun  fyrir,  að  ég  misti 
helminginn  af  eyranuu. 

„Fenguð  pér  áverkann  í göngunum?  4 sagði  ég 
og  varð  glaður  við. 

„Já,  ég  skal  borga  skuldinau,  sagði  hanD,  „eða 
sjá  um  að  Constantine  borgi  hana  vel  fyrir  migu. 

„Komiðu,  sagði  Kortes.  „Ég  verð  að  fara  strax.u 

I>ar  eð  ég  var  sannfærður  um,  að  ég  átti  líf  mitt 
að  pakka  pví  að  Kortes  var  foringi,  í staðinn  fyrir 
Demetri,  p>á  hafði  ég  enga  löngun  til  að  þverkallast. 
Ég  gekk  því  tafarlaust  út  úr  húsinu  og  tók  pláss 
pað,  er  méc  var  vísað  á,  mitt  í röð  af  eyjarskeggjum, 
sem  voru  tíu  eða  tólf  að  tölu.  Kortes  gekk  við  hlið 
mér,  en  frú  Stefanopoulos  gekk  við  hina  hlið  hans. 
Eyjarskeggjar  steinþögðu  altaf.  Ég  fylgdi  dæmi 
peirra,  en  hjarta  mitt  barðist  (ég  verð  að  játa  J>að)  á 
meðan  ég  beið  eftir  að  sjá,  í hvaða  £tt  fylkingin  ætl- 
aði  að  fara.  Við  lögðum  af  stað  niður  bæðina,  í átt- 
ina  til  hússins.  Ef  við  færum  til  hússins,  fanst  mét 


194 


ég  vita  að  ég  ætti  ekki  meira  en  svo  sem  tuttugu 
mínútur  eftir  ólifaðar;  og  ég  var  sannfærður  um  að 
konan,  sem  með  okkur  var,  mundi  ekki  lifa  mig 
lengi.  Ég  rýndi  árangurslaust  í hið  fríða,  alvarlega 
andiit  Kortesar.  En  hann  hélt  leiðar  sinnar  eins 
og  gamall  hermaður,  og  andlit  hans  var  hér  um  bil 
eins  sviplaust  og  óbifanlegt  eins  og  andlit  hermanna 
eru  vön  að  vera  á samkyns  göngu.  Við  færðumst 
nær  og  nær  hinu  óheillavænlega  húsi.  fín  alt  í einu 
hoppaði  hjarta  mitt  upp  af  von  og  geðshræringu,  pví 
Kortes  kallaði  mjúklega  upp  og  sagði:  „Til  hægri!44 
Við  beygðum  út  á veginn  sem  lá  niður  að  porpinu, 
og  varð  húsið  pá  á vinstri  hönd  okkar.  Við  vorum 
þá  ekki  að  ganga  beint  út  1 opinn  dauðann,  og  sér- 
hver  töf  bar  í skauti  sínu  ófyrirsjáanlega  möguleg- 
leika  til  að  sleppa  úr  greipum  dauðans.  Ég  snart 
Kortes  á öxlina  og  sagði: 

„Hvert  erum  við  að  fara?*‘ 

„Til  porpsinsu,  svaraði  hann. 

Svo  gengum  við  þegjandi  leiðar  okkar  ofan 
hæðina.  Eftir  iitla  stund  fór  stígurinn  að  breikka 
og  brattinn  að  verða  minni;  nokkur  ijós  tindruðu 
niður  við  sjóinn,  sem  nú  sást  fram  undan  okkur. 
Við  héldum  enn  áfram.  Svo  heyrði  ég  að  kirkju- 
klukkan  sló  tólf.  Hún  hætti  að  slá,  en  pi  var  byrj- 
að  að  hringja  annari  klukku.  Varðmenn  okkar 
stönzuðu  allir  í einu.  I>eir  tóku  ofan  húfur  sínar  og 
signdu  sig  á brjóstinu.  Kortes  gerði  eins  og  hinir 
aðrir.  Ég  horfði  spyrjandi  á hann,  en  hann  sagði 


195 


ekkert  fjr  en  þeir  voru  búnir  að  láta  upp  húfurnar 
og  við  vorum  komnir  af  stað  aftur.  í>á  sagði  hann: 

„í  dag  er  hátíð  hins  heilaga  Trjphons.  Vissuð 
pér  f>að  ekki?íC 

„Nei,  svaraði  ég.  „Ég  pekki  að  vísu  séukti 
Trjphon,  en  hátíð  hans  er  ekki  ætíð  haldin  pennan 
dagcc. 

„Hún  er  ætíðlialdin  pennan  dag  í Neop&lia^, 
sagði  Kortes,  og  horfði  á mig  eins  og  hann  væri  að 
spjrja  mig  einhverrar  ótaiaðrar  spurn'ngar. 

Hátíð  hins  heilaga  T jphons  hefði  getað  vakið 
mikinn  áhuga  hjá  mér  undir  vanalegum  kringum- 
stæðum,  en,  sem  stóð,  höfðu  athuganir  mínar  á sið- 
venjum  ejjarbúa  snúist  í alt  aðra  átt,  svo  ég  fór 
ekki  frekar  út  í petta  efni.  Kortes  gekk  pegjandi 
dálítinn  rpöl.  Við  vorum  nú  komnir  á aðal  veginn, 
og  okkur  bar  brátt  ofan  undir  porpið.  Ég  eá  nú  aft- 
ur  bratta,  mjóa  strætið,  sem  var  tórat  og  pögult  í 
tunglsljÓ3Ímu.  Við  héldum  áfram,  pangað  til  við 
komum  að  nokkuð  stóru,  ferhjrntu  húsi,  er  stóð  ta!s- 
vert  frá  strætinif  rg  sem  ég  því  ekki  hafði  veitt  eftir- 
tekt  pegar  ég  fór  fram  hjá  pví,  kvöldið  sera  ég  kom 
til  ejjarinnar.  Kortes  stanzaði  fjrir  framan  hús 

þetta  og  sagði:  „I>ér  verðið  að  gista  bér  hjá  mér. 
En  ég  hef  engar  skipanir  fengið  viðvíkjandi  kon- 
unni.cc 

Frú  Stefanopoulos  greip  í handlegg  minn  og 
segði : 


196 

„Ég  má  tii  að  vera  hér  líka,  því  ég  get  ekki 
farið  til  baka  til  litla  hússins  míns.ct 

„Gott  og  vel“,  sagði  Kortes  stillilega.  „Það  eru 
tvö  herbergi  í þessu  húsi.“ 

Varðmennirnir  röðuðu  sér  úti  fyrir  húsinu,  sem 
virtist  annað  hv  rt  vera  nokkurskonar  hermanna- 
skáli  eða  fangelsi.  Við  prjú  gengum  inn  1 f>að. 
Eftir  bendingu  frá  Kortes  fór  frú  Stefanopoulos  inn 
í stðrt  herbergi,  sem  var  til  hægri  handar  við  gang- 
inn,  en  ég  fylgdi  Kortes  eftir  inn  í annað,  minna  her- 
bergi  sama  megin,  sem  lítill  húsbúnaður  var  í,  og 
fleygði  mér  af  þreytu  á trébekk,  sem  var  meðfram 
annari  hliðinni.  Kortes  stóð  kyr  eitt  augnablik  og 
horfði  á mig.  Svipur  hans  benti  til  að  hann  væri 
á báðum  áttum,  en  hann  var  ekki  óvingjarnlegur. 
Klukkan,  sem  altaf  hafði  verið  að  hringja,  pagnaði 
nú.  Þá  sagði  Kortes  við  mig  meö  lágri  röddu: 

„Herðið  upp  hugann,  lávarður  minn.  í>ér  eruð 
óhultur  í heilan  sóiarhring.  Jafnvel  Constantine 
mundi  ekki  þora  að  drepa  nokkurn  mann  á hátfð 
hins  heilaga  Tryphonsu.  $ 

Aður  en  ég  fékk  ráðrúm  til  að  svara,  v&r  Kortes 
kominn  út  úr  herberginu.  Ég  hevrði  að  loku  var 
skotið  fyrir  hurðina  að  utan.  Ég  var  nú  fangi. 

En  ég  herti  samt  upp  hugann,  eins  og  Kortes 
ráðlagði  mér.  Hcill  sólarhringur  var  lengra  líf  en 
ég  hafði  getað  reiknað  upp  á með  vissu  um  nokkurn 
undanfarinn  tíma.  Ég  tók  pví  einnig  ofan  hattinn  í 
virðingarskyni  við  sánkti  Tryphon.  Og  rétt  á eftir 


197 


fór  éor  úr  treyjunni,  lét  hana  sem  kodda  á bekkinn, 
lagði  mig  útaf  á hann  og  sofrsaði. 


X.  KAPÍTULI, 

RETTVÍSIN  Á EYNNI. 

Hjálparleysi  hefur  í för  með  sér  sína  eigin,  sér- 
stöku  huggun.  Eftir  að  maður  er  búinn  að  hugsa 
um  og  brugga  í heila  viku  hvað  maður  skuli  gera 
við  fjandmann  sinn,  pá  er  J>að  nokkurskonar  hug- 
léttir  að  sitja  með  höndurnar  í vösunum  og  undra 
sig  yfir,  hvað  fjandmanninn  kunni  að  póknast  að 
gera  við  mann.  Heila  mínum  hlotnaðist  pessi  iéttir 
pegar  ég  vaknaði  morguninn  eftir  og  sólin  skein  inn 
í hið  hvítkalkaða,  kompulega  herbergi  mitt.  Þ^tta 
var  hátíð  hins  heilaga  Tryphons;  dýrð  sé  honumí 
Korter  sagði  mér,  að  það  væri  ómögulegt  að  ég  yrði 
drepinn  pennan  dag.  Ég  efaðist  um,  að  Const&ntine 
væri  svo  samvizkusamur,  en  samt  var  líklegt,  að 
hann  p>yrði  ekki  að  níðast  áskoðunum  fólksins  í Neo- 
palia  í þessu  efni.  En  ekkert  var  til  fyrirstöðu, 
að  ég  yrði  tekinn  af  næsta  dag.  Jæja,  morgundpg- 
urian  er  mcrgundagurinn,  og  dagurinn  í dag  er  dag- 
urinn  í dag,  og  J>að  verður  mismunur  á [>essu  á með- 
an  veröldin  stendur.  Ég  teygði  pví  úr  mér  og 
geispaði  notalega.  Þó  undarlegt  væri,  |>á  var  ég 


198 


vongóður  þegar  ég  vaknaði.  Mér  fanst  ég  vera 
viss  um,  að  Denny  hefði  komist  út  úr  klettagöngun- 
um  ineð  heilu  og  höldnu,  og  að  fiskimennirnir  frá 
Cypress  hefðu  verið  velviljaðir.  Ég  sannfærði  sjálf- 
an  mig*  um,  að  pegar  klækir  Constantine’s  kæmust 
upp,  pá  væri  vald  hans  yfir  eyjarbúum  á enda.  Ég 
stærði  mig  af,  að  ég  heföi  gert  Vlacho  óvígan.  Ég 
býst  við  að  ég  hafi  sagt  við  sjálfan  mig,  að  svik  og 
hrekkir  muudi  ekki  eiga  sigri  að  hrósa,  að  ráðvandir 
menn  mundu  ná  rétti  sínum,  og  að  varnarlaus  fríð- 
leiki  mundi  fá  hjálp  að  ofan;  pað  var  sannfæring 
sem  syadi,  að  dálitlar  ungdóms  tætlur  hangdu  enn 
við  mig,  og  (eg  er  hræddur  um  að  J>ettf>  hf  fi  átt  enn 
meiri  pátt  í pví)  mér  leið  rojög  vel  eftir  hinú  endur- 
nærandi  svefn. 

Eq,  vei,  ég  var  brátt  ópyrmilega  vakinn  af  hin- 
um  sefandi  draumi  mínum! 

Gleðin  sæt  við  gustinn  hvarf 

Glíkt  sem  bóla  í regni. 


Og  draumar  mínir  hurfu  við  óf>ýða  rödd  úti  fyrir 
dyrunum  á herbergi  mínu;  hinn  óblíði  verulegleiki 
prýsti  dú  aftur  hart  að  mér,  og  marði  vonir  mínar  til 
urjdirgefni,  flotkraft  anda  míns  niður  1 harðneskju- 
Dgan  ásetning  að  taka  hverju  helzt,  sem  að 
bæri,  með  hugrekki. 

„Komið  út  með  bannu,  hrópaði  röddin. 

„I>etta  er  dýrið  hann  Demetriu,  sagði 
sjálfum  mér  og  undraði  mig  yfir,  hvað  hefði 
binum  vingjarnlega  faDgaverði  jnínum, 

Kortes. 


höndum 


ég  með 
orðið  af 
honum 


199 


Augnabliki  slðar  kom  hálf  tylft  af  mönnum  í 
halaröfu  mn  í herbergi  mitt,  og.  var  Demetri  leiðtogi 
peirra.  Ég  spurði  hann  hvað  hann  vildi.  Hann 
svaraði  mér  eimingis  með  því  að  skipa  mér  að  fara  á 
fætur.  „Komið  út  með  hanna,  sagði  hann  við  raenn 
sína;  og  svo  fórum  við  allir  út  á strætið. 

I>að  var  auðséð  að  Neopalia  var  í hátíðar  skrúða 
sínum.  Húsin  voru  prýdd  með  fánum;  í mörgum  af 
gluggunum  voru  sýndar  myndir  dýrlingnum  (sánkti 
Tryphon);  kvennfólk  gekk  eftir  strætinu,  klætt  í hin 
snjóhvítu  hátíðar-föt  sín,  og  leiddi  börn  sín.  Allir 
viku  úr  vegi  fyrir  okkur,  en  hljóðskraf  og  bendingar 
fólksins  sýndi,  hvaða  áhuga  og  forvitni  ég  vakti  hjá 
f>ví  á móti  vilja  mínum.  Við  gengum  upp  veginn 
hér  um  bil  fjórðung  mílu,  en  svo  beygðum  við 
snögglega  til  vinstri  handar  og  gengum  aftur  niður 
að  sjónum.  Við  komum  nú  brátt  að  litlu  kirkjunni, 
sem  klukkunum  hafði  verið  hringt  í.  I>ar  stönzuðum 
við;  og  rétt  á eftir  kom  önnur  fylkingin  út  úr  kirkj- 
unni.  Gamall,  hvítskeggjaður  maður  gekk  fremst  í 
henni,  og  bar  hann  stóra  mynd  af  sánkti  Tryphon ; 
klæðnaður  öldungsins  var  ekki  mikið  frábrugðinn 
klæðnaði  hinna  annara  eyjarbúa,  en  hann  var  í 
prestshempu  og  bar  prestshúfu  á höfði.  I>að  fylgdu 
honum  nokkrir  pjónar;  konurnar  og  börnin  röðuðu 
sér  á eftir;  prír  eða  fjórir  kryplingar  ráku  lestina, 
þuldu  bænir  sinar  á leiðinni  og  réttu  út  hendurnar  í 
áttina  til  hinnar  helgu  myndar,  sem  presturinn  bar. 
Demetri  gaf  teikn,  og  pá  lögðum  við  af  stað  á eftix 


200 


irinum  hópnum,  og  pannig  gengu  allir  í einni  pyrp* 
ÍDgu  niður  að  sjávarströndinni.  En  hér  um  bii  eitt 
hundrað  og  fimmtíu  faðma  upp  frá  sjónum  sá  ég 
nokkuð  stóran,  sléttan  blett,  pakinn  ósléttum  gras- 
sverði,  sem  bogadreginn  garður,  tveggja  eða  þriggja 
feta  hár,  lá  í kriugum  helminginn  af.  Á garði  pess- 
um  sátu  um  tuttugu  manns,  en  fram  undan  var  hin 
sama  tötralega,  en  litmikla  f>yrping  af  vopnuðum 
bændum,  sem  ég  hafði  séð  saman  safnaða  á strætinu 
pegar  ég  kom  til  eyjarinnar.  Öldungurinn,  sem  bar 
myndina,  gekk  inn  á miðjuna  á slétta  blettinum. 
Hann  hóf  myndin  t prisvar  upp  í loftið,  og  pá  tóku 
allir  ofan  og  krupu  á kné  á meðan.  Hann  fór  að 
þylja  bæn,  en  ég  hlustaði  ekki  á f>að,  sem  hann  sag?i; 
pví  nú  hafði  athygli  mitt  dregist  frá  honum  að  tveim- 
ur  manneskjum,  sem  sátn  á miðjum  garðinum.  Það 
voru  f>au  Phroso  og  Constantine  frændi  hennar,  og 
var  eitt  eða  tvö  fet  á milli  peirra.  Við  fætur  Con- 
stantine’s  lá  Vlacho  á nokkurs  konar  grind,  og  var  á- 
breiða  ofan  á líkama  hans,  nema  hinu  náföla  andliti 
með  lokuðu  augunum.  A bakvið  Phroso  stóð  hinn 
nýrkunningi  minn,  Kortes,  og  hélt  hann  annari  hend- 
inni  utan  um  skaftið  á hnífnum  í belti  sínu,  en  1 
hinni  hélt  hann  á langri  bissu,  sem  hvíldi  á jörðinni. 
Ég  saknaði  samt  einnar  manneskju.  Ég  litaðist  um 
eftir  konu  Constantine’s,  en  gat  hvergi  séð  hana.  J>á 
leit  ég  aftur  á Phroso.  Hún  var  klædd  í ríkmann- 
legan,  fínan  hvítan  kyrtil,  sem  var  smekklega  bró» 
deraður;  en  andlit  hennar  var  jafnvel  fölara  en  and- 


201 


iit  Vl&cho’s,  og  peg&T  ég  reyndi  að  horfa  í augu 
hennar,  pk  vildi  hún  ekki  líta  upp,  heldur  starði 
stöðugt  niður  fyrir  sig.  Constantine  sat  þarna  hreif- 
ingarlaus,  með  vonzku-svip  á andlitinu,  en  ofurlítið 
bros  á vörunum,  og  beið  hann  auðsjáanlege  óþolin- 
móður  á meðan  öidungurinn  puldi  hina  löngu  bænar- 
pulu  sína. 

E>að  var  auðséð,  að  eitthvert  pýðingarmikið  starf 
var  fyrir  hendi,  en  samt  virtist  enginn  vera  að  flyta 
sér  að  komast  að  pví.  Þegar  presturinn  gamli  hafði 
lokið  bæn  sinni,  komu  kryplingarnir  og  fleygðu  sér 
flötum  fyrir  dýrlings-myndinni  helgu.  En  ekkert 
kraftaverk  skeði  nú  samt;  og  presturinn  byrjaði  aftur 
að  pylja  bænir,  og  hélt  lajnga  ræðu,  sem  ég  tók  eftir 
að  hann  nefndi  oft  „skrælingjau  í,  — orð,  sem  hann 
notaði  til  pess  að  tákna  vini  mína,  sjálfan  mig  og 
augs/nilega  alla  menn  í veröldinni,  að  undanteknum 
íbúum  Neopalia-eyjar.  Að  pví  búnu  settist  hann 
milli  peirra  Phroso  og  Constantine,  sem  færðu  sig  til, 
svo  að  hann  fengi  nóg  pláss.  Ég  var  forviða  að 
hann  skyldi  taka  sér  svona  mikla  virðingu,  en  ég 
býst  við  að  honum  hafi  verið  sýndur  sérstakur  heiður 
á J>essum  hátíðisdegi.  I>egar  presturinn  var  seztur 
þarna,  komu  um  tuttugu  af  mönunnum  inn  í hring- 
inn  og  fóru  að  dansa;  peir  stóðu  í hálfhring  og 
hreifðu  fæturna,  fyrst  hægt  og  eftir  hljóðföllum,  en 
smá  hertu  á hreifingum  sínum,  par  til  peir  enduðu 
dinsinn  með  undraverðum  hvatleik.  A meðan  pessi 
leikur  varaði,  sátu  þau  Phroso  og  Constantine  graf- 


202 


kyr  og  róleg,  en  hinn  vaxandi  sólarhiti  brendi  hiö 
dauða  andiit  Ylacho’s.  Mennirnir,  sem  se.ttir  höfðu 
verið  til  að  gæta  mín,  studdust  fram  á hinar  löngu 
bÍ33ur  sínar,  og  ég  var  að  brjóta  heilann  um  pað 
þreytulega,  hvenær  minn  páttur  í þessari  undarlegu, 
blönduðu  athöfn  ætti  að  byrja. 

Loksins  kom  að  mínum  pætti.  I>egar  dansinn 
var  búinn  fleygðu  peir,  sem  tekið  höfðu  þátt  í hon- 
um,  sér  preyttir  niður  á grassvörðinn;  það  varð  eftir- 
væntingar-pögn,  og  þyrpingin  af  konum  og  börnum 
pokaði  sér  nær  peim  bletti,  þar  sem  hinir  karlmenn- 
irnir  höfðu  fylkt  sér  beggja  vegna  við  miðsætin  á 
garðinum.  „Gangið  fram“,  sagði  einn  af  mönnnun- 
um  sem  gættu  mín,  en  ég  hlýddi,  tók  ofan  hattinn 
og  hneigði  mig  fyrir  Phroso.  Síðan  setti  ég  hattinn 
upp  aftur,og  beið  eftir  pví  sem  samkomunni  póknað- 
ist  að  gera.  Allir  festu  augun  á Constantine,  sem 
enn  sat  þegjandi  dálitla  stund.  Svo  stóð  hann  hægt 
á fætur  og  hneigði  sig  fyrir  Phroso,  en  benti  síðan 
leikaralega  á lík  Vlacho’s.  En  mig  langaði  alls 
ekki  til  að  hlusta  á aðra  eins  ræðu  og  Markús  Anto- 
níus  hélt  yfir  líki  Cæsars,  svo  að  rétt  þegar  Constan- 
tine  var  að  opna  munninn  til  að  tala,  pá  sagði  ég 
hátt  og  snjalt: 

„Já,  ég  drap  hann,  og  enginn  veit  ástæðuna 
fvrir  pví  betur  en  Constantine  Stefanopoulosu. 

Constantine  hvesti  augun  illmannlega  á mig,  en 
hann  lét  sem  hann  skildi  ekki  meininguna  í orðum 
mínum  og  byrjaði  að  halda  lofræðu  um  hinn  dauða 


. 203 


gestgjafi.  Lofræöunni  var  ekki  tekið  neitt  hlýlega. 
Djgðir  Vlacho’s  fengu  ekki  f>á  viðurkenningu,  að 
tilheyrendurnir  iétu  í ljósi  hvorki  sorg  né  pykkju; 
satt  að  segja  heyrðist  niðurbældur  hlátur  hjá  eiuurn 
eða  tveimur  möanum  pegar  Constantine  sagði  að 
Vlacho  hefði  verið  „hugrakkur  og  trúfastur  maður.u 
Ræðumaðurinn  tók  eftir  hvernig  honum  hafði  mis- 
hepnast,  og  breytti  strax  grundvelli  sínum  fimlega 
og  spurði,  í hvers  deilu  Vlacho  hefði  látið  lífið.  Nú 
var  hann  að  ná  tökum  á tilheyrendum  sínum;  þeir 
færðu  sig  nær  honum;  J>eir  urðu  mjög  hljóðir.  Marg- 
ir  horfðu  reiðuglega  og  ógnandi  tii  mín.  Constantine 
erfiðaði  sig  upp  í ofsa  reiði  par  sem  hann  hrópaði  upp 
og  ssgði:  „Hann  dó  fyrir  eyju  vora,  sem  þessi 

skrælingi  heldur  fram  að  hann  eigi!-‘ 

„Hann  dó — “ sagði  ég;  en  J>á  var  tekið  fast  í 
öxlina  á mér  og  mér  var  ógnað  með  hnífi,  svo  ég 
hætti  við  mótmæli  mín.  Demetri  var  kominn  og 
stóð  hjá  mér,  og  ég  vissi,  að  hann  mundi  tafarlaust 
nota  fyrsta  tækifæri,  sem  gafst,  til  að  f>agga  niður  í 
mér  til  fulls  og  alls.  Ég  hélt  mér  pví  í skefjum,  en 
karlmennirnir  gripu  á lofti  seinustu  orð  Constantine’s 
og  hrópuðu  grimdarlega: 

„Já,  hann  tekur  eyna  okkar  af  okkur.u 
„Jáu,  sagði  Constantine,  „hann  hefur  tekið  eyna 
okkar  og  staðhæfir,  að  hún  sé  hans  eign;  hann  hefur 
drepið  bræður  yora  og  rænt  lafði  Euphrosyne  arfi 
hennar.  Hver  á hegningin  að  vera?  I>ví  þótt  við 
megum  ekki  lífláta  á hátíð  hins  helga  Tryphons,  pá 


204 


megum  við  kveða  upp  dóm,  og  pað  er  hægt  að  full- 
nægja  honum  strax  í dögun  á morgun.  Hver  skal 
hegniog  pessa  manns  vera?  Hefur  hann  ekki  unnið 
til  ]ífláts?“ 

I>etta  var  pað  sem  lögmenn  kalla  „leiðacdi 
spurninguu,  og  svarið  kom  eins  og  til  var  ætlast,  pví 
pingheimur  hrópaði  með  djúpum,  grimdarlegum  og 
urrandi  róm:  „Dauði,  dauði!u  í>að  var  auÖFéð,  að 

hér  var  einungis  sparsmál  um  eyna  og  að  dauði 
Vlacho’s  var  einungis  viðburður  sem  litla  pyðingu 
hafði  í augum  eyjarskeggja.  Ég  ímynda  mér,  að 
Phroso  hafi  skilið  petta  eins  glögt  og  ég,  pví  hún 
stóð  nú  skynddega  á fætur.  Constantine  virtist  ekki 
ætla  að  lofa  henni  að  taka  fram  í fyrir  peim,  en  hún 
stóð  á vellinum  eins  og  hetja,  pótt  hún  væri  mjög 
föl  í andliti  og  ég  sæi  að  hendur  hennar  titruðu. 
Loks  hneig  hún  aftur  niður  á garðinn.  En  hún  háði 
sér  strax  aftur  og  sagði: 

„Hvers  vegna  er  allur  pessi  gauragangur?  Dessi 
framandi  maður  þekti  ekki  siðvenjur  okkar.  Hann 
áleit  að  hann  ætti  eyna  með  öllum  rétti,  og  pegar  á 
hann  var  ráðist,  f>á  varði  hann  sig.  Ég  vildi  að  pið 
berðust  allir  eins  drengilega  eins  og  hann  hefur 
baristu. 

„En  eyjan,  eyjan!u  hrópuðu  flestir  upp. 

„Já,  ég  ann  eynni  eins  og  þiðu,  sagði  Phroso. 
„Jæja,  hann  hefur  gefið  mér  eyna  aftur.  Lítið  á 
bréfið,  sem  hann  hefur  skrifað  með  eigin  hendiu. 
Hún  hélt  á loft  blaðinu,  sem  ég  hafði  fengið  henniv 


205 


• og  las  pað,  sem  á £>að  var  skrifað,  með  hárri  og 
snjailri  rödd.  „Hvaða  sakir  hafið  f>ið  nú  gegn  hon- 
um?“  spurði  hún  svo.  „Þjöð  hans  hefur  elskað 
grísku  pjóðina.  Hann  hefur  afhent  eyna  aftur.  Hví 
skyldi  hann  ekki  fara  héðan  í friði?u 

Orð  hennar  höfðu  mikil  áhrif.  Hinn  aldraði 
prestur  greip  blaðið  og  rýndi  áfergislega  í f>að;  blað- 
ið  var  svo  gripið  af  honum,  og  gekk  síðan  hratt  hönd 
úr  hendi,  en  pingheimur  lét  í ljósi  undrun  sína  og 
var  í ákafri  geðshræringu.  Phroso  hafði  staðið  á 
fætur  og  athugaði  vandlega  hvert  blaðið  fór;  Con- 
stantine  sat  í sæti  sínu  og  pað  var  þungur  reiðisvipur 
á andiiti  hans,  og  hann  varð  enn  svartari  og  illmann- 
legri  á svipinn  við  pað,  að  ég  brosti  glaðlega  framan 
í hann. 

„E>að  er  sattu,  sagði  presturinn,  og  andvarpaði 
eins  og  pað  hefði  létt  af  honum  pungum  steini. 
„Hann  hefur  afhent  eyna  aftur;  hann  parf  ekki  að 
deyjau. 

Phroso  settist  niður.  Hún  varð  skyndilega  lé- 
magna  eftir  geðshræringuna,  sem  hún  hafði  komist  í, 
og  ég  sá  að  Kortes  studdi  hana  með  haudleggnum. 
En  Constantine  var  enn  ekki  yfirbugaður.  Hann 
stökk  á fætur  og  hrópaði  með  beiskri  og  fyrirlitning- 
arfullri  röddu: 

„Já,  lofið  honum  að  fara — lofið  honum  að  fara 
til  Rhodes-eyjar  og  segja  landstjóranum  par  að  þið 
hafið  reynt  að  drepa  hann  og  menn  hans;  að  pið  hafið 
neytt  hann  til  að  skrifa  petta  bréf  á pann  hátt,  að 


206 


hóta  homim  dauða;  að  hann  hafi  skrifað  f>að  af  ótta 
við  dauðann,  en  hann  hafi  ekki  meint  pað  sem  hann 
skrifaði;  og  ennfremur,  að  pið  séuð  óstjfrilátir  morð- 
ingjar,  sem  verðskuldi  rnikla  begningu.  Hvað  f>ið 
eruð  p 6 einfaldir,  ó J>ið  Neopalia-búar!  En  passi 
maður  er  ekki  einfaldur.  Hann  getur  blekt  unglings- 
stúlku;  og  J>að  lítur  út  fyrir  að  hann  geti  einnig 
.blekt  ykkur.  Já,  lofið  honum  að  segja  landstjóran** 
um  1 Rhodes  sögu  sína — og  farið  svo  og  felið  ykkur 
í hellrunum,  J>egar  landstjórinn  kemur  með  hermenn 
sína!  Felið  ykkur,  og  felið  kvennfólkið  ykkar  þeg- 
ar  hermennirnir  konaa  til  þess  að  setja  mann  J>ennaa 
yfir  eyna  og  refsa  ykkur!  Munið  pið  ekki  eftir  f/egr- 
ar  landstjórinn  kom  hér  einu  sinni  áður?  Er  ekki 
merki  reiði  hans  brent  á hjörtu  ykkar?u 

X>að  kom  hik  4 eyjarbúa,  og  tortrvgg’ni  vaknaði 
hjá  peim  við  pessa  áfrjfjun  Constantine’s.  Phr>so 
virtist  verða  utan  við  sig  við  orð  frænda  síns,  og 
starði  á hann  með  hálfopinn  munninn.  Menn  litu 
aftur  reiðuglega  til  mín.  Eu  aldraði  presturinn  stöð 
á fætur  og  rétti  út  höndina,  til  að  heimta  pögfn. 

„Lofið  manninum  að  h&fa  orð  fyrir  sjálfum  séca, 
sagði  hann.  „Látið  hann  segja  okkur,  hvað  hann 
ætii  að  gera  ef  við-Iátum  hann  lausan.  E>að  má  vera, 
að  hann  vilji  vinna  okkur  eið  að  pvf,  að  hann  skuli 
ekkert  mein  gera  okkur,  heldur  fara  friðsamlega 
heim  til  lands  síns  og  láta  okkur  hafa  eyna  okkar. 
Talið,  herra  minn.  Við  skuium  hlusta  á orð  yðaru. 

Mér  hafði  aldrei  verið  sýot  um  að  halda  ræður 


207 


svo  mér  þótti  ekki  gott  að  vera  nú  neyddur  til  að 
halda  ræðu,  sem  gat  haft  jafn  pjfðingarmiklar  afleið- 
ingar  í pessa  eða  hina  áttioa.  En  pað  var  alveg 
ljóst  í huga  mínum  hvað  ég  vildi  segja,  svo  ég  steig 
eitt  spor  áfram  og  byrjaði  ræðu  mína  eins  og  fylgir: 

„Ég  el  ekkert  hatur  í brjósti  til  ykkar,  Neopalia- 
búar.  Ykkur  hefur  ekki  tekist  að  vinna  mér  neitt 
mein,  og  ég  býst  við  að  £>ið  hafið  ekki  náð  vinura 
mínum,  pví  annars  mundu  peir  vera  fangar  hér  eins 
og  ég  er  fangi.  Jæja,  nú,  ég  hef  drepið  tvo  dug- 
lega  raenn  úr  ykkar  flokki,  hann  Vlaoho  parna  og 
hann  Spiro.  Ég  læt  mér  pað  nægja.  Við  skulum 
kalla  sakir  jafnar.  Ég  hef  gefið  lafði  Euphrosyoe 
eyna  aftur;  og  pað  sem  ég  gef  kvennmanni — já,  og 
líka  karlmanni — heimta  ég  ekki  aftur,  hvorki  með 
tilstyrk  landstjórans  né  nokkurs  annars.  Eyjan 
ykkar  er  pví  óhult  fyrir  mér,  og  ég  skal  vinna  ykkur 
hvaða  eið,  sem  pið  viljið,  að  pví.  Og  að  svo  miklu 
leyti  sem  í mínu  valdi  stendur,  þá  skal  enginu, 
hvorki  karl  ré  kona,  af  öllum  sem  standa  hér  í 
krrngum  mig,  verða  fyrir  nokkru  meini  fyrir  það 
sem  mér  hefur  varið  gert;  og  að  {3ví  ska!  ég  einnig 
vinna  eið.ct 

Eyjarbúar  höfðu  hlustað  á ræðu  mína  með  mesta 
athygli  og  peir  kinkuðu  kolli  til  sampykkis  og  stað-- 
festingar  pegar  aldraði  presturinn,  e:  enn  kom  fratn 
sem  sáttasemjari,  leit  í kringum  sig  og  sagði: 

„Honum  mælht  vel.  Hann  mun  ekki  gera  það 
sem  Con3tantine  lávarður  sagði  að  hann  mundi  gera. 


20 8 v 

Hann  ætl&r  að  vinna  okkur  eið.  Hví  skyldi  hann 
ekki  fara  héðan  í £riði?“ 

Phroso  horfði  í augu  mín,  og  hún  brosti  dapur- 
lega.  Constantine  nagaði  neglur  sínar,  og  var  eins 
súr  á svipinn  og  nokkur  maður  getur  verið.  JÞað 
gekk  mér  til  hjarta  að  halda  áfram  ræðu  minni,  pví 
ég  vissi  að  f>að,  sem  ég  ætlaði  að  segja  næst,  mundi 
gefa  honum  annað  tækifæri  til  að  ná  sér  niðri  á mé*', 
en  ég  kaus  heldur  áhættuna,  sem  því  fylgdi,  en  hið 
annað,  sem  ég  átti  um  að  velja,  og  sagði  pví: 

„Bíðið  við.  Eiðurinn  er  helg  athöfn,  og  ég  sór 
d^ran  eið  þegar  ég  var  í húsi  Stefanopoulos-ættar- 
ínnar.  Hér  er  maður  sem  hefur  myrt  gamlaii  mann, 
ættiogja  sinn,  maður,  sem  hefur  bruggað  konu-morð, 
maður,  sem  hefur  svívirðilega  dregið  saklausa  stúlku 
á tálar.  Við  hann  læt  ég  ekki  sakir  falla  niður.  Því 
ég  só.r  pað,  &ð  ég  skyldi  ekki  linna  fyr  en  hann  hefði 
fengið  makleg  málagjöld  fvrir  glæpi  sína.  Þann  eið 
skal  ég  halda.  I>egar  ég  pví  fer  héðan,  pk  mun  ég, 
eins  og  Constantine  Stef&nopoulos  sagði,  fara  til 
Rhodes  og  finna  landstjórann,  og  ég  skal  biðja  hann 
að  senda  hingað  menn  og  láta  taka  þennan  eina  mann 
fastan  og  hengja  hann  á hæsta  trénu  hérna  á eynni. 
Og  ég  ætla  að  koma  hingað  með  mönnum  landstjór- 
ans,  til  að  sjá  með  mínum  eigin  augum  að  f>að  sé 
gert.  Að  því  búnu  skal  ég  fara  fdðsamlega  heim  i 
föðurland  mittu. 

E>að  varð  pögn,  og  aliir  stóðu  undrandi.  Con- 
stantine  sperti  upp  augun  og  horfði  á mig;  ég  sá  að 


209 


liann  £>okaði  hendinni  að  vasa  sínum — mig  grunaði 
hvað  var  í vasanum;  ég  heyrði  ákaft  hljóðskraf  og 
spurningar  meðal  fólksins.  Loks  spurði  presturinn 
með  hræðslulegri,  hikandi  röddu: 

„Hver  er  pessi  maður,  sem  pér  töluðuð  um?“ 

~ „Hann  er  þarna“,  sagði  ég.  „I>arna — Constan- 
tine  Stefanopoulos“. 

Eg  hafði  varla  slept  orðinu,  pegar  Demetri 
greip  fyrir  munninn  á mér  með  hinni  stóru,  hárugu 
hönd  sinni  og  tautaði  með  grimdarlegri  röddu: 
„Haldið  yður  samaníC.  Ég  steig  eitt  spor  aftur  á 
bak.og  gsf  honum  hnefahögg  rétt  á milli  augnanna. 
Hann  féll  til  jarðar  eins  og  rotaður  uxi;  fyrpingin 
orgaði  upp  yfir  sig  af  gremju;  en  Kortes  stökk  1 eiuu 
vetfangi  paðan  sem  hann  hafði  staðið,  á bakvið 
Phroso,  og  stóð  við  hlið  mér.  Ég  hafði  þá  einnig 
nokkra  meöhaldsmenn  í hópnum;  J>ví  mér  hafði  verið 
leyft  að  tala  óhindrað,  og  Demetri  hafði  ekkert  vald 
til  að  f>agga  niðri  í mér. 

„Já,  Constantine  Stefanopoulos“,  hrópaði  ég 
aftur.  „Stakk  hann  ekki  öldunginn  eftir  að  hann 
hafði  látið  undan?  Var  það  ekki  hann  sem — “ 

„Öldungurinn  seldi  eynacc,.sagði  tylft  af  mönn* 
um  i urrandi,  grimdarlegum  róm.  En  rödd  prests- 
ins  hóf  sig  upp  yfir  raddir  allra  hinna  og  hann  sagði: 
„Við  erum  ekki  hér  til  að  dæma  Constantine  lá- 
varð,  heldur  pennan  mann  hérna“. 

„Við  áttum  allir  okkar  hlut  1 drápi  gamla  lá- 
varðarins“,  sagði  Demetri,  sem  nú  var  staðinn  á fæt- 
ur  og  var  illmannlegur  á svipinn. 


210 


nI>ér  eruð  að  ljúga,  og  f>ér  yitið  að  f>ér  eruð  að 
ljúgau,  hrópaði  ég.  „Hann  var  búinn  að  láta  undan 
og  hinir  aðrir  voru  hættir  að  leita  á hann.  Bn  Con- 
stantine  stakk  hann.  Hvers  vegna  stakk  hann 
gamla  lávarðirm?iC 

Eoginn  svaraði  pessu,  og  Cosstantine  notaði  sér 
pað  og  hrópaði: 

„Já,  hvers  vegna?tc  Hvers  vegna  hefði  ég  átt 
að  stinga  hann?  Einhver,  sem  ekki  vissi  að  hann 
hafði  látið  undan,  stakk  hannu.  Svo  sá  ég,  að  haun 
leit  alt  í einu  á lík  Vkcho’s.  Dauðir  menn  bera 
ekki  sögur  og  neita  engum  ákærum. 

,,Fjrst  Vlacho  er  dauður“,  hélt  Constantine  á- 
áfram  með  undraverðri  Ó3vífni,  „pá  er  tunga  mín 
ekki  bundin  framar.  I'að  var  Vlacho,  sem  í ákafa 
og  hita  stakk  garala  lár>nðinntc. 

Hann  hafði  náð  sér  niðri  með  hinni  slungnu 
lýgi  sinni,  og  hann  fl/tti  sér  að  herða  á áhrifunum, 
sem  hann  hafði  gert. 

„Þessi  maður  ætlar  að  fara  til  Rhodes  og  kæra 
mig!"  hrópaði  hann.  „En  var  ég  einn  um  að  drepa 
gamla  láv&rðinn?  Var  pað  ég  einsamall,  sem  sat  um 
Englending  pennan  í búsinu?  ímjndið  pið  jkkur, 
að  landstjórinn  geri  sig  ánægðan  með  eina  fórn  fjrir 
pe+ta?  Er  f>«ð  rkk  vant  að  ver»  eitt  hófuð  af  hverj- 
ura  tí'.i,  sem  feilur,  pegar  land*tjöriun  keraur  hingað 
til  að  refsa?  Ejjarbúar,  pað  er  iíf  jðar’og  roitt  líf, 
sera  hér  er  um  aö  ræðs , á móti  lífi  pessa  manns!  c 

Múgurinn  var  nú  aftur  með  Constantice,  og 


211 

margir  hrópuðu:  ,}L4tum  hann  deyja,  látum  hann 

deyja!a 

En  Phroso  stóð  skyndilega  á fætur,  áður  en  ég 
gat  sagt  eitt  orð,  rétti  herdurnar  út  í áttina  til  mín 
og  sagði: 

„Lofið  pví,  sem  peir  heimts,  lávarður  minn. 
Frelsið  lif  yðar,  lávarður  minn.  Ef  frændi  minn  er 
sekur,  pá  mun  drottinn  hegna  honum  4. 

En  ég  vildi  ekki  einu  sinni  hlusta  á það  sem  hún 
S8gði.  Ég  reif  mig  af  mönnunum,  sem  héldu  mér; 
pví  ég  sá  með&l  kvennfólksins  gömlu  konuna,  sem 
hafði  setið  hjá  gamla,  deyjandi  lávarðinum.  Ég 
g’-eip  um  hönd  hennar,  dró  hana  fram  á miðjan  völl- 
inn  og  hrópaði  til  hennar: 

„Svo  framarlega  sem  guð  er  uppi  yfir  yður  f>á 
segið  sannleikann.  Hver  stakk  gamla  lávarðinn? 
Hvers  nafn  var  pað  sem  hann  nefndi  ásakandi,  pegar 
hann  var  að  deyja?*‘ 

Gamla  konan  stóð  skjálfandi  þarna  í miðri 
pyrpingunni.  I>að,  hve  snögglega  ég  hafði  dregið 
hana  fram  á sjónarsviðið,  gerði  fólkið  svo  forviða,  að 
að  allir  störðu  pegjandi  og  hreifingarlausir. 

„Sagði  hann  ekki  ,Constantine‘.  t>ú,  Constan- 
tine!4  rétt  áður  en  hann  dó?-‘  spurði  ég. 

Va.ir  gömUi  ) onumar  bærðust,  en  ekkert  hljóð 
kom  fram  af  peirn;  hún  *ar  nóTf  dauð  ?,f  ótta,  og  fcsd 
ai>0un  á Corstas  tir  e eins  og  hán  v*«ri  töf<uð  af  hun- 
um.  Hann  horfði  á hana,  og  það  var  haicneskjulegt 
bros  á hinu  föla  aEdliti  hans. 


212 


„Segið  sannleikann,  konau,  hrópaði  ég.  „Segið 
sannleikannu. 

„Já,  segíð  sannleikannu,  sagði  Constantine,  og 
pað  leiftraði  sigurhrós  úr  augum  hans,  [>ar  sem  hann 
leit  til  mín  haturslega.  ,>Segið  sannleikann  um  pað, 
hver  drap  föðurbróður  minn.u 

Vitni  mitt  brást  mér.  Hræðslan  við  Constantine, 
sem  hafði  haldið  tungu  gömlu  konunnar  í skefjum 
þegar  ég  spurði  bana  um  morðið  í húsinu,  var  enn 
yfir  henni;  eina  orðið,  sem  kom  út  yfir  hinar  titrandi 
varir  hennar,  var  „Vlachou.  Constantine  rak  upp 
sigur  óp,  og  Demetri  öskraði  upp  af  gleði;  eyjarbúar 
pjöppuðu  sér  saman;  útlitið  fyrir  mig  var  mjög 
skuggalegt.  Jafnvel  hinn  heilagi  Tryphon  gat  nú 
varla  frelsað  mig  frá  bráðum  dauða.  En  ég  gerði 
aðra  tilraun  og  hrópaði: 

„Látið  hana  sverja  eið  við  hina  helgu  mynd. 
Látið  hana  sverja  við  myndina;  ef  hún  sver  við 
myndina  og  segir  að  Vlacho  hafi  drepið  gamla  lávarð- 
inn,  pá  er  ég  ánægður  að  deyja  eins  og  sá  sem  ber 
fr^m  fal§ka  ákæru,  deyja  hér  og  nú  strax. 

Þessi  djarfa  áskorun  mín  ávann  mér  frest;  hún 
sló  á strengi  réttjætis-tilfinninga  fólksins,  sem  blaDd- 
aðar  voru  mikilli  hjátrú. 

„Já,  látið  hana  sverja  við  hina  helgu  myndu, 
h ópuðu  margir  í pyrpingunni.  „I>á  fáum  við  að 
vita  sannleikann.u 

Presturinn  kom  með  myndina  til  gömlu  kon- 
unnar,  og  lét  hana  sverja  dýran  eið  við  na  helgu 


213 


mynd  mjög  hátíðlega.  Konan  hristi  höfuðið  aum- 
ingjalega,  og  fór  síðan  að  gráta.  En  mennirnir,  sem 
stóðu  1 kringum  konuna,  voru  mjög  ákveðnir  í f>ví 
að  hún  skyldi  nú  bera  vitni,  og  einn  peirra  ógnaði 
jafnvel  Constantine  þegar  hann  spurði,  hvort  hinn 
fyrri  vitnisburður  hennar  nægði  ekki. 

„Nú  eruð  þér  búin  að  vinna  eiðinn — og  talið 
nú<{,  sagði  presturinn  hátíðlcga. 

Allir  steinpögðu.  Ef  konan  segði  „Constan- 
tinet4,  fá  hangdi  líf  mitt  á præði;  en  ef  hún  segði 
„Vlachou,  £>á  var  práðurinn  skorinn  sundur.  Hún 
leit  fyrst  til  mín,  síðan  til  Constantine’s  og  svo  upp  í 
himininn,  en  varir  hennar  bærðust  ótt  par  sem  hún 
las  bænir  sínar  lágt. 

„Taliðu,  sagði  presturinn  blíðlega  við  hana. 

£>á  sagði  hún  með  lágri,  óttafullri  röddu: 

„Vlachc  var  par,  og  haföi  hníf  sinn  á reiðum 
höndum.  En  gamli  lávarðurinn  lét  undan  og  sagði 
að  hann  skyldi  ekki  selja  eyna.  X>egar  mennirnir 
heyrðu  pað,  pá  færðu  peir  sig  burt  og  Vlacho  með 
peim.  En  Constantine  lávarður  lagði  með  hnífnutn; 
og  pegar  gamli  lávarðurinn  lá  deyjsndi  á bekknum, 
pá  var  pað  nafn  Constantine’s  sem  hann  nefndi  á- 
sakandiu.  Og  svo  skjögraði  gamla  konan  á fótun- 
um,  og  hefði  dottið  ef  hún  hefði  ekki  verið  studd;  en 
síðan  fleygði  hún  sér  flatri  fyrir  fætur  Constantine’s 
og  hrópaði:  „Fyrirgefið  mér,  lávarður  minn ! Vægð, 

vægð!“ 

En  pó  ég  efist  ekki  um,  að  Constantine  hafi  haft 


214 


allan  vilja  til  að  refsa  mótgjörðum,  þá  mátti  hann 
ekki  vera  að  huasa  ura  gömlu  konuna  sem  stóð. 
Hann  sat  hreifingarlaus  eitt  augnablik;  en  síðan 
stökk  hann  á fætur  o g hrópaði: 

„Látura  vini  mína  safnast  í kriogum  mig!  Já, 
ef  J>ið  viljið  vita  það,  pá  var  pað  ég  sem  drap  gamla 
lávarðinn.  Var  hann  ekki  búinn  að  framkvæma 
glæpinn?  Var  hann  ekki  búinn  að  selja  eyna?  Var 
hann  t kki  bundÍDn  pessum  manni,  er  hér  stendur, 
með  pamningi?  I>að  var  búið  að  borga  helminginn 
af  andvirðinu!  Ef  hana  hefði  lifað,  og  ef  pessi  mað- 
ur  hefði  lifað,  pá  hefðu  peir  komið  hingað  með  her- 
menn  og  haldið  okkur  í skefjum;  pess  vegna  diap  ég 
hann;  og  pess  vegna  hef  ég  verið  að  reyna  að  drepa 
pennan  útlenda  mann  einnig.  Hver  vill  ásaka  mig 
fyrir  þetta?  Ef  nokkrir  gera  pað,  þá  látum  pá  nú 
fylkja  sér  utan  um  pennan  útlending,  og  látum  vini 
mína  fylkja  sér  í kringum  mig.  Er  e;  ki  búið  að 
tala  nóor?  Er  ekki  kominn  tími  til  að  aðhafast  eitt- 
hvað?  Hverjir  elska  Neopalia?  Hverjir  unna  mér?-‘ 
Á meðan  Constantine  var  að  tala  þetta,  höfðu 
margir  safnast  í kringum  hann.  Við  sérhverja  njfja 
áskorun  flyktust  fleiri  og  fleiri  að  honum.  I>að  voru 
einungis  prír  eða  fjórir  eftir,  sem  voru  á báðum  átt- 
urn  með  hvort  þeir  ættu  að  vera  raeð  honura  eða  mér, 
og  Kortes  var  hinn  eini,  sem  stóð  við  hlið  mér. 

„Eruð  pið  pvílík  bÖrn,að  pið  hræðist  mig  fyrir  pað 
að  ég  greiddi  högg  til  varnar  ættjörðu  okkar?  Átti 
gamli  lávarðurinn  að  lifa  og  hjálpa  pessum  manni  til 


215 


að  taka  eyna  okkar?  Já,  ég,  Constantine  Stefano* 
poulos,  drap  hann — þótt  ég  væri  bióð  af  hans  blóði. 
Hver  ásakar  mig  fjrir  pað?  Eiguoi  við  ekki  að  full- 
komna  verkið?  t>arna  stendur  útlendingurinn!  Eyj- 
arbúar,  eigum  við  ekki  að  fullkomna  verkið?4t 

„Jæja,  par  er  það  loksins  búiðtc,  hugsaði  ég  með 
sjálfum  mér.  Ég  var  sannfærður  um,  að  jafnvel  hinn 
heilagi  Tryphon  gæti  nú  ekki  stöðvað  að  þeir  dræpu 
mig  tafárlaust.  , „Það  er  ekki  til  neins  að  reyna  að 
verjast  lengurcc,  sagði  ég  við  Kortes.  „Setjið  ekki 
sjálfan  yðuir  í vandræði  mín  vegna!cc  Svo  krosslagði 
ég  handleggina  og  beið  dauða  míns.  En  ég  ætla 
ekki  að  staðhæfa,  að  é*  hafi  ekki  bliknað  dálítið  í 
framan.  Ég  hef  ef  til  vill  gert  það.  Hvað  sem  pví 
líður,  þá  tókst  mér  að  sfna  engin  önnur  merki  um 
ótta. 

Eyjarbúar  litu  hver  á annan,  og  svo  iitu  peir  á 
Constantine.  Hann  hafði  haft  nóg  af  æsandi  orðum 
á reiðum  höndum,  en  hann  varð  ekki  fyrstur  til  að 
stökkva  af  stað  til  að  veita  mér  atför.  Auk  mín  varð 
að  ráðast  á Kortes,  sem  ekki  hafði  yfirgefið  plás?  sitt 
við  hlið  mér,  pótt  skorað  væri  á hann  að  gera  það. 
Og  Kortes  leit  út  fyrir  að  vera  maður  á móti  einum 
eða  tveimur  að  minsta  kosti.  En  hikið  á fylgismönn- 
um  Constantine’s  varaði  ekki  lengi.  Demetri  var  að 
minsta  kosti  enginn  bleyðimaður,  pótt  hann  væri  eins 
mikill  fantur  og  ég  hef  nokkurntíma  pekt.  Hann 
hafði  stórt  sverð,  sem  hann  hlaut  að  hafa  tekið  úr 
vopna-safninu  á veggjum  gangsins  í húsinu;  hann 


216 


reiddi  það  nú  til  höggs  og  hljóp  beint  að  mér.  Það 
virtist  nú  vera  úti  um  mig,  og  mér  fanst  að  hið  bezta, 
sem  ég  gæti  gert,  væri  að  taka  dauða  mínum  með 
stillingu;  ég  stóð  pví  grafkjr.  En  alt  í einu  kipti 
sterk  hönd  mér  aftur  á bak.  Kortes  fleygði  mér  sem 
sé  aftur  fyrir  sig,  og  stóð  á milii  mín  og  hins  upp- 
reidda  sverðs  Demetri’s.  Að  fáum  augnablikum 
liðnum  voru  tíu  eða  tólf  af  eyjarskeggjum  komnir  i 
kringum  Kortes.  Hann  hjó  til  peirra,  en  peir  viku 
sér  undan  lögunum.  Einn  þeirra  hrópaði:  „Meiðið 

ekki  Kortesc<;  en  annar  hljóp  fimlega  að  baki  honum 
og  greip  um  hendur  hans;  svo  slógu  peir  hring  um 
Kortes  og  tóku  vopnin  af  honum.  Honum  hafði  ein> 
ungis  tekist,  að  lengja  beiskju  dauða  míns  með  hinni 
vasklegu  tilraun  sinni  að  frelsa  mig.  Ég  festi  nú 
augun  stöðuglega  á sjóndeildarhringinn  og  beið 
dauða  míns.  Þessi  bið  hlytur  að  hafa  verið  fjarska 
stutt — að  eins  augnablik — en  samt  fanst  raér  hún 
býsna  löng.  Svo  sá  ég  að  hið  mikla  sverð  Demyri’s 
leiftraði  á milli  mín  og  loftsins,  en  pað  kom  okki 
niður.  Það  kom  annað  leiftur- — hvítt  leiftu?,  sem 
flaug  inn  á milli  mín  og  hins  illúðlega  fjan  Imanns 
míns.  Og  Phroso,  náföl,  standandi  á öndinni  og  öll 
titrandi,  en  pó  djarfleg  og  eldur  brennandi  úr  hinum 
dökku  augum  hennar,  hrópaði  upp  og  sagði: 

„Ef  pér  drepið  hann,  pá  verðið  pér  að  drepa 
mig;  ég  skal  ekki  lifa  ef  hann  deyr!<c 

Jafnvel  Demetri  stanzaði  við  pessi  orð  Phroso; 
Mnir  aðrir  hörfuðu  til  baka.  Eg  sá  hið  ránfuglsleg 


217 


andlit  Constantine’s,  þar  sem  f>að  gægðist  reiði 
prungið  og  titrandi  af  geðshræringu  út  á milli  hinna 
preknu  fylgismanna  hans,  sem  hann  skýldi  sér  á bak- 
við.  En  Demetri,  sem  enn  hélt  sverði  sínu  upp- 
reiddu,  sagði  í reiðuglegum,  urrandi  róm: 

„Hvað  kemur  líf  pessa  manns  yður  við,  lafði 
mín?íC 

Phroso  rétti  úr  sér  og  virtist  hærri  á velli  en  áð- 
ur.  Andlit  hennar  horfði  burt  frá  mér;  en  pegar  hún 
tók  til  máls,  sá  ég,  að  roði  breiddi  sig  skyndilega  um 
háls  hennar;  en  rödd  hennar  var  föst  og  djarfleg,  og 
hún  talaði  svo  hátt  og  skýrt  að  allir  heyrðu: 

„Líf  hans  er  mitt  líf;  pví  ég  elska  hann  eins  og 
ég  elska  mitt  eigið  líf — ó,  og  guð  veit  að  ég  elska 
hann  meira,  meira,  meira!46 


XI.  KAPÍTULI. 

SÍÐASTA  TROMPIÐ. 

Hjá  flestum  ættum — að  minsta  kosti  hjá  þeim 
ættum,  sem  hefa  nokfcra  ritaða  sögu  að  stæra  sig  af 
eða  syrgja — pá  á sérleitthvað  pað  stað,  sem  þær  sérí- 
lagi  dramba  af.  Hjá  sumum  er  það  fagurt  látbragð; 
hjá  öðrum  er  það  hugrekki;  hjá  sumum  stjórnvizka; 
og  hjá  enn  öðrum  riddaraleg  trygð  við  eyðilagt  mál- 
efni  eða  landflótta  konung  eða  prinz.  Munnmælin 


218 


auka  viö  ágæti  pess,  sem  menn  þannig  dýrka;  f>að 
verður  erfðagripur  ættarinnar,  einkenni  hennar — að 
lokunum  ef  til  vill  hjátrú,  sem  yfirgnæfir  aðra  og 
merkilegri  hluti;  ef  karlmennirnir  halda  fast  við  pað, 
pá  eru  laun  peirra  frjálsræði  í öðrum  hlutum;  kon- 
uraar  eru  hafðar  í heiðri  ef  pær  eiga  syni,  sem  full- 
nægja  pessu.  í>að  verður  nýr  guð  hjá  þeim,  sem 
peir  dýrka  og  reisa  altari;  og  altarið  er  oft  hlaðið 
djfrum  fórnum.  Skynsemi  eða  vit  hefur  litla  hlut- 
deild  í pessum  trúarbrögðum,  og  f>að  er  hætt  við  að 
hverskyns  dygð,  sem  ekki  er  helguð  af  pessari  ætt- 
geogu  viðurkenningu,  sé  ekki  höfð  í miklum  heiðri 
eða  mikið  stunduð.  Ég  hef  heyrt  sagt,  og  séð  f>að  í 
riti,  að  við  af  Wheatley-ættinni  höfum  fáa  verðleika, 
en  marga  galla.  Ég  býst  ekki  við,  að  æfiferill  minn 
— ef  ég  á annað  borð  hef  nokkuð  svo  merkilegt  í 
pússi  lífs  míns  að  f>að  geti  kallast  æfiferill — breyti 
pessum  dómi.  En  samt  hefur  enginn  sagt,  eða  ritað 
pað  um  okkur  af  Wheatley  ættinni,  að  við  værum 
ekki  trúfastir  í hverju  sem  er.  Af  f>ví  stærum  við 
okkur,  og  pað  er  okkar  goð.  Við  hvorki  brjótum 
loforð  okkar  né  biðjum  að  leysa  okkur  frá  peim.  Við 
gerum  stundum  loforð  hugsunarlítið,  en  pað  gerir 
ekkert  til;  við  verðum  að  eyða  fé  okkar,  eyðileggja 
gæfu  okkar,  og  jafnvel  láta  lífið  til  pess  að  uppfylla 
pau.  I>etta  lærði  ég  við  hné  mðður  minnar.  Ég 
hafði  sjálfur  séð  púsundum  punda  sterling  helt  í 
prælslegan  vin,  til  pess  að  uppfylla  loforð,  sem  faðir 
minn  hafði  gert  sem  skóladrengur,  um  að  hjálpa  hon- 


219 


um  áfram.  „Fásiuna,  fásinna!u  hrópaði  heimurinn; 
en  hver  veit  hvort  þetta  var  rétt  eða  rangt?  Við 
vðfðum  okkur  í hinni  ónógu  kápu  pessarar  einu 
dygðar,  og  héldum  leiðar  okkar.  Við  vorum  vanir 
að — en  maður  verður  leiðinlegur  pegar  maður  fer  að 
tala  um  forfeður  sína;  maður  er  pá  líkur  gamalmenni 
sem  gengið  er  í barndóm,  en  sem  altaf  er  að  raupa 
af  pví  hve  mikið  hraustmenni  hann  hafi  verið  á yngri 
árum  sínum.  Það  er  komið  nóg  af  þessu.  En  samt 
ekki  meira  en  nóg,  því  ég  hafði  fiutt  pessi  trúar- 
brögð  mín  með  mér  til  Neopolia  og  bygt  par  altar 
fyrir  pau;  og  ég  var  að  undirbúa  hina  dyrustu  fórn 
fyrir  petta  altari.  Gerði  ég  rangt  í því?  Ég  kæri 
mig  ekki  um  að  bera  pá  spurningu  upp, 

„Líf  hans  er  mitt  líf;  pví  ég  elska  hann  eins  og 
mitt  eigið  lífa.  I>essi  orð  hljómuð  i í eyrum  mínum, 
og  pau  virtust  bergmála  aftur  og  aftur  í pögninni 
sem  varð  á eftir  peim;  og  slög  hjarta  míns,  hið  lif- 
andi  blóð,  sem  streymdi  í gegnum  líkama  minn,  svar- 
aði  þessum  orðum.  „Er  petta  sannleikuru,  flaug  í 
gegnum  huga  minn.  Var  þetta  sannleikur,  eða 
kænskubragð,  göfug  ósannindi,  eða  enn  dýrðlegri 
hugpr^ði?  Ég  vissi  pað  ekki.  Orðin  voru  undar- 
leg,  en  samt  fundust  mér  pau  ekki  ótrúleg.  Höfð- 
um  við  ekki  svo  gctt  lifað  mannsaldra  þessa  stuttu 
en  viðburðaríku  klukkutíma,  sem  við  höfðum  verið 
saman  í gamla,  gráa  húsinu?  Og  skilnaðurlnn  í 
kvöldkyrðinni  hafði  samtengt,  J>ótt  hann  virtist  slíta 
böndin  sundur.  Ég  held  að  ég  hafi  lokað  augunum, 


220 


til  J>ess  að  ég  skyldi  ekki  sjá  hiaa  grönnu  en  tignar- 
legu  konu,  sem  stóð  á milli  dauðans  og  mín.  Þegar 
ég  opnaði  augun  aftur,  pá  hafði  Demetri  og  hinir 
reiðu  laggmenn  hans  hörfað  til  baka,  og  störðu  út  f 
loftið  sneypulegir  og  vandræðalegir,  en  kvennfólkið 
hafði  pyrpst  utan  um  okkur,  og  lýstu  svipir  þess 
geðshræringu  og  áhuga;  ennisbreið  og  góðleg  kona 
úr  hópnum  hafði  hlaupið  til  Phroso  og  gripið  utan 
um  mitti  hénnar,  horfði  í augu  hennar,  strauk  hönd 
hennar  og  hvíslaði  í eyra  hennar  blíðri  kvennmanns- 
hughreystingu.  Demetri  steig  eitt  eða  tvö  spor 
áfram  aftur. 

„Kondu  ef  f>ú  porir!-4  hrópaði  konan  til  hans 
eins  djarflega,  eins  og  hún  hefði  haft  heila  legión  af 
karlmönnum  að  baki  sér.  „A  annar  eins  hundur  eins 
og  pú  að  nálgast  lafði  Euphrosyne?“  Og  Phroso 
sneri  andliti  síau  burt  frá  karlmönnunum  og  huldi 
pað  við  barm  konunnar. 

X>á  heyrðist  kuldaleg,  urgandi  rödd,  þrungin 
beiskri  reiði,  sem  huldi  sig  í uppgerðar  gamni. 

„Hvaða  gamanleikur  er  petta,  frændkona?“ 
sagði  Constántine.  „Elskar  pú  pennan  mann?  Þú, 
drotning  eyjarinnar — pú,  sem  hefur  lofað  mér  eigin- 
orði?“  Hann  sneri  sér  að  fólkinu  og  breiddi  út 
hendurnar. 

„X>ið  hafið  öll  heyrt“,  sagði  Constantine,  „pið 
vitið  öll  að  við  erum  trúlofuð“. 

Fólkið  tautaði  eitthvað  pessu  til  sampvkkis. 
„Já,  þau  eru  trúlofuð“,  heyrði  ég  hálfa  tylft  af  peim,, 


221 


sem  næstir  mér  voru,  tauta  um  leiö  og  f>eir  litu  for- 
vitnislega  til  Phroso.  „Já,  pau  trúlofuðust  á meðan 
gamli  lávarðurinn  var  á lífiu. 

I>egar  hér  var  komið,  fanst  mér  tími  kominntil 
að  taka  þátt  í leiknum;  ég  gekk  J>ví  fram  úr  kvenn- 
pyrpingunni,  þrátt  fyrir  að  Kortes  hélt  í mig  og 
hvíslaði  að  mér: 

„Yarið  yður,  varið  yður!u 

Ég  leit  framan  í hann.  Andlit  hans  var  preytu- 
legt  og  fölt,  eins  og  manns  sem  líður  mikinn  sárs- 
auka,  en  hann  brosti  samt  enn  á sinn  vingjarnlega, 
breinskilnislega  hátt. 

„Ég  verð  að  talau,  sagði  ég  við  Kortes.  Ég 
gekk  áfram,  þangað  til  ég  var  ekki  nema  sex  fet  frá 
Constantine,  og  hörfuðu  eyjarbúar  undan  mér.  I>á 
^ staðnæmdist  ég  og  sagði  hátt  og  skjfrt: 

„Atti  pessi  trúlofun  sér  stað  á*ur  en  pér  giftust 
konu  yðar,  eða  skeði  hún  á eftir?u 

Constantine  hálf  stökk  upp  úr  sæti  sínu,  eins  og 
hann  ætlaði  að  ráðast  á mig,  en  hann  hneig  aftur  nið- 
ur  í sætið,  og  aiidlit  hans  afmyndaðist  af  bræði  og 
tunn  reif  heiftarlega  í grassvörðinn  við  hlið  sér  með 
fingrunum.  „Kona  hans!u  gekk  í hvíslingum  hring- 
inn  í kring,  og  allir  virtust  forviða. 

„Já,  konan  hansu,  sagði  ég.  „Eiginkonan,  sem 
var  með  honum  pegar  ég  sá  hann  heima  í mínu  eigin 
landi;  konan  sem  kom  hingað  með  honum,  sem  var  í 
litla  húsinu  uppi  í hæðinni  og  sem  Vlacho  ætlaði  að 
draga  f>aðan  með  valdi  út  í opin  dauðann;  konan, 


222 


sem  gisti  í faDgelsinu  J>arna  yfir  frá  í nótt  er  leið* 
Hvar  er  hún,  Constantine  Stefanopoulos?  Eöa  er 
hún  nú  dauð  og  yður  frjálst  að  giftast  lafði  Euphro- 
syne?  Er  hún  lifandi,  eða  er  hún  nú  búin  að  læra 
að  pekkja  leyndarmál  Stefanopoulos  ættarinnar?,c 

Ég  veit  ekki  hvert  gerði  meiri  áhrif  hjá  fólkinu, 
tal  mitt  um  ) onu  Constaotine’s  eða  bendingin  við- 
víkjsndi  leyndarmálinu.  I>að  þyrptist  utan  um  mig, 
svo  ég  var  algerlega  umkringdur.  Ég  sá  ekki  Phroso 
framar;  en  Kortes  prengdi  sér  aftur  að  hlið  mér.  Svo 
horfðu  allir  á CDnstantine,  þar  sem  hann  sat  með  af- 
myodað  andlit  og  reif  heiftarlega  með  nöglunum  í 
grassvörðinn. 

„Hvaða  1/gi  er  petta?u  hrópaði  Constantine  pá. 
, Ég  hef  ekkert  af  neinni  eiginkonu  að  segja.  Það 
er  satt,  að  pað  var  kveunmaður  í litla  húsinu  uppi 
í hæðinoiu. 

„Já,  pað  var  kona  í litla  húsinu44,  sagði  Kortes. 
„Og  húo  var  líka  í fangahúsinu;  en  ég  vissi  ekki  hver 
hón  var,  og  ég  hafði  engar  skipauir  fengið  henni  við- 
víkjandi.  Hún  var  horfin  burt  í morgunu.  r 

„Kvennmaðurinnn,  sem  við  erum  að  tala  um, 
var  kona  ConstantineV4,  sagði  ég.  „En  hann  og 
Vlficho  voru  búnir  að  brugga  pað  með  sér  að  drepa 
hans,  svo  að  Constantine  gæti  gifst  lafði  Euphrosvue 
e 'g’nast  eyna  sjAlfur*4. 

Ait  í einu  hrOpaði  D^œetri  með  mikium  upp- 
gerðar  vifbjóð: 

VÁ  haun  að  halda  lífi  eftir  að  hafa  borið  fram 
aðra  eins  l/gi  gegn  Constantine  lávarði?M 


223 


En  engiun  gaf  gaum  að  orðum  Demetri’s.  Ég 
hafði  gert  of  mikil  áhrif  á fólkið  til  f>ess. 

„Hver  var  konan  J>á,  og  hvar  er  hún  nú?tC 
sagði  ég. 

Constantine  var  ráðagóður  og  slægur,  og  leit  á 
hinn  dauða  Ylacho.  . 

„Ég  má  ekki  segja  leyndarmál  vinar  míns^, 
sagði  hann  með  aðdáanlegu  uppgerðar-drenglyndi. 
„Og  sviksamlegt  hoífslag  hefur  lokað  vörum 
Vlacho’su. 

„JáCí,  hrópaði  ég,  „Vlacho  drap  gamla  lá- 
varðinn  og  Vlacho  kom  raeð  þessa  konu  hing- 
að  til  eyjarinnar!  1 sannleika,  Vlacho  þjónar 
lávarði  sínum  eins  dyggilega  eftir  að  hann  er  dauður 
eins  og  hann  gerði  á meðan  hann  lifði.  I>ví  nú  eru 
varir  hans  lokaðar.  Jæja,  nú — Vlacho  keypti  eyna, 
og  Vlacho  drap  Spiro,  og  nú  hefur  Vlacho  drepið 
sjálfan  sig!  Hvorki  Constantine  né  ég  höfum  gert 
neitt  af  okkur;  f>að  var  Vlacho,  sem  gerði  það  alt — 
hinn  nytsami  Vlacho — Vlacho — Vlacho!Cí 
^ I>að  var  sjón  að  sjá  andlit  Constantine’s,  og 
svipur  hans  varð  ekki  viðkunnanlegri  pegar  háð  mitt 
kom  brosi  út  á andlitum  sumra  mannanna  sem  í 
kringum  hann  stóðu,  en  aðrir  bitu  sig  í varirnar,  til 
pess  að  stöðva  bros  sem  voru  að  reyra  að  brjótast 
fram. 

„Ó,  trúi  07  dy^'gi  !>;ónu!íC  h^ópaði  $ r <dns  og 
ég  væri  að  tiia  til  5iiu>  dauða  Viacho’á.  „Dungar 
eru  syndir  pínar.  Hainingjan  gefi  að  pú  ver^ir 

náðaður!t{ 


224 


Ég  vissi  ekki  hvaða  spil  Cofcstantine  hafði  á 
hendi.  Ef  honum  hafði  tekist  að  nema  konu  sína 
burt,  annað  hvort  sviksamlega  eða  á annan  hátt,  p>á 
voru  horfurnar  betri  fyrir  hann;  en  ef  hún  var  enn 
frjáls,  lifandi  og  frjáls,  f>á  spilaði  hann  hættulegt 
spil,  og  pað  var  hætt  við  að  spilið  færi  algerlega  út 
um  þúfur  fyrir  honum.  En  hann  var  nú  neyddur  til 
að  slá  út;  ég  hafði  haft  svo  mikil  áhrif  á fólkið,  að 
pað  ætlaðist  til  meira  af  honum  en  eintómum  mót- 
mælum. 

„ÚtlendingurÍDn,  sem  kom  hingað  til  að  stela 
eyju  okkaru,  sagði  hann  og  kveykti  aftur  fordóm  á 
móti  mér  með  orðum  sínum,  „spyr  mig  hvar  konan 
sé.  En  ég  spyt  hann  að  pví — hvar  er  hún?  t>ví 
f>að  er  hans  að  koma  með  hana  fram  fyrir  ykkkur, 
svo  hún  geti  sagt  ykkur  hvort  ég,  Constantine  Stef- 
anopoulos,  er  að  ljúga  að  ykkur.  En  hvað  er  annars 
langt  síðan  að  pið  hafið  farið  að  efast  um  orð  man  as 
af  Stefanopoulos-ættinni  og  fóruð  að  trúa  útlend- 
ingi  betur?“ 

£>essi  áfryýun  hans  hafði  áhrif  á eyjarbúa.  I>eir 
tóku  henni  með  lágu  gleðiópi. 

„t>ið  pekkið  mig,  þið  pekkið  æt^mína“,  hiópaði 
hann.  „En  samt  hlustið  pið  á örþrifa-orð  manns  sem 
berst  fyrir  lífi  sínu  með  lygum!  Hvernig  á ég  að 
gera  ykkur  ánægða?  t>ví  ég  hef  ekki  kvennmann 
penna  undir  höndum.  Ea  heyrðuð  pið  ekki  til  mín 
f>egar  ég  sór  frændkonu  minni  ástir  og  trygðir  frammi 
fyrir  gamla  lávarðinum,  sem  nú  er  dauður?  Er 


225 

m : ður,  sem  líklegt  er  að  sverji  rangan  eið?  Á ég 
sð  vinna  ykkur  eið  nú?í: 

Straumurinn  var  nú  aftur  farinn  að  renna  sterkt 
með  honum.  Hann  hafði  kaliað  sér  til  hjálpar  föður- 
landsástina  og  gömlu  hollustuna,  sem  batt  Neopalia- 
búa  við  ætt  hans,  og  þetta  brást  honum  ekki.  Eyj- 
&r*búar  voru  reiðubúnir  til  að  trúa  honum  ef  hann 
ynni  þeim  eið. 

„V'innið  pá  eiðinn!‘c  hrópuðu  þeir.  „Sverjið 
okkur  pað  við  hina  helgu  mynd,  að  J>að  sé  lygi  sem 
útlendi  maðurinn  segiru. 

„Við  hina  helgu  myod?u  sagði  h&nn  hikandi. 
„Er  það  ekki  of  mikill  og  heilagur  eiður  til  að  vinna 
í svona  málefni.  Nægir  ykkur  ekki  drengskap&r* 
orð  mitt?’,> 

En  gamli  presturinn  gekk  dú  að  Constarjtine 
og  sagði: 

„I>etta  er  mikilsvarðandi  málefni,  í pað  snertir 
mjög  heiður  ættar  yðar,  lávarður  minn,  og  mannslíf 
er  par  að  auki  í veði.  Er  nokkur  eiður  of  stór  pegar 
vheiður  og  líf  er  í vogarskálimn?  Leggið  líf  yðar  á 
mótl  lífi  bans,  pvi  sá  sem  vinnur  pannig  eið  rang- 
lega,  verður  ekki  langlífur  í Neopalia.  Við  vernd- 
um  heiður  hins  helga  Tryphons  héru. 

„Já,  sverjið  við  myndinau,  hrópaði  fóikið.  „Dað 
nægir  okkur,  ef  pér  sverjið  við  myndina!*4 

Jeg  sá  glögt,  að  Constantine  var  ekki  ástfanginn 
í þessari  tillögu,  en  bann  sampykti  hana  ólundarlítið, 
og  lét  í )jósi  að  hann  gerði  tér  að  góða  ástæðu 


226 


,gamla  prestsins  með  f>ví  að  ypta  öxlum  hálf  fyrir- 
litnicgarlega.  Fólkið  tók  sampykki  hans  með  aug- 
sýnilegri  gleði,  að  undanteknum  Demetri,  sem  horfði 
á hann  með  efaseradar-svip.  Demetri  vissi  sannleik- 
ann  í málinu,  og  pótt  hann  gæti  skorið  raann  á háls 
með  Jéttri  lund,  pá  mundi  hann  hafa  hikað  sér  við  að 
neita,  að  hann  hefði  unnið  verkið,  ef  hann  hefði  verið 
látinn  sverja  pað  við  hina  helgu  mynd.  Samvizkan 
verkar  stundum  á undarlegan  hátt,  með  því  hún  gerir 
stundum  minni  syndina  að  stærri  synd,  og  kreppir 
3man  svívirðilegustu  glæpi,  til  pess  að  stækka  hina 
fyrirgeíanlegri  bræður  peirra.  Nei,  Demetri  mundi 
ekki  hafa  svarið  við  myndins;  oo  pegar  hann  sá  að 
kornið  var  með  hana  til  Constantine,  pá  hörfaði  hann 
burt  frá  leiðtoga  sínum  og  ég  sá  að  hann  signdi  sig 
í lanmi.  En  Constantine,  sem  trúleysið,er  hann  hafði 
lært  í Vestur-Evrópu,  hafði  gert  frjálsan  að  iðka 
glæpina,  er  hann  hafði  lært  í xVustur-Evrópu,  lét  sér 
ekki  pvílíkt  smáræði  fyrir  brjósti  brenna;  pegar  búið 
var  að  endurtaka  allar  serimónfurnar,  sem  viðhafðar 
voru  fyr  um  daginn  við  eið  gömlu  konunnar,  í stóru 
sem  smáu  og  mjög  hátíðlega,  pá  sór  Constantine  eið- 
inn  e:ns  djarflega  og  bægt  var  að  óska  eftir,  og  p&ð 
leit  út  fyrir,  að  hann  hefði  £>annig  ritað  dauðadóm 
minn  í hinum  lognu  orðura  áínum.  Dví  pegar  hano 
var  búinn  að  vinna  eiðinn  (öll  hin  óttalegu3tu  nöfn  á 
himnum  höfðu  verið  ákölluð  í meinsæ  i hans)  og^hann 
hætti,  segjandi  „ég  hef  unnið  eiðinna,  pá  litu  silír 
mennirr >ir,  sem  1 kringum  hann  stuðn,  á mig  og  virtust 


227 


spyrja  mi g pegjandi,  hva5  ég  hefði  nú  fram  að  bera 
mér  til  vægðar.  En  ég  notaði  tækifærið  tafarlaust 
og  sagði  stillilega : 

„Látið  Deraetri  sverja,  að  svo  framarlega  sem 
hann  veit,  pk  hafi  Constantine  lávarður  ekki  svarið 
annað  en  sannleikannu. 

„Þetta  eru  undanbrögð!u  hrópaði  Constantine 
épolinmÓðlega.  „Hvað  skyldi  Demetri  vita  um 
petta  raál?  4 

„Ef  hanm  veit  ekkert  um  pað,  þá  er  létt  fyrir 
hann  að  vinna  eiðinnu,  sagði  ég.  „Eyjarbúar,  maður 
ætti  að  fá  tækifæri  til  að  frelsa  líf  sitt  ef  unt  er.  Ég 
hef  gefið  ykkur  eyna  ykkar  aftur.  Gerið  petta  fyrir 
mig.  r.átið  Deraetri  vinna  eiðinn.  Ó,  lítið  á mann- 
inn!  Sjáið  pið  ekki  að  hann  titrar;  andlit  hans  föln* 
ar  upf>;  svitinn  springur  út  á andliti  hacs.  Hvers 
vegna,  hvers  vegna?  Látið  hano  sverja!-* 

Éor  hefði  ekki  komið  áformi  mínu  fram  ef  andlit 
fantsins  hefði  ekki  borið  vitoi  á móti  honum.  I>a>ð 
var  eins  og  ég  sagði  ; hann  föln&ði  rpp  og'éyit&dögg 
stóð  á enni  hans;  hann  reyndi  að  ræskja  sig*  pví 
kverkar  h&ns  voru  purrar,  en  hann  sagði  ekki  orð. 
í>á  hrópaði  Constantine  og  sagði:  „Yindu  eiðinn, 

aulinn  pinn.  vindu  eiðinn ! 4 

„Látum  Demetri  einnig  sver.ja“,  sö^Tðu  nokkrir. 
„Já,  pað  er  létt  fynr  hano  ef  hann  veit  ekkertu. 

X>á  kora  Phroso  skyndilega  út  úr  byrpingunni 
og  hrópaði:  ' 

„Já,  látum  hann  sve'j'i.  Hver  er  foringi  Lér 


228 


Hef  ég  ekkert  vald?^ lAtum  hann  sverja!u  Og  um 
leið  gaf  hún  prestioum  bjóðandi  teikn  um  að  hlýða. 

var  komið  með  hina  hel^u  mynd  til  Dem- 
etn’s;  hann  hörfaði  frk  henni,  eins  og  J>að  mundi 
verða  bráður  bani  hans  að  snerta  hana. 

„í  nafoi  almáttugs  guðs,  svo  framarlefra  sem  J>ú 
væntir  pér  miskunnar  hans;  í nafci  drottins  vors  og 
frelsara,  svo  framarlega  sem  J>ú  biður  hann  meðaumk- 
uriar  með  J>ér;  1 nafni  hins  biessaða  heiDga  anda, 
h’-ers  orð  er  sannleikur;  við  hina  heigu  mey,  cg  við 
vorn  heilaga  dýrling — l(,  byrjaði  gamli  presturinn 
eiðspjallið.  En  Démetri  hrópaði  með  hárri  röddu: 

„Farið  burt  með  hana,  farið  burt  með  myndina. 
Éíf  vil  ekki  vinna  eiðinn.‘‘> 

„Látum  hann  sverjau,  sagði  Phroso,  og  nú  end- 
urtók  öll  pyrpingin  skipun  hennar  með  grimmilegum 
ákafa. 

„Látum  hann  sverja,  að  hann  skuli  segja  allan 
g <nnleiKarm  um  pað,  sem  hann  veit,  og  draga  ekkert 
iir  d'-n,  samkvæmt  eiðspjallinuu,  sagði  presturinn  og 
hélt  átram  að  J>y  1 j a upp  úr  handbók  sinni. 

„Hann  skal  ekki  sverja  eiðinnu,  hrópaði  Oon- 
stat  tine  og  stökk  á fætur.  Ea  hann  var  að  tala  í 
dwuf  eyru,  og  ávaun  sér  ekki  annað  en  nýfæddan 
grun. 

„Dað  er  siður  bér  á eynni“,  sagði  fólkið  í urr- 
axvdi  róm.  „Detta  hefur  verið  gert  á Neopalia  í ó- 
muna  t\ðu. 

„Jákw,  sfvgði  presturinn,  „í  ómuna  tíA  hefur 


229 


mðnmzm  v ;rið  heiœilt  að  heirnt-t  f>eaoan.e**  «í  hverj- 
um  helzt  s þeir  höfðu  grunaðan,  V'iodu  eiðiorj* 
Demetri,  ins  o g lafði  Enpbrosyne  skiju-u  ‘>ér.  og 
eins  o^  Iöí  . vor  bj<5ðduu.  Og  svo  las  hanu  upp  pn^ 
sem  eftir  \ar  a£  eiðnum. 

DeD3e>ri  leit  í kringum  sig*,  til  h^egri  op  td 
vinstri,  og  svo  aftur  til  hægri.  Haoo  var  a:  hugsa 
um  að  koma  t burt,  en  það  var  engi nu  vegur  til  að 
sleppa,  þvíáalla  vegu  var  leiðin  varin  homira.  linud- 
leggir  hans  féllu  afllausir  niður  með  síðurxura. 

„Verð  ég  látinn  fara  mína  leið  ótrehidur  ef  ég 
segi  sannleikann?u  spurði  Demetri  ólnn. 1 olega. 

„Já,“  sagði  Phroso,  „ef  pú  segP  samleikanc  V- 
dráttarlauöt,  i>á  skalt  pú  sleppa  .óraenUur  að  ölia 
leytiu. 

Allir  komust  nú  í ákafa  geðshræHnou , |>ví  j )e* 
metri  vann  eiðinn,  og  Constantine  honð  á hanu  n^- 
fölur  og  áhyggjufullur.  Svo  varð  algorð  [>ögn  í 
nokkur  augnablik,  en  strax  á eftir  laust  upp  undc* 
unar  ópum,  pví  Demetri  sagði:  „Fylg;ð  mér  eft  ru, 

sneri  sér  síðan  við  í áttina  til  þorpsios,  reiðubúmu 
að  leggja  af  stað  þangað-  „Fylgið  mér  eftir  . enrj. 
urtók  hann;  „ég  skal  segja  sannleikann.  iiig  hf  f 
þjónað  lávarði  mínum  ^yggilega5  ea  sá’iii  er  mam  s 
eigin  eign.  Enginn  herra  katipir  sál  raauns.  Kr 
skal  segja  sannleikann.u 

Breytingin  á tilfinningum  fólksins  sy^di  sig  í 
því  sera  nú  skeði.  Samkvæmt  bendingu  írá  piest- 
inum  tók  Kortes  og  annar  maður  simi  undu  hvom 


230 

handlegor  á Constiintine  og  lyftu  honu  n á fætur. 
Hann  var  nú  allur  titrandi,  og  gat  varla  borið  fæt- 
urna  hvorn  frara  fyrir  annan.  Réttvísin  var  nú  á 
hælum  hans,  og  hann  var  hiiglífcill  í raur  og  veru. 
Við  höfðum  hann  þannig  með  okkur  í J>  rpingunni, 
°g  fylgdum  Demetri  eftir  «f  pingstaðnum  inn  í mjóa, 
bratta  strætið,  sem  lá  frá  sjónum  upp  í gegniim  porp- 
ið.  Eo^inn  sajjjði  orð  á leiðinni;  ég  gekk  í miðið, 
en  á undan  mér  var  Phroso,  og  h^jt  konan,  er  hafði 
hucrerað  hana,  handleggnum  enn  utan  um  mitti 
hennar. 

Demetri  gekk  á undan  okkur  hratt  og  einbeitt- 
lega;  en  þegar  hann  var  fram  undan  dyrunum  á gisti- 
húsinu,  er  hafði  tilheyrt  Vlacho  (sem  nú  lá  liðið  lík  á 
grasfletinum  niður  við  sjóinn),  stanzaði  hann  snögg- 
lega;  en  svo  beygði  hann  upp  að  dyrunura  og  gekk 
inu  í húsið.  YiÖ  fylgdum  honum  eftir  iun  í það,  og 
höfðu  gæzlumenn  Constantine’s  hann  með  sér  pang- 
að.  Við  gengum  í gegnum  hið  stóra  herbergi  niðri, 
en  fórum  síðan  út  úr  húsinu  aftur,  út  í umgirtan 
garð,  er  lá  hallandi  niður  að  sjónum  og  sem  þeim 
megin  var  varinn  lágum  steinvegg.  I>ar  stanzaði 
Demetri. 

„Ég  segi  pað  undir  eiðinn,  sem  ég  hef  svarið, 
og  vitandi  að  guð  heyrir  orð  mín,  að  ég  vissi  ekki 
hver  þessi  kona  var,Cfc  sagði  Demetri.  ,.En  í gær- 
kveldi  skipaði  Vlacho  mér  að  koma  með  sér  til  húss- 
ins  uppi  í hæðinni  og  sagði  við  mig,  að  ef  hann  kall- 
aði  á mig,  f>á  skyldi  ég  koma  og  hjálpa  honum  til  að 


231 


foera  hana  nauðuga.  til  húss  Constantine’s  lávaröar. 
Hann  kallaði  á mig,  og  þegar  ég  kom  með  Kortes 
fundum  við  Vlacho  deyjandi  á gólfinu.  Kortes  vildi 
ekki  leyfa  mér  að  snerta  konuna,  og  skipaði  mér  &ð 
vera  kyr  hjá  Vlacho.  En  pegar  Kortes  var  farinn 
og  Vlacho  dáinn,  pá  hljóp  ég  mína  leið  og  sagði 
Constantine  iávarði  hvað  skeð  hafði.  Lávarðurinn 
var  mjög  óróiegur  og  skipaði  mér  að  fara  með  sér. 
Við  komum  svo  báðirjhingað  til  þorpsins,  og  urðum 
samferða  að  fangahúsinu“. 

„Detta  er  1/gi,  svivirðilegasta  l/gi!*1  hrópaði 
Constantine,  en  honum  var  skipað  að  pegja.  og  De- 
metri  héit  áfram  stiililega  og  sagði: 

„Degar  við  komum  að  fangahúsinu,  var  Kortes 
þar  á verði;  Constantir.e  lávarður  spurði  hann  hvern 
hann  hefði  sem  íanga,  og  pegar  hann  heyrði  að  pað 
var  Eagiendiijgurinn,  pá  reyndi  hann  að  fá  Kortes 
til  að  framselja  hann;  en  Kortes  neitaði  að  gera  þ&ð 
nema  hann  fengi  skipun  til  þess  frá  lafði  Euphro- 
syne.  Dá  spurði  Constantine:  ,Befur  þú  ann&n 

fanga,  Kortes?4  Og  Kortes  svaraði  og  sagði:  ,Dað 
er  hér  kona,  sem  við  fundum  í litla  húsinu  uppi  í 
hæðinui;  en  pér  gáfuð  mér  engar  skipanir  viðvíkj- 
andi  henni,  hvorki  pér  né  lafði  Euphrosynec.  ,Mér 
er  sama  um  hanac,  sagði  Constantine  lávarður  og 
ypti  öxlum,  og  svo  sneri  haan  sér  við  og  gekk  spöl- 
korn  upp  eftir  strætinu.  Slðan  kraup  ég  niður  með 
lávarðinutD,  að  boði  hans,  í skugga  húss  nokkurs  og 
beið  par.  Eftir  all-langa  stund  sló  klukkan  tvö,  og 


232 


sáum  við  f>á  að  Kortes  kom  út  úr  fanorahúsinu,  og 
kom  konan  út  á eftir  honurn.  Við  vorum  nú  ein~ 
ungis  50  fet  frá  £>eim,  og  f>ar  eð  vindurinn  stóð  frá 
þeim  jfir  til  okkar,  pk  heyrði  ér  hvað  f>au  töluðua. 

„I>etta  skeði  alvetír  eins  o g hann  segiru,  greip 
Kortes  fram  í með  hátfðlegri  röddu.  „Éor  lofaði  að 
hálda  f>essu  leyndu,  en  nú  álít  égr  skyldu  mína  að 
skjfra  frá  öllu,  sem  é&  veit  um  f>etta  málu. 

„ ,Ég  má  til  að  fara  til  lsfði  EuphrosyneS  sagði 
hún  við  Kortesu,  bélt  Demetri  áfram.  „ ,Ég  verð 
fyrir  alla  mimi  að  seg-ja  henni  nokkuð,  sem  ég  veitc. 
Kortes  sagði  p$:  ,T/ifði  Euphrosyne  heldur  t-il  í húsi 

prestsins.  I>að  er  tíunda  húsið  til  vinstri  handar 
f>egar  pér  gangið  upp  hæðinac.  Hún  pakkaði  Kortes 
fyrir  sig,  en  síðan  fór  hann  inn  í faDgahúsið  og  við 
sáum  hann  ekki  framar.  Konan  gekk  hægt  og 
hræðslulega  upp  strætið;  Constantine  lávarður  hló 
ofur  lágt,  par  sem  hann  kraup  við  hlið  mér,  og  sneri 
silkiklút  saman  milli  handanna.  I>að  var  enginn  á 
ferli  á strætinu  nema  lávarðurinn,  konan  og  ég.  Og 
f>egar  hún  gekk  fram  hjá  okkur,  stökk  lávarðurinn  á 
hana  og  sneri  klútinn  yfir  munn  hennar  áður  en  hún 
gat  hljóðað  upp.  Síðan  lyftum  við  henni  upp  og 
bárum  hana  hratt  niður  eftir  strætinu;  við  komum 
hingað,  að  húsi  Vlacho’s;  hurðin  var  opin,  pví  Vlacho 
var  farinn  út;  engr’nn  vissi  ennpá,  að  hann  mundi 
rldrei  koma  hingað  lifandi.  Við  bárum  konuna  hratt 
í gegnúm  húsið,  hingað  sem  við  nú  stöndum,  og 
lögðum  hana  á jörðina;  Constantine  batt  hendur 


233 


bennar  og  fætur,  svo  hún  lægi  kyr;  hann  hafði'pegar 
bundið  fyrir  munn  hennar.  Að  £>ví  búnu  fór  Con- 
stantine  með  mi^  ofurlítið  afsíðis,  tók  fimm  gullpen- 
inga  upp  úr  bnddu  sinni,  horfði  í au^u  mér  og  sagði: 
,Er  petta  nóg?*  Ég  skildi  hvað  hann  átti  við  og 
sagði:  ,já,  J>að  er  nóg,  lávarður  minn‘;  f>á  tók  hann 
í hönd  mína,  prfsti  peningunum  í hana  og  fór  sína 
leið,  án  J>ess  að  koma  aftur  nærri  konunni.  En  ég 
lét  hina  fimta  gullpeninga  í buddu  mína,  dró  hníf 
minn  úr  skeiðum,  gekk  yfir  pangað  sem  konan  lá, 
stóð  J>ar  kyr  í nokkur  augnablik  og  athugaði  hvar 
b°zt  mundi  að  stinga  hana  til  bana.  Dað  var  bundið 
fyrir  munn  hennar  og  hún  bundin  á höndum  og  fót- 
um,  svo  hún  lá  þarna  þegjandi  og  hreifingarlaus. 
En  pað  var  heiðríkt  loft  og  stjörnuljós,  svo  ég  sá  að 
augu  hennar  horfðu  stöðugt  í augu  mín.  Ég  stóð 
parna  yfir  henni  um  stund*  með  hnífinn  í hendinni; 
svo  kraup  ég  á kné  við  hlið  hennar,  í J>ví  skyni  að 
stinga  hana.  En  augu  hcnnar  brendu  sig  inn  í hjarta 
mitt,  og  alt  1 einu  virtist  mér  að  ég  heyra  Satan  við 
hliðina  á mér,  ýskrandi  af  hlátri,  og  að  hann  hvísla  að 
mér:  ,Stingdu  hana,  Demetri,  stingdu!  Ert  f>ú  ekki 

glataður  fyrir  löngu,  hvort  sem  er?  Stingdu  hana!4 
Og  ég  f>orði  hvorki  að  líta  til  hægri  né  vinstri,  pví 
ég  fann  að  djöfullinn  var  við  hliðina  á mér.  Ég  lét 
J>ví  augun  aftur  og  greip  fast  utan  um  skaftið  á 
htiífi  mínum;  en  augu  konunnar  drógu  augu  mín  op- 
in  aftur,  pótt  ég  reyndi  til  af  öllum  mætti  að  halda 
peim  lokuðum.  Svo  fanst  mér  að  margir  árar  væri 


234 


í kringum  mig,  og  [>eir  virtust  vera  kátir  og  segja: 
,Ó,  við  eigum  hann!  Já,  við  eigum  Demetri.  Hann 
íreraur  J>etta  verk  vafalaust,  og  J>á  eigum  viö  hann 
vissulega!4  Alt  í einu  fór  ég  að  gráta;  og  J>egar 
gráturinn  kom,  J>á  lýsti  einhvers  konar  geisli  upp 
augu  konunnar;  augu  hennar  urðu  eins  og  augu 
hinnar  heilögu  Maríu  meyjar,  eins  og  J>au  eru  á 
myndinni  í kirkjunni;  méc  var  ómögulegt  að  stinga 
konuna.  Ég  íleygði  hnífnum  frá  mér  og  grét  Há- 
vaði  sá,  sem  árarnir  höfðu  gert,  hvarf  við  gráttinn; 
en  í staðinn  virtist  mér  ég  heyra  rödd  að  ofan,  sem 
sagði  blíðlega  við  mig:  ,Hef  ég  ekki  dáið  til  pess 

að  sái  pín  skuli  lifa,  og  pó  ætlar  pxx  að  deyða  hana 
sjálfur,  Demetri?*  Ég  veit  ekki  hvort  nokkur  talaði; 
en  nóttin  var  mjög  pögul,  og  ég  var  óttasleginn  og 
kallaði  upp  lágt:  ,Æ,  ég  er  aumur  syndari!4  Ea 

röddin  sagði:  ,Syndgaðu  ekki  framar4,  Og  augu 

. konunnar  sárbændu  mig.  En  svo  lukust  J>au  aftur, 
og  ég  sá  að  J>að  vár  liðið  yfir  hana.  Og  ég  lyfti 
henni  blíðlega  upp  af  jörðinni  og  bar  hana  yfir  penn- 
an  blett,  sem  við  stöndum  áct. 

Demetri  pagnaði,  og  stóð  pegjandi  og  hreifing- 
arlaus  í nokkur  augnablik;  enginn  annar  sagði 
eitt  orð. 

„Ég  bar  hanacc,  sagði  Demetri,  „yfir  um  parna, 
sem  veggurinn  endar;  pví  ég  vissi,  að  bárið  hans 
Vlacho’s  var  J>ar.  Bárhurðin  var  læst,  en  ég  lagði 
konuaa  niður,  fór  pangað  sem  hnífur  minn  lá,  opn- 
aði  lásinu  með  honum,  bar  konuna  inn  í hásið  og- 


235 


lagði  hana  á gólfið.  Síðan  fór  ég  inn  í húsið  og 
kallaði  á Panayiotu,  dóttur  Viacho’s,  sem  ég  var 
kunnugur.  Þegar  hún  kom,  bað  ég  hana  að  hafa 
gætur  á konunni  þangað  til  ég  kæmi  aftur  og  sagði, 
að  Vl&cho  hefði  skipað  mée  að  f&ra  hingað  með  hana; 
pví  ég  hafði  ásett  mé?  að  koma  aftur  að  nokkrum 
klukkustundum  liðnum  og  fara  rneð  konuna  á ein- 
hvern  óhuitan  stað,  ef  ég  gsöti  fundið  nokkurn  slík- 
an  stað.  Panayiota,  sem  ótt&ðist  Vlacho  og  pótti 
vænt  um  mig,  lofaði  mér  eiolæglega  að  annast  kon- 
una  og  sjá  henni  borgið.  Að  p í búnu  hljóp  ég  á 
eftir  Conssantine  lávarði  og  fann  hann  í húsinu;  ég 
sagði  honum  að  ég  hefði  uanið  verkið,  sem  hann  fól 
mér  að  viona,  og  að  ég  hefði  falið  líkið  hér;  og  ég 
bað  um  levfi  tii  að  mega  fara  til  b*ka  og  grafa  gröf 
fyrir  líkið,  eða  f&ra  með  pað  út  á sjó.  fía  hann  sagði: 
,I>að  er  nógur  tími  til  að  gera  pað  í kvöid.  f>á  verð- 
um  við  lausir  við  öll  vandræði  okkar.  Veit  nokkur 
um  petta?4  Ég  svaraði  fljóifærnislega:  ,Já,  Panay- 

iota  veit  um  þaðfc.  fía  hanu  varð  mjög  roiður  út  af 
pessu,  því  hann  óttaðist,  að  Panayiota  mundi  koma 
upp  um  okkur;  þegar  ég  nú  sagði  honum  að  Panay- 
iota  væri  unnusta  mín,  f>á  sefaðist  hann;  en  ég  gat 
samt  ekki  fundið  tækifæri  til  að  yfirgefa  lávarðinn 
og  koma  aftur  hingað  til  konunnaru. 

Demetri  hafði  nú  lokið  sögu  sinni.  Phroso  leit 
ekki  á neinn  af  okkur,  en  gekk  Jéttilega  yfir  á blett- 
inn,  er  hann  hafði  1/st.  Þ&r  var  lágur  kofi,  og  var 
sterk  tréhurð  fyrir  honum.  Phroso  barði  á hurðina, 


236 


eo  enginn  opaaði  hana  að  innan.  Phroao  benti  Kort- 
es  að  koma  og  opna  hurðina,  og  varð  hann  að  neyt^ 
orku  sinnar  til  pess,  því  henni  hafði  verið  lokað  á 
einhvern  hátt  að  ianaa.  Ivorte3  fór  sem  snöggvast 
inn  í húsið,  en  kom  síðan  út  aftur  og  crerði  teiku  með 
hendinni.  Við  pyrptumst  í kringrum  dyrnar,  og  var 
ég  einn  af  peim  sem  næstur  £>eim  var.  I>ir  mætti 
manni  einkennileg  sjón.  I>ví  á gólfinu  sat  þrifleg 
stúlka  og  hallaðist  upp  að  einum  kofa  veírgnum; 
augu  stúlkunnar  voru  aftur,  varirnar  opaar  og  hún 
andaði  pungt  og  regluleg«;  Panayiota  hafði  vakað 
dyggilega  alla  nóttina,  en  svaf  nú  á verðinum.  En 
hún  hafði  ekki  svikist  um  að  gæta  skyldu  sinnar;  pvi 
í kjöltu  hennar  hvíldi  höfuð  konunnar,  sem  D^metri 
hafði  ekki  haft  hjarta  til  að  drepa;  böndin,  sem  hún 
hafði  verið  bundin  með,  lágu  á gólfinu  við  hlið  henn- 
ar;  koaan  var  mjög  föl  og  það  voru  dökkir  hringir  í 
kringum  augu  hennar,  en  hún  hafði  verið  orðin  al«  , 
gerlega  yfirkomin  af  preytu  og  áhyggjum,  svo  hún 
svaf  nú  eins  og  steinn.  Við  stóðum  þarna  um  hríð 
og  horfðum  á pessa  einkennilgu  sjÓn  — f>að  var  eins 
o g bjartur  friðargeisli  brytist  hér  gegnum  hin  di  « mu 
reiðiský. 

„I>ey!u  sagði  Phroso  mjög  mjúklega,  gekk  að 
hinni  sofandi  konu,  kraup  á koé  hjá  henni  og  kysti 
konu  Constantine’s  blíðlega  á ennið.  „Guði  sé  loftu 
sagði  Phroso  lágt  og  kysti  hana  aftur. 


237 


XII.  KAPÍTULI. 

L’ÓG  OG  REGLA. 

Loksins  virtist  lukkahjóiið  hafa  snúist  mér  í vil, 
snÚQÍogar  f>ess  hafa  borið  hamiogju  míaa  upp  á efri 
brúnÍQR.  I>ví  pað,  að  Francesca  hvíldi  þarna  með 
hofuðið  1 kjöltu  Panayiotu,  var  sterk  sönnun  fyrir  að 
sagao,  sem  neydd  hafði  verið  út  úr  Ðem'strimeð 
eiðnum,  var  sönn,  og  orð  hans,  „sjáið!*‘,  voru  nú  ó- 
nauðsynieg  til  f>e3S  að  vitoisburður  hans  væri  tekinn 
gildur.  Af  vörum  kvennfóiksins  heyrðist  lág  með- 
aumkunar-suða,  en  af  vörum  karlmanuanna  kom 
reiðiprungið  urr,  sem  sýndi,  þótt  þeir  reyndu  að 
dylja  pað,  hinar  sáru  tilfianingar  sem  vöknðu  í brjóst- 
um  þeirra  út  af  því,  hvíiík  hætta  hinai  varnarlausu 
konu  hafði  verið  búin  og  hún  að  eins  umfiúíð. 
íkelsun  hennar  hiaut  að  hafa  freisun  mína  í för  með 
sér:  pví  petta  hafði  eyðileg'gringu  rnanns  hennar, 
fjandmanns  míns,  í för  með  séc. 

Kortes  og  annar  maður  til  drógu  Constantine 
Stefanopoulos  með  sér,  paugað  tii  hann  var  einungis 
nokkur  fet  frá  konu  sinnv;  eDglnn  la^ði  bonum  lið 
eða  þyktist  út  af  hinum  órajúku  átökura,  sem  hann 
varð  fyrir  hjá  Kortes.  Og  einmitt  á meðan  Con- 
stantire  stóð  þarna  andspænis  hinni  sofandi  konu 


238 


sinni,  vaknaði  hún  ég  Panayiota  við  hinn  lága  ys  og 
pys  1 þyrpingunni.  Þær  litu  fyrst  óttaslegnar  hvor 
framan  í aðra,  en  svo  störðu  f>ær  á okkur;  síðan 
rak  Fraccesca  upp  hljóð,  stökk  4 fætur,  hljóp  yfir  til 
mín,  féll  á kné  frarnmi  fyrir  mér  og  hrópaði:  „I>ér 

frelsið  mig,  lávarður  minn,  f>ér  ætlið  að  trelsa  mig?u 
Demetri  hengdi  niður  höfuðið,  er  virtist  lýsa  hálf 
mótpróafullri  iðrun,  en  saman  við  þetta  var  auðsjá- 
anlega  biönduð  ánægja  yfir  guðhræðslu  sjálfs  hans; 
Conastantine  bsit  sig  í varirnar  og  vætti  pær  með 
tungunni,  hnefar  hans  voru  kreptir,  hann  gaut  aug 
unum  flóttalega  frá  einum  til  annars,  eins  og  haun 
væH  að  leita  að  vinum  eða  óttaðist  að  f>ar  væri  ein- 
hver  hegnandi  hönd.  En  Phroso  sagði  við  Francesca 
með  hinni  mjúku  og  hreinu  rödd  sinni: 

„Dér  purfið  ekkert  v ð óttast  framar,  f>ví  eann- 
leikurinn  hefur  veri,ð  leiddur  í ljós  u 

I>Ó  augu  hennar  forðuðust  að  líta.  á mio*,  pá 
hvíldu  pau  lengi  með  viðkvætnri  hluttekningu  á 
konuniii,  sem  enn  kraup  /rammi  fyrir  mér.  Hún  var 
kyr  parna  pangað  tii  Phroso  gekk  til  hennar  og 
reisti  hana  á fætur,  en  aldraði  presturion  hó?  upp 
raust  sína  og  þakkaði  guði  með  nokkrum  heitura 
orðum  fyrir  opiaberunina,  sem  orðið  hafði  fyrir  nafn 
bins  heilaga  djfrlings  eyjarbúa.  Hvað  mig  snerti,  pá 
létti  ég  'd  srér  byrðinni  með  löngu  og  djúpu  and- 
varpi  f>ungar  áhyggjur  höfðu  stöðugfc  hvílt  á tnér  í 
marga  klukkutíma,  og  f>að  preytir  sérhvern  rnann 
að  vera  svo  gott  að  berja  á dyr  dauðans  lið'angan 


239 


daginn.  Ea  pvínœr  á sama  augnablikinu  sem  áhyggj- 
urnar  útaf  mínu  eigin  lífi  hættu  (það  er  hlutur  sem 
hræðilega  hætt  er  við  að  algerlega  fylli  huga  manns),, 
f>á  fór  ég  að  hugsa  um  vini  mína,  sem  ég  vissi  ekki 
hvað  um  hefði  orðið;  fór  að  hugsa  um  Phroso,  sem 
hefði  sagt — ég  vissi  varla  hvað  hún  hafði  sagt. 

Skyndilega  hóf  hin  sterka  raust  K<l  rtesar  sig 
hátt  upp  yfir  hina  lágu  suðu  og  hótunaryrði  pyrp- 
ingarinnar,  og  hann  sagði: 

,.0g  hvað  skal  segja  um  penn&n  mann;  hvað  á 
að  gera  við  hann,  sem  ég  held  hér,  við  hann  Con- 
stantine  Stephanopoulos?  Því  harn  hefur  aðhBÍst 
alt  sem  hinn  útlendi  maður  befur  ]ýst  yfir  að  hann 
hafi  gert  sig  sekan  í:  hann  hefur  dregið  lafði  Euphro* 
syne  á tálar;  hann  hefur  siálfur  játað  að  hann  hafi 
drepið  gamla  lávarðinn,  prátt  fyrir  að  hann  vissi  vel 
að  gamli  lávarðurinn  hafði  látið  undan.44 

Kona  Constantine’s  sneri  sér  skyndilega  að 
Kortes  og  sagði: 

„Drap  bann  gamla  lávarðinn?  Hann  sagði  mér 
að  pað  hefði  verið  Spiro,  sem  hefði  stungið  hatn  í 
hitanum  og  ryskingunumi4, 

„Já,  Spiro  eða  Vlacho,  eða  hver  ancar,  §em  hon- 
um  datt  í bug“,  sagði  Kortes  og  ypti  öxlum.  „I>að 
var  enginn  hörgull  á lygum  1 munni  hansu. 

En  gamla  gremjan  var  enn  ekki  alveg  horfin 
J>ví  einn  eða  tveir  menn  1 pyrpingunni  sögðu 
nöldrandi  róm: 

„Gamli  lávarðurinn  seldi  eyna44. 


240 


„Lét  hann  lífið  fyrir  f>á  sök?*4  hrópaði  Francesca 
með  fyrirlitningu.  „Eða  er  ekki  sannieikurinn  sá,  t 
að  ég  væri  orsök  í dauða  hans?u 

Allir  stóðu  forviða  í nokkur  augnablik  og  störðu 
á konuna. 

„Já,u  hélt  Francesca  áfram,  „ég  álít  að  ég  hafi 
dauðadæmt  garala  lávarðinn  pegar  ég  fór  til  hans  og 
sagði  honum  sögu  mína  og  bað  hann  um  vernd. 
Constantine  kom  að  okkur  og  heyrði  að  hann  ávarp- 
aði  mig  sem  konu  bróðursonar  síns,  einmitt  seinni 
part  sama  dagsins  sem  hann  var  myrtur.  Getur 
pessi  maður,  Constantine,  neitað  f>ví?  Get  <r  hann 
neitað,  að  gamli  lávarðurinn  beið  einmitt  eftir  að 
Euphrosyne  kæmi  heim,  til  pess  að  segja  henni  hver 
ég  væri,  þegar  munni  hans  var  lokað  í bréð  og  lengd 
með  sviksamlegum  hnífstiog?-4 

Þessi  síðasta  upplysing,  sem  syndi  nýja  og  ill- 
mannlega  ástæðu  hjá  Constantine  í staðinn  fyrir  það 
er  hann  hafði  reynt  að  láta  gilda  sem  fyrirgefanlegan 
ofhita  í föðurlands-ást,  svifti  hann  hinum  síðustu  með- 
haldsmönnum.  Hann  virtist  skilja  til  fulls  í hvaða 
kiípu  hann  var,  augu  hans  hættu  að  leita  að  með- 
haldsmönnum  og  horfðu  til  jarðac  í pungri  örvænt- 
ingu.  X>að  varð  nú  enginn  maður  til  að  veita  hon- 
um  vörn,  hvorki  í crði  eða  verki;  reiði  fólksins  útaf 
að  hann  hafði  dregiö  pað  á tálar  og  notað  pað  sem 
verkfæri  sitt,  brycdi  hatur  pess  til  hans.  Orð  konu 
hans  o'lu  d ér  engrar  undrunar,  f>ví  ég  hafði  frá  upp- 
hafi  álitið  að  hann  \ efði  iaft  einhverja  heimulega  á- 


241 


stæðu  til  að  fremja  níðingsverkið,  og  að  hann  hefði 
notað  hina  hamslausu  vitleysu  eyjarbúa  til  þess  að 
koma  fram  augnamiði  sjálfs  sín.  I>að  var  nú  aug- 
Ijóst,  hvert  augnamið  hans  hafði  verið.  I>etta  sk/rði 
hvers  vegna  hann  hafði  framið  gltfpinn,  og  syndi 
enn  fremur,  að  pað  hafði  verið  full  ástæða  fyrir  ótta 
peim  og  vantrausti,  sem  kona  hans  lét  í ljósi  í fyrsta 
skiftið,  sem  ég  átti  tal  við  hana  í litla  húsinu  uppi  í 
hæðinni.  En  Francesca  leit  burt  frá  manni  sínum 
strax  og  hún  var  búin  að  skjóta  pessari  banvænu  ör 
sinni,  tók  í höndina  á Phroso  og  stóð  begjandi. 

Kortes  virtist  nú  takast  á hendur  að  vera  ieið- 
togi,  með  þegjandi  sampykki  hinna — pví  Phrosi  gaf 
ekkert  teikn — hann  leit  framan  í landa  sína,  sem 
stóðu  í kringum  hann,  til  pess  að  lesa  úrskurð  máis- 
ins  út  úr  andlitum  þeirra.  Hana  fann  par  leiðbein- 
inguna  og  sampykkið,  sem  hann  var  að  leita  að. 

„Við  megum  ekki  aflífa  nakkurn  mann  á messu 
hins  heilaga  Tryphonsu,  sagði  Kortes. 

]>að  var  auðvelt  að  iesa  dóminn  úr  pessum  orð- 
um,  prátt  fyrir  pað  hve  óbein  pau  voru.  fíyjarbúar 
skildu  hvað  Kortes  var  að  fara,  og  sampyktu  dóminn 
með  djúpri  og  harðneskjulegri  suðu;  kvennfólkið 
fylgdi  dæmi  karlmannanna,  og  svipur  pess  varð  há- 
tíðlegur  og  pað  fölnaði  í andiiti;  sökudóigurinn 
skildi  glögt  hinn  óbeina  dauðadóm  sinn,  og  hálf  hné 
nú  niður  í höndum  mannanna,  sem  öllu  fremur  héídu 
honum  nú  uppi  en  hé-du  hoourn  sem  fanga.  „Ekki 
pennan  dag,  heldur  á morgunil,  s?ígði  Kortes.  Rödd 


242 


fólksins  hafði  þannig  talað  fyrir  munn  Kortesar,  og 
enginn  bað  Constantine  vægðar  eða  umi  frestun 
dpmsins. 

„Ég  ætla  að  fara  með  hann  til  íangahússins  og 
geyma  hann  f>aríl,  sagði  Kortes;  en  gamli  presturinn 
sagði  með  lágri  röddu:  „Guð  sé  honum  náðuguru. 

E>á  stökk  Ph  oso  skjndil  ga  pangað,  sem  Kortes 
stóð,  spenti  greipar  og  augu  hennar  sárbændu  hann 
að  le:ta  að  einhverri  átyllu  fyrir  vægari  dómi.  Hún 
íalaði  ekki  orð,  en  sérhver  af  okkur  las  hina  heitu 
bæn  út  úr  andliti  hennar.  Kortes  leit  aftur  í kring- 
um  sig;  andlit  fólksins  I/sti  viðkvæmni,  sem  ekki 
hafði  sést  f>ar  áður;  en  viðkvæmnin  á;ti  við  meðal- 
gangarann,  en  að  engu  leyti  við  glæpamanninn. 
Kortes  hristi  höfuðið  hátíðlega.  Phroso  aneri  sér  að 
konunni,  sem  hafði  hughreyst  hana  áður,  og  huldi 
andlit  sitt  við  barm  hennar.  Constantine,  sem  sá  nú 
að  hin  síðasta  von  var  horfin,  riðaði  á fótunum  og 
féll  í fangið  á manninum,  sem  hélt  honum  ásamt 
Korter,  en  fram  af  vöru:n  hans  kom  löng  og  lág  ótta- 
og  örvæntingar  stuna,  sem  hræðilegt  var  að  heyra, 
jafnvel  af  vörum  jafn  seks  manns  eins  og  hann  var. 
E>annig  var  mál  Constantine’s  Stefanopoulosar  prófað 
og  dauðadómur  kveðinn  upp  yfir  honum  í garði 
veitingahússins  hans  Vlacho’s  i Neopalia.  Að  því 
búnu  var  Constantine  borinn  út  á strætið,  sem  lá  til 
fangahússins,  og  fylgdum  við  öll  honum  eftir  stein- 
pegjandi.  Garðurinn  varð  tómur,  en  mjóa  stræíið 
arð  troðfuit  af  þyrpingunni,  sem  fylgdi  Kortes  fogs 


243 


nagsnuoi  eftir  pangað  til  p>eir  voru  komnir  inn  í 
fangahúsið  og  höfðu  lokað  hurð  þess  á eftir  gér. 

I>á  leit  Phroso  sem  snðggvast  í augu  mín — 
fyrsta  skifti  J>enna  !ag — og  las  ég  í J>essu  augnatil- 
liti  gleði  yfir  J>ví,  að  ég  vnr  nú  éhultur;  en  hön  leit 
strax  niður  fvrir  sig,  þegar  augu  mín  mættu  augum 
hennar,  og  sneri  sér  uncan  vazfdræðalega.  Htin 
mundi  nú  eftir  yfirlýsirgu  sinni,  sem  hón  hnfði 
gleymt  eitt  augnablik  af  gleðinni,  og  kinn&r  hennar 
urðu  fagurrauðar.  Ég  leit  J>á  hurt  frá  henni,  og 
augu  mín  sveimuðu  niður  eftir  hinu  hallandi  stræti 
og  út  á sjóinn.  Ég  var  á J>ví  augnabliki  &ð  hugsa 
u m hana  og  ekkert  ann&ð. 

„Ó,  eyjan  mín!  Yndislega,  keypótta  evjan  mín!u 

Þá  braust  suögt  og  ósjálfrátt  óp  fram  af  vörum 
mínum,  ég  lyfti  upp  hendinni  og  benti  á höfuina  og 
hinn  bíáa  sjó  utan  við  haoa.  Allir  horfðu  í áttiua 
sem  fingur  minn  benti  í,  augu  allra  störðu  á hið  sama 
og  ég  starði  á.  Fyrst  steinpögða  allir  í nokkur 
augnablik  og  stóðu  á öndinni — voru  forviða— -en  síð- 
an  lirópuðu  allir  einum  munni,  ýmist  með  skrækum 
eða  djúpum  róm,  lágum  af  ótta  eða  háum  af  geðs- 
hræringu: 

„Landstjórinn!  Landstjórinn!%< 

I>ví  fallbissubátur  skreið  hægt  fyrir  gufuafii  inn 
á Neopalia-höfn,  og  tyrkneska  fiaggið  blakti  á stÖDg 
á honurn. 

E>essi  s^óq  olli  mikilli  breytingu.  Mér  fanst 
ekki  nema  augnablik  pangað  til  öll  f>yrpingin  í 


244 


kringum  mig  var  borfiD,  strætiö  var  orðið  tómt  og 
húsin  til  beggja  handa  gleyptu  hina  áköfu  íbúa  sína. 
Kortes  og  fangi  hacs  voru  hinir  einu,  sem  ekkert 
vissu  um  þennan  nýja  atburð;  Phroso  og  Francesca 
e'mar  stóðu  kyrrar:  Demetri  var  að  laumast  burtu, 
gamli  presturinn  var  kominn  á leiðina  heim  til  sín, 
pað  var  búið  að  taka  hlerana  frá  gluggunum  á veit- 
ingahúsi  hins  dauða  Ylacho’s  og  vinnukonurnar  par 
voru  önnum  kafnar  að  undirbúa  alt  til  að  taka  á 
móti  gestum.  Ég  stóð  parna,  og  enginn  leit  eftir 
mér  eða  gaf  mér  nokkurn  gaum;  J>að  leit  út  fyrir  að 
ég  væri  fallinn  í gleymsku.  Hátíðarhald,  uppnám, 
rannsókn  og  sakfellÍDg  virtist  alt  hverfa  eins  og 
draumsjónir;  fáninn  sem  blakti  á kanónubátnum, 
kom  öllu  í rétt  horf  og  færði  alvöru  lífsins  yfir  alt,  en 
batt  enda  á hinum  skáldlega  sjónleik,  sem  við  höfð- 
um  verið  að  leika,  svo  pað  hefði  átt  vel  við  að  annar 
Alexander  eineygði  hefði  kveðið.  Hvernig  hafði 
landshöíðinginn  komið  fyr  en  von  var  á honum,  og 
hvers  veg na?a 

„Denny!M  kallaði  ég  upp  ósjálfrátt  og  voDgóð- 
ur,  og  svo  hljóp  ég  eins  og  hinir  óhreinu  andar,  sem 
Demetri  hafði  heyrt  til,  væri  á bælunura  á mér,  niður 
eítir  bröttu  götunni  og  fram  á bryggjuna.  Um  leið 
og  ég  kom  á bryggjuna  rendi  kanónubáturinn  að 
henni,  og  að  mínútu  liðiori  var  Denny  farinn  að 
hrista  á mér  hendina,  og  gerði  það  svo  myndarlega, 
fcð  ésr  hélt  hún  slitnaði  af  mér,  en  um  borð  á skipiuu 
veifuðu  peir  Hogvardt  og  Watkins  tii  mín  með  ofsa- 
íengnum  fögnudi. 


245 


Denny  hafði  stokkið  af  J>ilfa  inu  upp  á bryggj- 
una;  en  nú  var  landgönguborði  hrundið  út  af  skip- 
inu,  og  gekk  ég  um  borð  með  honum.  Ég  vék  mér 
að  herramanninum,  sem  var  par  fyrir,  og  hneigði  mig 
djúpt  fyrir  honum.  Hann  var  hár  maður  og  vel 
vaxinn,  á að  gizka  tæplega  fimtugur  að  aldri;  hann 
var  breiðleitnr  og  svipurinn  pungbúinn;  gulgrár  í 
framan  og  dökkur  að  yfirliti.  Hann  hafði  stutt,  svart 
skegg,  þykkar  varir  cg  hvöss,  smá  augu.  Mér  leizt 
ekki  vel  á manninn;  en  koma  hans  J>/ddi  lög  og  reglu 
og  mentaðra  manna  siði,  og  endir  á stjórnleysinu  í 
Neopalia.  I>ví  að  eÍDS  og  Denny  hvíslaði  að  mér, 
var  maðurinn  hvorki  meira  né  minna  en  landsstjór- 
inn  sjálfur,  Mouraki  Pasha.  Ég  hneigði  mig 
aftur  djúpt  fyrir  honum,  pví  ég  stóð  hér  frammi  fyrir 
manni  sem  margar  sögur  höfðu  farið  af  — nokkuð 
gott,  mikið  ilt,  en  alt  eftirtektarvert. 

Hann  ávarpaði  mig  á grísku,  og  talaði  í lágum, 
hægum  og  aðlaðandi  róm.  Hann  talaði  tunguna 
léttilega^og  vel,  f>ótt  hann  væri  útlendingur;  Mour- 
aki  var  sem  sé  Armeníu-maður  að  uppruna. 

„I>ér  hljótið  að  hafa  margt  að  segja  mér,  Wheat- 
ley  lávarðuru,  sagði  Mouraki  brosandi.  „Ea  áður  en 
við  förum  út  í pá  sálma,  verð  ég  að  fullvissa  yður 
um,  að  J>að  er  mér  mesta  gleði  að  hitta  yður  á lífi  og 
óskaddaðan  að  öllu  leyti.  I>ér  getið  Ííka  verið  viss 
um,  að  pér  skuluð  fá  fullar  bætur  fyrir  f>að  ranglæti, 
sem  pessir  óstýrilátu  fantar  hafa  haft  í frammi.  Ég 
pekki  pessa  Neopalia-búa:  peir  eru  harðir  menn  við- 


246 


*x«íi£ai ar;  en  f>eir  pekfeja  mig  líka,  og  vita,  aÖ  ég  get 
^innig  veriÖ  harður  í hcrn  &ð  taka  þegar  þörf  er  áu. 
Svipur  hans  benti  til,  að  hann  sagði  f>etta  satt,  og 
hin  hvössu  aupu  hans  litu  óheillavænlega  yfir  hið 
litla  porp  upp  frá  höfninni.  „En  ég  býst  við,  að  yð- 
ur  langi  til  að  tala  við  vini  yðar  fyrst“,  hélt  hann  á- 
fram  kurteislega.  „Mætti  ég  biðja  yður  að  finna 
oQÍg  að  hálfri  klukkustund  liðinni?*1 

Ég  hneigði  mig  þessu  til  samþykkis,  og  valds- 
oaaðurinn  gekk  burt.  í>á  greip  Denny  utan  um 
a&ndlegg  minn  og  hrópaði:  „Jæja,  gamli  kunningi, 

jegið  mér  nú  alla  söguna“. 

„Bíðið  við“  sagði  ég  með  nokkurri  pykkju;  „f>ér 
rerðið  að  segja  mér  alla  söguna“. 

En  Denny  var  ósveigjanlegri  en  ég,  svo  ég  varð 
aO  segja  honum  mína  sögu  fyrst.  Ég  sagði  honum 
rækilega  frá  öllu,  nema  einum  atburði;  menn  geta  ef 
til  vill  getið  sér  til  hver  hann  var.  Denny  og  hinir 
aðrir  tveir  vinir  mínir  hlustuðu  á sögu  mtna  með  at- 
hygli,  og  hrópuðu  við  og  við  upp  yfir  sig  af  undrun; 
og  ioks  hoppuðu  peir  upp  af  ánægju  yfir  pví,  hvern- 
íg  Constantine  Stefanopoulos  varð  að  síðustu  undir  í 
riðskiftunum. 

„Þetta  er  eins  og  f>að  ætti  að  vera“,  sagði  Denny 
zoeð  fullvissu.  „Mouraki  gamli  hengir  Constantine 
að  lokumft. 

„Nú  verðið  f>ér  að  segja  mér  söguna  af  ykkur“, 
Hgði  ég. 

,Ó,  mín  saga  er  stutt  og  lsggóðu,  sagði  Denny. 


247 


„Við  fórutn  b«ra  eftir  gamla  árfarveginum,  niðri  í 
jörðunni,  og  komum  út  úr  honum  niður  við  sjó. 
Fiskimennirnir  voru  allir  rónir,  nema  einn  karl,  sem 
peir  skildu  eftir  í landi  til  þess  að  gæta  matvæla 
sinna.  Jæja,  við  vissum  ekki  hvernig  við  áttum  að 
komast  til  yðar,  og  karlinn  sagði  ekkur  að  eyjan 
væri  öll  full  af  vopnuðum  föntum,  svo — “ 

„Segið  söguna  almennilega44,  sagði  ég  með  al- 
vörusvip. 

Að  lokum  hafði  ég  söguna  upp  úr  þeim  með  pví, 
að  leggja  hart  að  f>eim  og  spyrja  pá  margra  spurn- 
inga,  og  nú  skal  ég  segja  hana;  pví  pað,  sem  fyrir 
pá  hafði  komið,  var  ekki  eins  létt  og  hversdagslegt 
eins  og  Denny  hafði  verið  að  reyna  að  telja  mér  trú 
um:  X>egar  peir  voru  búnir  að  ná  sér  eftir  undrun- 

ina  og  óttann,  sem  greip  pá  pegar  skorið  hafði  verið 
á reipið,  er  þeir  höfðu  sígið  á niður  í gjána,  þá  báru 
peir  saman  ráð  sín  í flyti  og  komust  að  peirri  niður- 
stöðu,  að  flyta  sér  alt  hvað  peir  gátu  að  komast  út  úr 
gjánni,  svo  peir  héldu  af  stað  eftir  hinum  mjóa, 
sleipa  og  blauta  stalli,  sem  lá  í kringum  tjörnina  í 
ánni.  Svo  hættuleg  virtist  leiðin  vera,  að  Hogvardt 
heimtaði  að  þeir  bindu  sig  saman  með  reipi,  líkt  og 
menn  gera  f>egar  peir  eru  að  klifra  upp  á jökla,  og 
þannig  l éldu  peir  áfram.  I>eir  fundu  fyrsta  mynnið 
á göngunum  út  úr  skálinni  fyrirhafnarlítið.  Og  hér 
reyndist  reipið  peim  gagnlegt,  pví  Denny,  sem  gekk 
á undan  út  í göngin,  datt  ofan  í einhvern  geim  og 
mundi  vissulega  hafa  týnt  lífl,  ef  félagar  hans  hefðu 


248 


ekki  haldið  honum  uppi.  Göngin  beygðu  pvert  til 
vinstri  handar,  og  Denny  hafði  farið  beint  fram  af 
stallinum,  er  þeir  urðu  að  fara  eftir.  I>eir  urðu  var- 
ari  um  sig  eftir  pétta  slys  (menn  verða  að  muna  eftir, 
að  peir  h'ófðu  enga  lukt),  'svo  peir  preif uðu  sig  áfram 
eftir  stignum,  upp  og  ofan,  til  hægri  og  vinstri.  ]>eir 
gengu  pannig  svo  klukkutímum  skifti,  par  til  Wat- 
kins,  sem  var  óvanari  líkamiegri  áreynslu  en  hinir, 
gat  varia  borið  fæturna. 

Ljósglætan,  sem  Denny  hafði  í byrjun  séð  fram 
undan  peim,  virtist  færast  fjær,  eða  virtist  sð  minsta 
kosti  ekk;  færast  nær  peim,  prátt  fyrir  alla  áreynslu 
peirra.  J>eir  komust  &ð  pví  síðar,  að  f>eir  höfðu 
gengið — eða  gengið,  skriðið  og  stokkií — í ellefu 
klukkustundir,  pví  þeir  voru  svo  mikið  að  flýta  sér 
og  höfðu  svo  miklar  áhyggjur  útaf  mér,  að  þeir  gáfu 
sér  enga  hvíld.  Að  þeim  tíma  liðnum  virtist  þeim 
að  peir  vera  að  nálgast  takmark  sitt,  pví  hinn  krók- 
ótti  stígur  sýndist  ætla  að  taka  enda.  Hann  lá  beint 
áfram  og  niður  á við,  svo  Denny  gleymdi  varkárn- 
inni,  sem  hann  hafði  lært  af  hrakför  sinni,  og  hljóp 
niður  eftir  honum,  hrópandi  af  gleði.  En  hann  freist- 
aði  hamingju  sinnar  um  of ; pví  hsllinn  varð  alt  1 einu 
að  pverhnípi.  £>eir  duttu  í þetta  sinn  allir  prír  fram 
af,  og  féilu  með  skvampi  miklu  niður  í djúpa  tjörn^ 
hver  ofan  á annan.  I>eir  bröltu  þarna  í nokkrar  mín- 
útur,  og  var  komið  nærri  pví  að  hinn  viðburðaríki 
æfiferill  Watkins  endaði  par.  En  Denny  og  Hog- 
vardt  tókst  að  ná  honum  upp  úr  tjörninni.  E>eir 


249 


fundu  aftur  stíginn,  sem  virtist  gera  sig  ánægöan 
með  hina  síðustu  glettu  sína  og  lá  nú  beint  áfram; 
ljósglætan  varð  æ bjartari  og  bjartari,  unz  hún  varö 
aÖ  skínandi  og  gleðjanði  ljósi.  „Sjórinn,  sjórinn!u 
hrópaði  Denny.  Eftír  fáeinar  mínútur  komu  peir  út 
í hellir.  sem  lá  fast  fram  að  hinu  bláa  hafi.  Ég  gat 
með  engu  móti  fengið  pá  til  að  segja  mér,  hvað  þeir 
gerðu  pegai  peir  komu  fram  í hellismunnan;  en  ef 
ég  hefði  verið  með  peim,  J>á  hefði  ég  vafaílaust  pakk- 
að  guði  fyrir  lausnina  og  tekið  í hendurnar  á félögum 
mínum;  og  ég  pori  að  segja,  að  peir  hafa  einmitt 
gert  þetta.  Og  auk  pess  lágu  peir  parna  í hellis- 
munnanum  dauðoppgefnir  í meira  en  klukkutíma,  en 
á meðan  var  yfir  J>eiru  eitt  petta  móðleysis-kast,  sem 
jafnvel  hugprúðir  menn  geta  fengið,  og  póttust  peir 
sannfærðir  um,  að  ég  væri  annaðhvort  d^uður  eða 
tekinn  höndum,  og  að  pað  væru  litlar  líkur  til  að 
þeir  slyppu  sjálfir  burt  lifandi;  osr  par  eð  ég  væri 
annaðhvort  dauður  eða  handtekinn,  pá  væri  varla  ó- 
maksins  vert  að  leita  að  mér. 

Þeir  rumskuðust  við  pað  að  gamali  karl  nokkur 
kom  skyndilega  inn  í hellirinn,  og  bar  hann  knippi 
af  brenni  í fanginu.  Þegar  hann  sá  J>á,  fleygði  hann 
knippinu  og  ætlaði  að  fl/ja;  en  peir  hlupu  strax  eftir 
honum,  gripu  hann  og  spurðu  hver  hann  væri. 
Hann  spurði  þá  eins  margra  spurninga,  eins  og  peir 
hann;  og  þegar  hann  fékk  að  vita  hverjir  peir  voru 
og  hvernig  þeir  hefðu  komist  í hellirinn,  pá  fórnaði 
hanu  höndunum  af  undrun  og  sagði  Hogvardt,  sem 


250 


var  hinn  eini  er  skildi  hann,  að  ótti  þeirra  vœri  á góð- 
um  rökum  bygður.  Hann  bafði  hitt  einn  Neopalia- 
búa  fyrir  einungis  einni  klukkustund  síðan,  og  var 
ekki  talað  um  annað  á eynni  en  það,  hvernig  útlend- 
ingurinn  drap  Vlacho,  hvernig  Koites  hafði  tekið 
hann  til  fanga,  og  að  hann  ætti  að  deyja  næsta  dag; 
því  petta  var  snemma  á hátíðisdegi  hins  heilaga 
Tryphon’s.  Denny  vildi  að  peir  gerðu  tafarlaust  á- 
hlaup,  til  að  reyna  að  frelsa  mig,  en  þvílíkt  áhlaup 
pyddi  bráðan  bana  fyrir  pá  alia.  Watkins  var  reiðu- 
búinn  til  að  gera  pessa  tilraun,  pótt  hann,  veslingur- 
inn,  gæti  varla  skreiðst  áfram.  Hogvardt  hélt  fast 
við  það,  að  pað  væri  meiri  líkur  til,  að  peir  gætu 
frelsað  mig  með  pvi  að  fara  varlega  að  öllu.  Félag- 
ar  karlsins  voru  við  veiðar  á fiskimiðum  sínum,  tíu 
mílur  úti  á sjó,  cn  hann  hafði  bát,  sem  dreginn  hafði 
verið  upp.  í fjöruna.  I>eir  fóru  pa»gað  sem  báturinn 
var,  settu  hann  fram  og  lögðu  síðan  af  stað  með  leið- 
sögn  karlsins.  peir  reru  eins  og  víkingar,  pótt  limir 
peirra  væru  dofnir  og  preyttir,  og  preytan  ágerðist 
eftir  pví  sem  sólin  hækkaði  á lofti;  áhug  nn  veitti 
peim  ótrúlegt  prek  og  pol.  En  vilji  peirra  heimtaði 
of  mikið  af  líkömum  peirra.  Watkins  lét  ár  sína 
falla  niður  og  stundi;  Denny  reri  með  veikum  burð- 
um,  svo  báturinn  gekk  lítið  sem  ekkert;  Hogvardt 
fleygði  sér  loks  niður  í skut  bát?ins  og  andvarpaði  af 
örvæntingu.  Gamli  fiskimaðurinn  gaut  augunum 
polinmóðlega  upp  1 himininn,  og  báturinn  hossaðist 
ganglaus  á öldunum.  I>annig  lágu  peir  kyrrir  á 


251 


meðan  ég  var  að  heygja  einvígi  rnitt  við  Constantine 
Stefanopoulos  hinum  megin  á Neopolia  ey, 

E>egar  þeir  áttu  eftir  fjórar  mílur  til  fiskibáta- 
flotans,  sem  var  eina  vonin  peirra  um  að  geta  frelsað 
mig  cg  sjálfa  sig,  þá  sáu  hin  vantrúuðu  augu  peirra 
einhverja  mynd  á sjónum,  og  upp  úr  henni  stóð 
reykjar-strókur.  Denny  stökk  fram  í bátinn  og  var 
nærri  búinn  að  hvolfa  honum.  E>eir  gripu  aftur  tii 
áranna;  þreytan  flyði  aftur  fyrir  voninni;  fallbissubát- 
ur  sást  koma  brunandi  í áttina  til  peirra;  peir  reru 
hægt  en  með  miklum  áhuga,  á móti  bátnum;  fjar- 
lægðin  varð  minni  og  minni.  I>eir  hrópuðu  áður  en 
von  var  til  að  köll  peirra  heyrðustá  bátinn,  oghéiduu 
áfram  að  hrópa  löngu  eftir  að  nokkur  p?)rf  var  á f>ví. 
Smábát  var  hleypt  niður  af  fallbissubátnum,  og  var 
honum  róið  yfir  til  peirra  og  þeir  fluttir  yfir  á gufu- 
bátinn;  skipverjar  hlustuðu  á sögu  þeirra,  og  létu  í 
Ijósi  undran  sína.  En  pað  voru  engin  tiltök  að  fá  að 
tala  við  Mouraki.  „Eg  skal  fá  að  tala  við  hann!“ 
hrópaði  Denny,  en  Hogvardt  notaði  alla  málsnildsína 
v ð hinn  daufheyrða  kaftein  bátsins.  Mannslíf  var 
undir  pví  komið,  að  fá  að  tala  við  Mouraki!  En  það 
var  ekki  hægt  að  fá  að  tala  við  hann.  Líf  Erglend- 
ings  var  í veði!  En  hans  tign,  Mouraki,  var  vanur 
að  sofa  á meðan  heitt  var  á dagin.  Líf  ens'.<a  lávarð- 
arins  var  í veði ! Hans  tign  yrði  reiður  en — ! pað 
sem  var  í peningapung  Denny’s,  raup  hans  um  hvað 
ég  væri  voldugur  (hann  sagði,  að  ég  væri  í afar  mikl- 
um  metum  við  ensku  hirðina,  og  svo  framvegis)  hafði 


252 


loks  tilætluð  áhrif.  Kapteinninn  sagði  að  Mouraki 
skyldi  verða  vakinn;  hann  ætlaði  að  fara  til  Neopalia 
í næstu  viku,  en  væri  nú  að  fara  fram  hjá  eynni,  til 
þess  að  yfirlíta  aðra  ey;  f>að  væri  ekki  ómöguiegt  að 
Mouraki  kynni  að  breyta  ferðaáætlan  sinni;  honum 
þætti  vænt  um  Englending  i;  væri  ekki  maðurinn, 
sem  hér  var  um  að  ræða,  voldugur  lávarður?  Loks- 
ins,  þegar  Hogvardt  hafði  sagt  alt,  sem  honum  datt  í 
hug,  og  Denny  var  nærri  orðinn  vtan  við  sig  af 
bræði,  var  Mouraki  vaki  m;  hann  hlustaði  á söguna, 
yfirvegaði  hana  ofur  rólega,  strauk  skegg  sitt  og  leit 
hinum  hvössu  augum  sínum  hvað  eftir  annað  á félaga 
mína.  Loksins  sagði  hann:  „Siglura  pá  til  eyjar- 

innar!u  og  hinir  prír  félagar  ráku  allir  upp  fagnaðar- 
<5p,  sem  Mouraki  afbar  með  stillingu  og  leit  til  him- 
ins.  Þaunig  Ptvikaðist  pað,  að  Mouraki  kom  til 
Neopalia;  pannig  var,  vonaði  ég,  séð  fyrir  endann  á 
öllu  stríði  okkar. 

Hálftíminn,  sem  landstjórinn  hafði  sett  mér,  var 
meira  en  útrunninn  þegar  sögunni  var  lokið.  Sendi 
þá  Mouraki  eftir  mér  og  lét  mig  segja  sér  frá  öllu; 
hann  hlfddi  á sögu  mína  með  kurteisi  og  stillingu, 
og  pegar  henni  var  lokið  1/sti  hann  yfir  pví  mjög 
eindregið,  að  inér  skyldi  verða  hjálpnð  og  eyjar- 
skeggjum  hengt. 

„Yður  skal  verða  afhent  eyjan  aftur“,  sagði  hann. 
„I>ér  skuluð  fá  fullar  bætur,  Wheatley  lávarður. 
Neopaliu-menn  pessir  skulu  fá  að  kenna  á því.“ 

„Alt,  sem  ég  fer  fram  á“,  sagði  ég,  „er  að  Con- 


253 

stantine  fái  sín  makleg  mál&gjöld.  Eynni  hef  ég 
skilað  aftur.“ 

„Það  hefur  enga  f>ýðinguu,  sagði  hann.  „Yður 
var  pvingað  til  f>ess;  slíkt  tökum  við  ekki  til  greina. 
Eyjan  er  auðvitað  yðar  eign.  Eignsrréttur  yðar  hef- 
ur  verið  viðurkendur,  og  f>ér  gætuð  ekki  afhent  öðr- 
um  hana  án  samf>ykkis  stjórnarinnor.41 

Ég  talaði  ekki  frekar  um  f>etta;  vildi  Mouraki 
endilega  fá  mér  aftur  eignarráð  yfir  eynni,  f>á  bjóst 
ég  við  að  geta  afhent  Phroso  hana  síðar  samkvæmt 
öllum  f>eim  leiðinlegu  reglum,  sem  til  f>ess  útheimt- 
ust.  í bráðina  var  petta  pyðingarlítið  atriði;  Mour- 
aki  var  nú  hér  með  menn  sína,  og  valds  Neopalia- 
lávarðarins  — eða  iafðinnar  — - gætti  ekki  á meðan 
Allir  eyjarbúar  beygðu  sig  fyrir  landstjóranum. 

Yissulega  leit  alt  pannig  út;  og  mikil  var  sú 
breyting  sem  kom  yfir  eyjarskeggja  pegar  ég,  í 
kvöldsvalanum,  gekk  upp  eftir  götunni  við  hlið 
Mouraki’s  með  föruneyti  af  hermönnum,  og  í skjóli 
stóru  fallbissunnar  um  borð  í skipinu,  sem  miðað  var 
á bæinn.  Margt  kvennfólk  veitti  okkur  eftirtekt,  og 
fáeinir  karlmenn,  allir  vopnlausir,  niðurlútir  og  sér- 
lega  auðmjúkir  í látbragði.  Mouraki  virtist  taka 
eftir  undrun  minci. 

„I>eir  gerðu  uppnám  bér  fyrir  premur  árum  síð- 
anu,  sagði  hacn,  „og  ég  kom  f>á  hingað.  I>eir  hafa 
ekki  gleymt  pvíu. 

„Hvað  gerðuð  pér  við  pá?u  var  ég  svo  djarfur 
að  spyrja. 


254 


„E>að  sem  útheimtistu,  sagði  hann.  „Þeir  eru 
ekki  Armeníu-mennu,  bætti  hinn  armeniski  landstjóri 
við  brosandi  og  lá  mikið  í þeim  orðum,  meðal  annars 
f>að,  eftir  mínum  skilningi,  að  hinir  preytandi  Eng- 
lendingar  skærust  aldrei  í það,  að  hinir  uppreistar- 
gjörnu  Nepalia  búar  fengi  réttsýna  dóma. 

„Og  viðvíkjand  honum  Constantine?u  sagði  ég. 
Ég^ona  að  ég  hafi  ekki  verið  of  hefnigjarn. 

„í  dag  er  hátíð  hins  helga  Trvphonsu,  sagði 
landstjórinn  og  brosti  í annað  sinn. 

Við  gengum  nú  fram  hjá  varðhúsinu.  Foringi 
og  fimm  liðsmenn  yfirgftfu  för  »neyti  okkar  og  tóku 
sér  stöðu  við  húsdyrn *r.  Við  héldum  áfram  og  skild- 
um  Constantine  efdr  í gæzlu-varðhaldi;  þá  vék 
Mouraki  sér  að  mér  og  sagði:  „Ég  verð  að  biðja 

yður  að  taka  á móti  mér.  I>ér,  sem  valdsmaður  eyjar- 
irnar,  eigið  tilkall  til  pess  að  ég  sé  gestur  yðar.u 

Eg  hneigði  mig.  Við  beygðum  nú  inn  á göt- 
una,  sem  lá  heim  að  gamla  gráa  húsinu;  pegar  við 
áttum  ef.ir  eitt  hundrað  faðma  þacgað,  sá  ég  Phroso 
koma  út  úr  dyrunum.  Hún  gekk  hratt  á móti  okk- 
ur,  og  pegar  hún  átti  eftir  nokkur  skref  til  landstjór- 
aiis,  stanzaði  hún,  hneigði  sig  djúpt  frammi  fyrir 
ho'ium  og  bauð  hann  velkcminn  í sitt  fátæklega  hús 
með  mÖrgum  fögrum  orðum,  er  lýstu  undirgefni  og 
drottinboliustu.  Mouraki  brosti  við  og  horfði  þegj- 
andi  á haoa.  Við  petta  pegjandi  bros  kom  fát  á 
Phroso  svo  hún  pagnaði.  Loksins  tók  hann  til  máls 
hægt  og  gætilega: 


255 


„Er  þetta  konan,  sem  gerir  óeyrðir  og  stendur  k 
móti  vilja  herra  míns,  og  reynir  að  taka  lávarð  af  lffi, 
sem  hingað  kemur  með  friði  og  fullum  rétti  til  f>es» 
að  taka  hvað  hans  er?4t 

Ég  held  ég  hafi  kipst  við  eins  og  ég  ætlaði  að 
stökkva  áfram.  Út  úr  hinu  svipmikla  andliti  Mour- 
aki’s  skein  mjög  ótvíræð  spurning;  væri  ég  svo  ósvíf- 
inn  að  ætla  mér  að  hindra  hann?  Ég  dró  mig  til 
baka;  opinber  mótmæli  hefðu  einungis  þýtt  pað,  að 
peim  hefði  verið  opinberlega  hrundið. 

„Yegir  Neopalíamanna  eru  óskiljanlegiru, 
sagði  hann  og  leit  aftur  til  Phroso. 

„Ég  er  á yðar  valdi,  lávarður  minnu,  sagði  hún 
í hálfum  hljóðum. 

„Og  hvað  eruð  pér  að  tala  um  hús  yðar? 
Hvaða  hús  eigið  pér?  Ég  sé  hér  hús  pessa  euska  lá- 
varðar,  par  sem  hann  ætlar  að  sýna  mér  jpk  kurteisi 
að  taka  á móti  mér.  Hvar  er  hús  yðar?*c 

„Húsið  tilheyrir  hverjum  sem  yður  póknast,  lá- 
varður  minnu,  sagði  hún.  „Engu  að  síður  hef  ég 
leyft  mér  éð  búa  pað  uftdir  komu  yðaru. 

I>egar  hér  var  komið,  var  ég  1 óttalegri  geðs- 
hræring,  en  hélt  mér  J>ó  enn  pá  í skefjum.  Ég 
var  pví  feginn,  að  Denny  var  ekki  nær  staddur; 
hann  og  félagar  hans  höfðu  faiið  um  borð  á 
jaktina  og  ætiaðu  að  sofa  par,  til  pess  að  rýmra 
væri  upi  Mouraki  í húainu.  Phroso  stóð  parna 
þolinmóð  og  undirgefin,  og  Mouraki  virti  haxin  fyri 
sér  frá  hvirfli  til  ilja. 


256 


„Hinn  kvennmað'irinn?**  sagði  hannn  snögg- 
lega.  ,*Kona  frænda  yðar — hvar  er  hún?*‘ 

„Hún  er  í litla  húsinu  uppi  í hæðinni,  lávarður 
minn,  með  kvennmann  hjá  sér,  sem  pjónar  henni“. 

Eftir  aðra  pögn  benti  hann  Phroso  með  hendinui 
að  koma  að  hbð  sér,  og  þannig  arengum  við  prjú 
heim  að  hús  nu.  í húsinu  voru  karlmenn  og  kvenn- 
fólk  á ferðinni  með  ys  og  f>ys,  að  búa  alt  undir  komu 
mikla  mannsins. 

Mouraki  settist  niður  i hægindastól,  sem  ég 
hafði  verið  vanur  að  sitja  í;  hann  vék  sér  að  foringja, 
sem  leit  út  fyrir  að  vera  aðstoðarforingi  haDS,  og  sagði 
honum  í snatri  hvað  hann  vildi  fá  sér  til  pæginda  og 
hressingar;  síðan  vék  hann  sér  að  mér  og  sagði  nokk- 
urnveginn  kurteislega: 

„Úr  pví  yður  virðist  nauðugt  að  vera  húsráðand- 
inn  hér,  pá  skulið  þár  vera  gestur  minn  á meðan  ég 
dvel  héru. 

Ég  þakkaði  fyrir  í hálfum  hljóðum.  Hann  leit 
til  Phroso  og  benti  henni  með  uendinni  að  fara.  Hún 
hneigði  sig  og  fór,  og  ég  sá  hana  ganga  upp  stigann, 
til  herbergis  hennar.  Mouraki  bauð  mér  að  setjast, 
og  pjónn  hans  færði  honum  sígarettur.  Hann  gaf 
mér  eina  og  við  fórum  að  reykja, — Mouraki  með 
augun  á tóbaksreyknum,  ég  í laumi  að  rannsika 
andlit  hans.  Ég  var  fokreiður  yfir  meðferð  hans  á 
Phroso.  En  maðurinn  vakti  eftirtekt  mína.  Ég  hélt 
að  hann  væri  að  hugsa  um  mikilsvarðandi  mál:  æfi- 

feril  Constantine’s,  ef  til  vildi,  eða  hvernig  hann  ætti 


257 


&ð  hegaa  fólkinu  í Neopalia.  Og  pó  var  vár  lalík- 
legt,  að  jafnvel  aiíkt  væri  mikilsvert  í augum  manas 
sem  hafði  átt  við  veruleg  stórmál  að  fást  um  dagana, 
og  sem  var  í hinni  núverandi  stððu  sinni  meira  vegna 
pess  að  hann  hafði  mist  hylli,  heldur  en  pað  að  hán 
værj  samboðin  hans  alkunau  hæfilegleikum.  Með 
petta  í huganum  var  ég  að  virðafyrir  mér  andlit  hans, 
par  sem  hann  sat  pegjandi  og  reykti. 

Jæja,  maðurinn  er  mjög  mannlegur,  og  hátt- 
standandi  irenn  eru  oft  enn  mannlegri  en  aðrir  menn, 
IÞví  pegar  Mouraki  sá  a t við  vorum  einir,  eftir  að 
hann  haföi  lokið  við  að  reykja  sígarettu  sína  og 
fleygt  stúfnum  frá  sér,  þá  sagði  hann  við  mig,  auð 
sjáanlega  til  að  gefa  mér  samandreg'ð  yfirlit  yfir 
hugsanir  sínar,  sem  ímyndunarafl  mitt  haíði  gert  avo 
háfleygar: 

„Já,  ég  er  ekki  viss  um,  að  ég  hafi  nokkura 
tíma  á æfl  minni  séð  failegri  stúlkuu. 

I>að  var  einungis  eitt  hæfilegt  svar  til  við  pessu, 
enda  kom  ég  með  pið  og  sagði: 

„Ég  segi  hið  sama,  yð&r  tign„u 
En  mér  geðjaðist  ekki  að  augnaráði  Moiraki’s; 
ánægjan,  sem  var  í huga  mínum  útaf  J>ví  að  vinir 
inínir  voru  nú  óhultir,  yfir  að  hafa  sjálfur-  sloppið  úr 
dauðans  greipum,  og  yfir  pví  að  hið  illa-not&ða  valc 
C jnstantine’s  á eynni  var  brotið  á bak  aftur,  ánægj- 
an  yfir  öllu  pessu,  segi  ég,  hvarf  úr  huga  mínum  par 
sem  ég  sat  pama  og  hoifði  á hið  óútgrundanleg?. 
andlit  og  slæglega  bros  l&ndstjórans.  Hvað 


kom  konum  við  hvort  Phroso  var  fa)leg  stúlka 
eða  ekki? 

Og  ég  bý8t  við  að  ég  mætti  eins  vel  bæta  við: 
Hv&ð  kom  mér  J>að  við? 


XIII.  KAPÍTULI. 

HEOS  MOURAKl’S  PASJA, 

Mouraki  reyndist  mér  töfrandi  kompáni  við  mið- 
dagsborðið.  Embættis-svipur  hans  og  dramb  hvarf 
algerlega.  Hann  ávarpaði  mig  með  mínu  vanaiega 
nafni  eingöngu — slepti  titli  mínum — og  heimtaði  að 
ég  ávarpaði  sig  á sama  hátt.  Hann  lét  í ljósi  mikla 
ánægju  yfir,  að  hafa  hitt  mentaðan  og  skemtilegan 
kompána  á pessum  afskekta  stað;  hann  sló  á frest  að 
lala  um  vandræði  og  vandamál  Neopalia-búa,  en 
kom  með  gnægð  af  spaugilegum  endurminningum 
og  hárbeittum  smásögum  um  menn  og  málefni. 
Hann  skemti  mér  ágætlega  alt  kveldið, , og  bauð  mér 
að  lokum  góða  nótt  mjög  hjartaHega.  Ég  vissi  ekki, 
hvort  augnamið  hans  hafði  verið  að  laða  mig  að  sér, 
eða  einungis  að  kynnast  mér  og  lesa  mig  niður  í 
kjölinn;  hið  fyrneínda  hafði  honum  tekist  að  miklu 
ieyti,  og  ég  efast  ekki  um  að  honum  hafi  algerlega 
tekist.  hið  síðarnefnda.  Jæja,  pað.var  ekkert  á sam- 
vizku  minni,  sem  ég  kærði  mig  um  að  dylja — nema 


259 


ef  vera  skyldi  eitt  atriði,  sem  ég  var  aö  reyna  aÖ  dylja 
jafnvel  fyrir  sjálfum  mér. 

Ég  fór  á fætur  mjög  sneruma  morguninn  eítir; 
J>að  var  ekki  béist  við  að  land^tjórinn  færi  á fætur 
fyr  en  tveimur  eða  j.remur  kiukkustundum  seinna, 
og  hann  hafði  ekki  óskað  eftir  að  tala  við  mig  fyr  en 
við  morgunverð  kl.  10.  Ég  fiýtti  mér  niður  að  höfc- 
inni,  út  á jaktina,  fékk  mér  J>ar  góðau  k&ffiboila  með 
Denny  oo  undur  notalegt  bað.  Denny  var  mjög 
utnhugað  um  að  fá  &ð  vita  fyrirætlanir  mínar — hvort 
ég  hugsaði  mér  að  fara  burt  af  eynni  eða  vera  f>ar 
kyr.  Mér  var  illa  við  þá  tilhugsan,  að  fara  burt  af 
eynni.  Ég  hældi  fegurð  hennar,  en  Denny  ypti  öxl* 
um  eins  og  hann  efaðist  um  einlægni  mína  í þessu 
efn:.  Ég  1/sti  yfir  pví  að  ég  3æi  enga  ástæðu  til  að 
fara  burt,  en  að  ég  yrði  að  fara  eftir  pví  sem  land* 
stjórinn  áliti  heppilegast. 

„Hvar  er  stúikan?*4  3purði  Denoy  snögglega. 

„Hún  er  uppi  1 húsinu",  svaraði  ég  blátt  áfram, 

„Hrn,  hafið  pér  heyrt  nokkuð  um  að  pað  eigi  að 
hengja  Constantine?a  sagði  Denny. 

„Ekki  eitt  einabta  orðu,  svaraði  é,'.  „Landstjór- 
inn  hefur  enn  ekki  minst  á pað  máiefni.u 

Denny  hafði  ráðgert  að  sigla  út  sér  til  skemtun- 
í?r,  og  hinn  hætti  ekki  við  þá  fyrirætlan  sína,  pótt  ég 
íengist  ekki  til  að  fara  með  honum. 

Ég  lofaði  Denny  að  bitta  hann  bftur  um  kvöldið, 
og  gekk  síðan  tii  baka  upp  strætið,  sama  strætið, 
sem  pað  hefði  kostað  mig  iífið  að  ganga  áður,  en  sem 


260 


ég  nú  var  eins  óhultur  1 eins  og  |>ó  ég  hefði  verið  í 
Hjde  Park  í London.  Kvennfólkið  heilsaði  mér 
kurteislega;  karlinennirnir  gerðu  hið  savná,  eða,  peg- 
ar  verst  lét,  f>óttust  ekki  sjá  mig.  Ég  sá  hermenn- 
ina  á veröi  við  fangelsið  sem  Constaotine  var  í,  og 
svo  hélt  ég  leiðar  minnar  tii  hússins,  með  ánægju- 
bros  á andiitinu.  Ejjan  mín  var  fógur  f>enoan 
ruorgun,  og  blóðið  rann  fjörugt  í æðum  mfnurn.  Ég 
va  að  hugsa  uin  Phroso:  Hvar  var  eftirsjáin,  sem 

ég  var  áranguralaust  &ð  rejna  að  finna  hjá  mér? 

Ait  1 einu  sá  ég  Kortes  fram  undan  n ér,  og 
lötriiði  bann  hægt  eftir  veginum.  Hann  puifti  nú 
ekki  framar  að  hugrsa  um  fang&húeið,  o g Constantine 
var  iíú  ekki  í utnsjón  hans.  Ég  náði  Kortes  bfáðlega 
og  fór  að  tala  við  hacu.  Hann  hlustaði  pegjandi  á 
orð  mía  um  stund,  eu  Ijfti  síðar:  npp  hinurn  rÓlegu, 
ráðvendnislegu  augum  sfnum,  leit  framan  í mig  og 
sagði  blíölega: 

„HvaÖ  getið  pér  sagt  mér  um  lafði  Phroso? 
Hvernig  líður  henni?u 

Ég  sagði  honum  alt,  sem  ég  vissi,  en  dró  talsvert 
úr  harðneskju  Mouraki'á. 

„Hafið  f>ér  enn  ekki  tal&ð  við  hana?  ‘ spurði 
h aan  ean  fremur.  Síðan  færði  hann  sig  nær  mér  og 
s igði:  „Hún  forðast  jður  ef  til  vill?iC  > 

„Ég  veit  ekkicc,  sagði  ég  og  varö  hálr  vandræða- 
legur  við  f>að  hve  stöðugt  hann  horfði  framan  í mig. 

„t>að  er  eðlilegtcc,  hélt  hann  áfram,  „en  f>að  varir 
in  íngis  f>ar8gað  til  hún  hefur  talað  einu  sinni  við 


261 


yður,  Eyf  bið  yður  ura  að  tala  við  hana  sera  fyrst, 
pví  hán  fyrirverður  sig  fyrir  að  hafa  sagt  ích  ást  siani 
tii  yðar?  jafnvel  p6  háa  jrerði  pað  íii  {>ess  að  frelsa 
líf  yðir.  I>  ð er  erfitt  fyrir  unga  stálku,  að  segja  frá 
ást  sinni  að  fyrrabragðiu. 

Ég  hallaði  bakinn  upp  sð  klettaveggnum  með- 
fram  veginum  og  horfði  á Kortes. 

^FI/tið  yður  að  tjá  henni  ást  ýðar,  lávarðnr 
mirmu,  sagði  hann  ennfreraur.  }>I>að  raá  vera,  að  hán 
geti  sér  til,  að  pér  elskið  h*na,  en  hán  man  skaram- 
ast  sín  fyrir  ást  sína  á yður,  pangað  til  pér  segið 
henni  sjílfur  að  pér  elskið  hana.  Leitið  að  henni — 
finnið  hana  tafarlaust.a 

Ég  var  báinn  að  gleyraa  sígri  raíaum  yfir  Con- 
stantine  og  fegurð  eyjiirinnar;  éar  vissi  að  é^  leit 
niður  fyrir  raigr,  til  að  pnrfa  ekki  að  horfa  í augu 
Kortesar.  En  ég  ypti  öxlum  og  sngði  sbeytirgar- 
leysislega: 

„í>að  var  einurgis  vingjarnlegt  brsgð,  sern  lafði 
Phroso  gerði  til  að  frelsxa  líf  raitt,  pegar  bún  sagðist 
elska  raig.  Hán  elskar  micr  ekki  í raun  og  véru. 
I>etta  v&r  bara  klókioda-braað  af  henni.  I>  ð var  mér 
mj’óg  raiki’  hjálp  o<?  punat  að  gera  pað,  og  ég  skal 
pakka  henni  hjartaulega  fyrir  paðu. 

,.I>að  var  ebkert  bragð  af  hennií{,  sagði  Kortes. 
„I>ér  vitið  &ð  pað  var  ekkert  bragð.  Var  ekki  hljóöa- 
ur  hinnar  sönnu  ástar  í sérhverju  orði  hennar?  Skín 
ekki  ástia  át  úr  augurn  hennar  pegar  hún  er  hj& 
yður — hvað  most  f>egar  hún  vill  ekki  horfa  A yður?  4 


262 


„Hvernig  stendur  á,  að  f>ér  getið  lesið  hana 
svona  niður  í kjölinn?a  spurði  ég. 

,,l>aonig,  að  ég  hef  veitt  henni  nákvæmar  gætur 
og  lært  að  þekkja  hanau,  sagði  Kortes  blátt  áfram. 
„Ég  veit  ekki  hyort  ég  elska  hana  sjálfur,  lávarður 
minn;  hún  er  svo  laDgt  fyrir  ofan  mig,  að  hugur 
minn  hefur  ekki  vogað  sér  að  fljúga  svo  hátt.  En  ég 
er  reiðubúicn  til  að  láta  líf  mitt  fyrir  hana,  og  ég 
elska  enga  aðra  konu.  Mér  finst,  lávarður  minn,  að 
þér  ættuð  að  vera  glaðastur  og  stoltastur  allra 
manna  í heiminum.  Ég  bið  yður  að  tala  við  hana 
sem  fyrst,  lávarður  rrinn.  Systir  mín,  sem  þér  sáuð 
að  hé't  benni  í faðmi  sínum,  befði  sannfært  mig  um 
ást  lafði  Ph^oso  til  yðar  ef  ég  hefði  ekki  áður  vitað 
&ð  hún  elsVaði  yður,  pví  hún  nefnir  yður  oft  pegar 
hún  sefnr.u 

Snögg,  ómötstæðileg  gleði  greip  mig  við  pessi 
orð  hans.  Éj  held  sð  ég  hnfi  roðnað  &f  geðshrær- 
inguDDÍ,  pví  Kortes  s»g*i  brosaDdi: 

„Ó,  pér  trúið  mér  nú,  lávarður  minn!u 
„Trúi  !u  hrópaði  ég.  „Nei,  ég  trúi  ekki.  E>ús- 
und  sinnum  nei!  Ég  trúi  pví  ek.ki!u  I>vi  ég  var 
nú  að  reyna  að  kæfa  niður  gleðina  í hjarta  mínu, 
eins  og  maður  bælir  niður  óhrein  sstu  freistingar. 

Dað  kom  vandræ^a  svipur  á Kortes  við  nin  síð- 
ustu  orð  mín.  Við  pögðura  b\ðir  stundarkorn. 

„t>ptta,  sem  þér  sögðuð,  er  fjarstæðau,  sagði  ég 
mótmæla*  di.  Hún  h*fur  einuogis  pekt  mig  1 f>.eiaa 
daga — í fáeina  klukkutíma  Öllu  heldur — og  við  höfð- 
um  ait  annað  að  hugsa  um  en  ástir.u 


263 

„Ástin  skapast  og  próast  bezt  pegar  maður  er 
ekbi  að  hugsa  um  hana,  og  styrkir  armar  gagna 
biðlinum  oft  betur  en  blíðu  orð.  Þéc  börðust  á muti 
henni,  og  síðan  börðust  pér  fyrir  hana.  I>éc  sönnuð- 
uð  frammi  fyrir  hennar  eigin  augum  að  pér  eruð  hug- 
rakkur  og  göfugur  maður.  Óttist  |>vi  ekki,  lávarður 
minn:  Hún  elskar  yður.u 

„Óttist  ekki!a  hrópaði  ég  með  lágri,  en  beiskr: 
röddu. 

„Hún  sagH  pað  sjálf44,  hélt  Kortes  áfram.  „Hún 
sagðist  eJska  yður  eins  og  sitt  eigið  líf,  og  meirau. 

„Haldið  yður  saman,  maður!a,  hrópaði  ég 
grimmúðlega.  „Hvern  fjandan  kemur  yður  þetta 
mál  við?a 

Pað  kom  mesti  undrunár-svipur  á andlit  Kortes- 
ar,  er  snerist  upp  í efasemdar-  og  ótta-svip.  Hann 
færði  sig  enn  nær  mér  og  hvíslaði  að  mér,  svo  lágt  að 
ég  heyrði  pað  varla: 

„Hvað  gengur  að  yður?  Er  ekki  gott  að  hún 
elskar  yður?a 

„Látið  mig  í friðia,  hrópaði  ég;  „ég  sv&ra  ekk: 
spurningum  yðarCí,  Hvers  vegna  skyldi  maður  pess: 
fá  leyfi  til  að  spyrja  mig  úr  spjörunum?  Ó,  hér  er 
nú  hin  gamla,  kalda  spurning  hins  seka.  Honum 
þykir  vænt  um,  að  s/na  mikla  yfirskins-vandlaítinga- 
semi,  og  faðmar  hana  að  sér. 

Kortes  færði  sig  eitt  eða  tvö  skref  frá  mér  cg 
hneigði  sig,  eins  og  hann  væri  að  afsaka  pað  sem 
hann  hafði  sagt.  En  pað  var  eDgin  afsökun  í augna- 


264 


ráði  hans,  Ég  vildi  ekki  horfa  framan  í hann.  Ég 
rétti  úr  mér,  eins  mikið  og  ég  gat,  og  setti  upp  mino 
drembilegasta  svip.  E£  hann  bara  hefði  séð  hvað 
smár  ég  var  útlits  innvortis  á pessu  angnabliki ! 

,.I>að  er  nóg  komið  af  pessu  tali,  Kortesu,  sagði 
ég  með  herralegum  svip.  ,.Ég  efast  ekki  um  að  til- 
gangur  yðar  haíi  verið  góður,  en  f>ér  gleymið  peirri 
lotnÍDgu,  sem  ég  á heimtÍDgu  á frá  yðuru. 

Hann  lét  sér  ekki  verða  hið  minsta  bylt  við  þessi 
orð  mírs;  og  ég  álít  að  hann  haJi  séð  nokknð  af  sann- 
leikanum  — en  ekki  hann  allan  — p>ví  hann  sagði: 
„Þér  hafið  komið  henni  til  að  elska  yður;  pað  skeður 
ekki  nema  að  karlmaðurinn  hjálpi  t;l  f>ess  á einhvern 
hátt  sjálfurCí. 

„Verða  stúlkur  f>á  aldrei  ástfangnar  án  f>ess 
karlmenn  komi  peim  til  f>ess?*c  sagði  ég  háðslega. 

„Það  má  vera,  að  f>að  eigi  sér  stað  með  sumar 
þeirra,  en  alls  ekki  með  hana‘c,  svaraði  hann  ein- 
beittlega. 

Hann  sagði  ekki  meira;  ég  kinkaði  kolli  til  hans 
og  hélt  leiðar  minnar.  Hann  hneigði  sig  ofurlítið, 
en  stóð  kyr  í sömu  sporum  og  horfði  á eftir  mér.  Ég 
fann,  að  augu  hans  hvíldu  á mér  eftir  &ð  við  skildum. 
Mér  var  alt  annað  en  rótt  innanbrjósts.  Maður 
pessi  hafði  auðmýkt  mig  niður  til  jarðar.  Ég  vonaði 
1 vonleysi  að  Kortes  hefði  rangt  fyrir  sér;  en  svo 
íylgdi„f>ví  sú  óviðráðanlega  mótsögn  við  sjálfan  mig, 
að  hjarta  mitt  heimtaði  að  gleðjast  yfir  f>ví  að  hann 
hefði  rétt  að  mæla,  Rétt  eða  rangt,  rangt  eða  rétt„ 


265 


livaða  íimimr  var  á pví?  Til  beggja  handa  1 á ófar* 
sæld,  til  beg’gja  handa  lá  barátta,  sem  mig  hrjdti  við 
og  ég  hataði. 

Samtal  mitt  við  Kortes  hafði  tafið  talsvert  fyrir 
mér,  svo  að  þegar  ég  kom  inn  í hösið  var  Mouraki 
seztur  við  morgunverð,  Hann  afsakaði,  &ð  hann 
hef^i  ekki  beðið  eftir  mér,  og  sagði:  ,,Éof  er  búinn 

að  starfa  mikið  síðan  við  skildum  í gærkveldi.  Ég 
hef  alls  ekki  gengoð  til  rekkju  síðan!  Og  svo  varð 
ég  hungraður.  Ég  hef  verið  að  taka  á móti  ýmsum 
skýrslura  viðvíkjandi  ástandir.u  bérna  á eynni,u 

„Alt  er  nú  mjögf  rólegt  béru,  sagði  ég.  „Koma 
yðar  hingað  hefur  haft  mjög  sefandi  áhrif.u 

„Já,  eyjarbúar  pekkja  migfu,  svaraði  hann.  „I>eir 
eru  mjögf  óttsslegnir,  pvf  f>eir  halda  að  ég  ætli  að 
verða  harður  við  þá,  I>eir  muna  enn  eftir  hirmi  sfð  - 
ustu  heimsókn  minni.u 

Hann  mÍDtist  ekkert  á Constactine,  og  f>ótt  ég 
undraði  mig  nokkuð  vfir  f ögn  bans  f p^ssu  atriði,  þá 
dirfðist  ég  ekki  að  spyrja  hann  ura  það  frekar.  Ég 
óskaði  samt  að  écr  vissi,  hvað  skeð  hafði  þegrar  bann 
heimsótti  eyoa  síðast.  Maður,  sem  hafði  annan  eins 
munn  eins  o g Mouraki,  ga.t  verið  orsök  í að  nærri 
hvað  s°m  vildi  skeði. 

„Ég  ætla  mér  að  láta  J>á  vera  í óvissu  um  stundu, 
sagði  Mouraki  brosandi.  „t>eir  hafa  ofott  af  pví.  Ö, 
meðal  annara  orða,  Wheatley,  pér  mættuð  eins  vel 
taka  við  þessu.  Eða  á égf  að  rffa  pað  í sundur?u 
Um  leið  og  hann  sagði  petta,hélt  hann  alt  í einu  upp 


266 

skjalinu,  sem  ég  hafði  skrifað  og  afhent  Phroso  pegar 
ég  gaf  henni  eyna. 

„Afhenti  hún  yður  f>etta?i{  hrópaði  ég. 

„Hún?‘‘  sagði  Mouraki  með  háðbrosi.  I>að  var 
eius  og  hann  spyrði  í skopi:  „Ec  pá  einungis  ein 

kona  tii  í veröldinni?“ 

7>Ég  meina  lafði  Phroso,  sem  ég  afhenti  pað“, 
sagði  ég  eins  rólega  og  ég  gat. 

„Lafði  Phroso,  já“,  sagði  hann  („Fari  hann 
bólvaður  fyrir  að  nefna  hana  Phroso!“  hugsaði 
ég  með  mér).  „Ég  kallaði  hana  fyrir  mig  í morgun 
og  lét  hana  afhenda  mér  bréfið“. 

„Ég  get  ekkert  annað  gert  en  að  afhenda  henni 
það  aftur,  eins  og  pér  vitiðu,  sagði  ég. 

„Kæri  Wheatley  minn,  ef  yður  póknast  að 
skemta  yður  á pann  hátt,  pá  get  ég  með  engu 
naóti  haft  nokkuð  á móti  pvíu,  sagði  Mouraki. 
„En  pangað  til  pér  fáið  reglulegt  leyfisbréf  til 
að  afsala  yður  eynni,  verðið  pér  lávarður 
Neopalia-eyjar  og  pessi  Phroso  ekkert  annað  en 
mjög  uppreistargjörn  stúlka.  Eq  pér  get  ð haft 
mjög  skemtilegt  samtal  við  hana  útaf  pessu,  og  pað 
er  enginn  skaði  skeður  við  pað.  Já,  1 öllum  bænum 
afhendið  henni  skjalið  aftur,  ef  yður  sýnist44.  Hann 
brosti  aftur,  ypti  öxlum  og  kveykti  í sígarettu  sinni. 
Látbragð  hans  sýndi  fullkomna,  kurteisa,  polinmóð- 
lega  fyrirlitningu. 

„Dað  virðist  hægra  að  útvega  sér  eyju  en  að 
los&st  við  hanau,  sagði  ég  og  var  að  reyna  að  dylja 
gremju  mína  með  spaugi. 


267 


„Þrí  er  þannig  varið  með  svo  marga  hluti‘% 
sagði  Mouraki,  „svo  sem  skuldir,  sjúkdóma,  fjaná- 
menn,  eiginkonur  og  unnustur44. 

Hann  stanzaði  svolítið  áður  en  hann  sagði  síðasta 
orðið,  en  stanzinn  var  svo  lítill  að  ég  gat  ekki  sagt 
um,  hvort  hann  gerði  f>að  af  ásettu  ráði  eða  ekki;  og 
ég  var  búinn  &ð  komast  að  jbví,  að  ég  purfti  ekki  að 
búast  við  að  andlit  eða  augu  Mouraki’s  uppl^stu  mig 
nokkuð  um  hugsamr  hans.  En  honum  póknaðist 
sjálfum  að  Ijósta  upp  leyndardómnum  í petta  skifti, 
þar  sem  hann  sagði: 

„Er  ég  koininn  út  í viðkvæm  málefni?  ö,  kæri 
lávarður  minn,  ég  hef  komist  að  því  a£  skyrslum 
peim,  er  ég  hef  feDgið,  að  í frásögu  yðar  um  pað, 
sem  fyrir  yður  kom  hér,  pá  hafið  þér  iátið  hæversk- 
una  yfirgnæfa  einlægnina.  Það  var  ef  til  vill  eðli- 
legt.  Ég  skal  ekki  álasa  yður  fyrir  það,  fyrst  ég  hef 
fengið  að  vita  það  úr  annari  átt,  sem  pér  undanfeld- 
uð  að  segja  mér.  Samt  sem  áður  var  það  naumast 
leyDdarmái,  fyrst  sérhvert  mannsbarn  í Neopalia 
vissi  það.u 

Ég  reykti  sígarettu  mína,  og  var  1 vanda  og  leið 
mjög  illa. 

, Og  ég  heyri  sagtu,  hélt  Mouraki  áfram  og  brosti 
illgirnislega,  „að  sú  tilhugsun,  að  Wheatley  Stefano- 
poulos  ættirnar  sameinist  Og  drotni  bér,  er  alls  ekki 
ógeðfeld  eyjarbúum.  Smáhrekkir  Constantine’s  hafa 
vakið  viðbjóð  hjá  peim  gagnvart  honum.u 

„Hvað  ætlið  pér  að  gera  við  Constantine'A, 


268 


spurði  ég,  pví  ég  vildi  vinna  pað  til  að  Mouraki 
pyktisi  við  mig,  ef  ég  gæd  að  eios  breytt  unitals- 
efninu. 

„E)ykir  yður  í raun  og  veru  gamen  sð  stökkva 
frá  einu  efni  til  annars?u  spurði  Mouraki  S kvartandi 
róm.  „Ég  bjfst  við  að  ég  sé  seinhugsandi  Austur- 
landa  maður,  og  þess  vegna  preytir  pað  mig  hræði- 
legau. 

Ég  hexði  getað  fl«?ygt  sígarettu  stöfnum  mínum 
framan  í bnnn  með  mestu  gleði,  en  ég  hélt  ofsareiði 
minni  í skefjum  og  sagðí: 

„Yðar  tigti  hefur  rétt  til  að  velja  umta1sefniðu. 

„Ó,  við  skulum  sleppa  titlum  pegsr  við  erum 
saman  tveir  einir!u  sagði  bann.  „8att  »ð  segja  óska 
ég  vður  til  hamingju  með  Astasigur  yðar.  Hóu  er 
dýrðleg;  og  pað  var  tófrandi  af  henni  að  gera  yfir- 
lýsingu  um  ást  sína  til  yðar.  Eyjarbúum  hefurgeðj- 
ast  vel  að  pví;  peir  eru  skáldl«ga  sinnaðir  villimenn, 
pegar  alt  kemur  til  alls,  og  riddaraskapurinn  1 passu 
hefur  snortið  hjörtu  peirrau. 

„Það  hl^tur  að  snerta  hjarta  sérhvers  mannsu, 
sagði  ég. 

„Ég  bjfst  við  pvíu,  sagði  Mouraki  og  strauk 
öskuna  af  endanum  af  sígaretta  sinni.  5)Ég  spurði 
hana  ofurlítið  um  pe^t^j,  efni  í morgunu. 

„I>ér  spurðuð  hana  um  pað?-k  sagði  ég;  og  prfett 
fyrir  tilraunir  mín»r  að  vera  stiltur,  var  reið'hljómur 
1 spurningunni.  Ég  heyrði  pað  sjálf  r,  og  p^ð  fór 
ekki  fram  hjá  Mouraki.  Hann  brosti  enn  meir^  pg 
sagði: 


269 


„Já,  ég  gerði  f>að  einmitt.  Ég  verð  að  athuga 
alla  hluti.  E n ég  fullvissa  yður  ura  f>að,  kæri 
Whe&tJey,  sð  ég  gerði  J>að  á eins  fínan  hátt  og 
œðgulegt  var.u 

„Það  er  ómögulegt  a?~  gera  annað  eins  og  £>að  á 
fínan  hátt4%  sagði  ég. 

„Ég  barðist  við  sjálfan  mig  á mód  að  gera  J>&ðu, 
sagði  Mouraki,  í sama  kvartandi  róm  og  áður,  og 
breiddi  hendur  síojör  út  mótmælandi. 

V&r  Mouraki  að  eins  að  skemta  sér  með  eitni, 
eða  hafði  h icn  eitthvert  augnamið  með  þessu?  Hann 
leit  út  fyrir  að  vera  maður  sem  hefði  augnamiðn  Ég 
náði  fullu  valdi  yfir  sjálfum  mér  v ð p>á  umhugsun. 

,.Og  gvaraði  mærin  spurningum  yðar?-4  sagði 
ég  hirðuleysislega. 

,5Væru  ptið  ekki  svik  af  minni  hálfu,  að  segja 
yður  orð  hennar?44  sagði  Mouraki. 

„Ekki  álít  ég  þaðu,  svaraði  ég.  „Dví  það  er 
enginn  vafi  á að  pað,  sem  hún  gerði,  var  góðmensku- 
br'gorð  af  henni14. 

„ Já;  pað  var  í sannieika  mjög  mikið  góðmensku- 
bragð!u  sagði  Mouraki.  „Hún  hlytur  að  vera  mjög 
elskuleg  stúlkau,  bætti  baun  við  brosandi.  „Einmitt 
stúlka,sem  mundi  gera  heimili  manns  hamingjusamt44. 

„Hún  hefur  ekki  raikið  tækifæri  til  að  giftast 
hér  í Neopaliau,  sagði  ég. 

•„Hivnininn  skapar  tækifæriu,  sagði  Mour&ki 
guðhræðslulega.  ,,En,  meðal  annara  orða,  petta 
bragð  hennar  virðist  hafa  narrað  kunningja  okkar, 
hann  KoTtesu. 


370 

, ö,  það  getur  veriðu,  sagði  ég  og  ypti  ðxlum. 
„Écr  held  að  hann  sé  ekki  laus  við  að  vera  dálítið 
snortiEn  sjálfur,  og  f>ess  vegna  fljótur  til  afbrýði- 
semiu. 

„Hvað  f>ér  eruð  skarpskygn!u  sagði  Mouraki 
með  aðdáun.  „En  sannleikurinn  er  sá,  kæri  Wheat- 
ley  minn,  að  mærin  svaraði  mér  engu,  heldur  pókn- 
aðist  henni  að  þvkkjast  útaf  spurningum  mínumu. 

„Mig  undrar  mjög  á pví!u  hrópaði  ég  með 
finu  skopi. 

„Og  hún  sagði  ekki  eitt  orðu,  hélt  Mouraki 
áfram.  „En  roðinn,  sem  kom  í kinnar  hennar,  var 
rojóg  yndislegur — já,  mjög  yndhíegur.  Ég  öfund- 

aði  yður,  sanDarlega  öfundaði  ég  yður.u 

„Fyrst  f>að  er  ekki  satt — u byrjaði  óg. 

„ó,  pað  getur  verið  mjög  f>ægilegt  að  heyra 
sutna  h«uti,  jafnvel  f>6  eDginu  sannleikur  sé  í f>eimu, 
sagði  Mouraki.  „Einlægni  í ástum  eykur  töfra 
peirra,  en  er  alls  ekki,  kæri  vinur  minn,  algerð 
nauðsyn.u 

Dað  varð  dálítil  pögn  eftir  pessa  athugasemd 
landstjórans.  En  svo  hélt  hann  áfram  og  sagði: 

„I>egfr  öllu  er  á botninn  hvolft,  þá  megum  við 
ekki  dæma  um  þetta  fólk  eins  og  við  eigum  að  dæma 
um  sjálfa  okkur.  Ef  Constantine  væri  ekki  pegar 
giftur  — M 

„HvaÖ  meinjð  pér?u  hrópaðí  ég  og  stökk  á 
fætir. 

„Og  máske  sá  þröskuldur  sé  ekki  óyfirstigan- 
leguru,  sagði  Mouraki. 


271 

„Haxm  verðskuldar  ekkert  annaÖ  en  Eengingu4*, 
sagði  ég. 

„Nauðug  kona  er  lítiö  betri  en  henging“,  sagðí 
hann. 

„I>ér  meiniö  þetta  auðvitað  ekkiu,  sagÖi  ég. 

„Þetta  virðist  trubla  yður  mjög  mikiðu,  sagði 
Mouraki. 

„Hugmyndin  sjUf  er  &fskræmislegu,  sagöi  ég. 

Mouraki  hló  lágt  og  virtist  hafa  mikið  gaman  a£ 
hugar  æsingi  mínum. 

„Hvað  segið  f>ér  f>á  um  Kortestéu  hólt  hann 
áfram. 

„Hann  stendur  óendanlega  langt  fyrir  neðan 
hanau  sagði  ég,  „En,  meðal  annara  orða — fyAirge£ð 
mér  spurning.una — hvers  vegna  ar  yður  svo  ant  um 
að  gifta  hana  nokkrum  manni?u 

„Hún  er  auðsjáanlega  hættuleg  fyrir  friðinn  á 
eynni  á meðan  hún  er  ógiftu,  svaraði  hann  méð  upp- 
gerðar  alvörusvip.  „Og  pá  er  hann  hérna  ungi  vin- 
ur  yðar,  hann — u 

„O,  Denny  er  enDpá  unglinguru,  sagöi  óg. 

„I>ér  neitiö  öllum,  sem  ég  sting  upp  áu,  sagði 
Mouraki  átakanlega,  en  horfði  á mig  glettnislega  og 
rannsakandi. 

„Mér  finst,  kæri  pasja  minn,  &ð  yður  geti  va?Ia 
veriÖ  alvara  með  upp'  stungur  yðaru,  sagði  ég  ólund- 
arlega.  Hann  var  n ér  ofjtrl  í orðum,  og  ég  barðist 
áranguro.laust  á móti  þvf,  að  láta  sjá,  aö  mér  var 
runniö  i skap. 


272 


„Jæja,  pk  ætla  ég  nú  að  koma  með  tvær  upp&- 
stucgur  í fullri  alvöruu,  sagði  Mouraki;  „f>að  er 
falleg  bragarbót  af  mér.  í fjrhta  legi  sting  ég 
upp  á — yður  sjálfum!u 

Ég  veifaði  hendinni  mótmælandi  og  hl<5  vand- 
ræðalega. 

rÞér  svarið  pessari  uppástungu  enguu,  sagði  hann 

„Væri  ekki  léttast,  að  ég  fengi  fyist  að  heyra 
hina  uppástunguna?u  sagði  ég. 

„Það  er  vafalaust  sanngjarntu,  sagði  Mouraki. 
„Ja»ja  pá,  hin  uppástungan  er — 44  Hann  stanzaðij 

hló,  kveykti  í annari  s'garettu  og  sagði  síðan:  „Hin 

upp&stungan  er  — að  ég  giftist  henni  sjálfur.u 

„Þér  talið  enn  ekki  í alvöru!  4 hrópaði  ég  og 
neyddi  bros  út  á andliti  mínu. 

„Mér  er  hreinasta  alvara44,  sagði  hann.  „Ég  er 
svo  ólánssamur  ?ð  vera  ekkjumaður,  og  pað  í annað 
skifti — tvo  hörð  hefur  forsjónin  verið  við  mig.  Mærin 
er  mjðg  töfrandi.  Ég  er  í stöðu,  sem  ef  til  vill  bætir 
pað  upp  að  nokkru  leyti  að  ég  er  farinn  að  eldast  og 
er  ekki  eins  aðlaðandi  eins  og  ungur  maðuru. 

„Það  er  auðvitað  ekkert  á móti  pessu  ef  henni 
geðjast  pað  sjálfri — 44  sagði  ég. 

„Ég  ímynda  mér,  að  hún  mundi  ekki  neita  n ér 
til  lengdaru,  sagði  Mouraki  og  brosti  hugsandi  ; svo 
hélt  hann  áfram  og  sagði:  „Þegar  ég  kom  hingað 

fyrir  premur  árum  síðan,  pá  tók  ég  eftir  að  Phroso 
var  mjög  fagurt  stúlkubarn,  sem  að  öllum  líkindum 
yrði  sérleg'a  fögur  kona.  Þér  sjáið  sjálfur,  að  pðtta 


278 


lia.fa  engin  vonbrigði  orðið.  Kon&n  mín  var  k 
lífi,  en  mjög  heilsulaus.  En  sarat  hugsa.ði  ég  {>á 
naumast  alvarlega  um  þetta  málefni;  það  rifjaðist 
ekki  upp  fyrir  mér  aftur  fyr  en  ég  sá  Phroso  eftir  að 
ég  kocn  hiogað  nú.  Þér  virðist  vera  forviða.“ 

„Jæja,  ég  er  forviðau,  sagði  ég. 

„E>ér  álitið  hana  þá  ekki  aðlaðandi?í{  sagði  hann# 

„Satt  að  segja  er  það  ékki  ástæðan  fyrir  undrun 
minniu,  sagði  ég. 

„A  ég  að  halda  áfram?kt  sagði|  Mouraki.  „Þér 
álítið  mig  gamlan?  Það  er  ungs  manns  missyning, 
kæri  Wheatley  minn.u 

Að  erta  bjarndjfr  hefur  ef  til  vill  verið  ágæt 
3kemtun — þeir,  sem  halda  upp^vörn  íyrir  pann  leikf 
segja  að  svo  hafi  verið — en  ég  man  ekki  eftir  að 
nokkur  maður  hafi  álitið  pað  skemtilegt  fyrir  bjarn- 
djfrið.  Tiifinningar  mínar  voru]  nú  svipaðar  tilfinn- 
iagum  bjarndyrsins.  Ég  stóð  skyndilega  upp  frá 
borðinu. 

„Alt  petta  útheimtir  umhugsun“,  sagði  Mouraki 
blíðlega.  „Við  skulum  tala  um  paðfflfrekar  seinna  í 
dag.  Ég  verð  nú  að  sinna  ofurlitlum  öðrum  störfum“. 

Um  leið  og  Mouraki  sagði  þetta,  reis  hann  k 
fætur  hægt  og  gætilega  og]  gekk  síðan  upp  á loh. 
i^g  varð  eftir  niðri  1 gangiaum,  [sem  ég  var  nú  orð- 
inn  svo  kunnugur  I;  og  hin  fyrsta*hugsun  mín  var 
harmur  yfir  því,  að  ég  var  nú  ekki  aftur  orðinn  fang:; 
par,  Constant ine  &ð  s ekjast|  eftir  lífi]mínu,  Phroso 
undir  vernd  minni,  og  Í^Iouraki  í cmbættisfeið  ein- 


274 


hversstaðar  langt  burtu  í umdæmi  sínu.  I>ær  kring- 
amstæður  hefðu  vafalaust  verið  helzt  til  æsandi  til 
f>ess  að  vera  pægilegar;  en  pær  hefðu  ekki  þjáð  mig, 
auðm^kt  og  espað  mig  nærri  út  yfir  alt  J>ol  mitt. 
í>annig  var  hngarástand  mitt  eftir  hin  tvö  samtöl 
pennan  morgun. 

Ég  heyrði  létt  fótatak  í stiganum;  ég  sá  koma 
ofan  stigann  hana  sem  ég  sízt  af  öllurn  vildi  hitta 
einmitt  á pessu  augnabliki,  hana,  se'.  ég  gladdist 
meira  af  að  sjá  en  nokkra  aðra  mannesaju  í veröld- 
'nni.  Phrose  kom  niður  stigann.  Hún  kom  niður  á 
gólfið  í ganginum  og  hún  sá  mig.  Við  vorum  bæði 
grafkyr,  par  sem  við  vorum  komin,  1 nokkur  augna- 
blik.  Síðan  kom  hún  í áttina  til  mín,  en  ég  stóð  á 
fætur  og  hneigði  mig.  Hún  var  mjóg  föl  í andiiti, 
en  hún  brosti  um  le;ð  og  hún  bauð  mér  góðan  dag 
og  gekk  fram  hjá  mér.  I>að  hefði  verið  betra,  að  ég 
hefði  látið  hana  fara  sína  leið.  En  ég  fylgdi  henni 
eftir  og  náði  henni  á marmara-hellunum,  rétt  fyrir 
framan  húsdyrnar;  par  stóðum  við  kyr  aftur  og 
horfðum  út  á hinn  tindrandi  sjó,  eins  og  við  höfðum 
áður  gert.  Ég  var  að  hugsa  um  hvað  ég  ætti  að 
segja. 

„Ég  má  til  að  pakka  yður  fyriru,  sagði  ég,  „en 
samt  get  ég  J>að  ekki.  I>að*  var|  göfuglega  gert 
af  yðuru. 

Hún  blóðroðnaði  1 framan  1 einni  svipar. 

„Þér  skilduð  J>að?*4  eagði  hún  í hálfum  hljóðum. 
„I  ér  skilduð  hvers  vegna  ég  ssgði  pa?  ? I'&ð  vixtiít 


275 

vera  eina  ráðið.  Og  ég  held  að  f>að  hafi  orðið 
að  dálitlu  liðiu. 

Ég  beygði  mig  niður  og  kysti  hönd  hennar. 

„Mér  er  sama  hvort  J>að  varð  að  nokkru  liði  eðá 
ekkiu,  sagði  ég.  „E>að  var  gjörðin  sjálf,  sem  ég 
metu. 

,,Mér  var  sama  um  J>að — um  íólkið — en  J>egar 
ég  hugsaði  um  hvað  J>ér  munduð  hugsa  um  mig — u 
Hún  gat  ekki  haldið  áfram  að  tala,  og  hún  dró  hönd 
sína,  sem  hún  hafði  eins  og  hugsunarlaust  látið  vera 
kyrra  í höod  minni  í nokkur  augnablik,  snðgglega 
að  sér. 

,,Ég— ég  vissi  auðvitað,  að  f>að  var  einungis — 
kænsku-bragð  af  yðuru,  sagði  ég.  „Ó,  já,  ég  vissi 
pað  straxu. 

„Jáu,  sagði  hún  ofur  lágt  og  borfði  út  k sjóinn. 

„Jáu,  sagði  ég  og  horfði  einnig  út  á sjóinn. 

,,E>ér  fyrirgefið  mér  pað?*c  sagði  hún. 

„Fyrirgef!kC  hrópaði  ég.  Rödd  mín  var  lág  og 
bás.  Ég  gat  ekki  skilið,  hvers  vegna  svona  þurgar 
freistingar  eru  lagðar  fyrir  menn  í lífinu;  ég  vissi 
ekki,  hvort  ég  gæii  staðist  pessa  freistingu.  Eo  snmt 
sem  áður  hefði  ég  ekki  getað  yfirgelið  hana  nú  pó 
mér  hefði  verið  boðin  engils  kóróna. 

„Og  pér  ætlið  að  gleyrna  pessu?-4  sagði  Lún. 
„Ég  meina — u Hin  lága  íödd  hennar  pagnaði  al- 
geríega. 

„Ég  gleymi  J>ví  ekki  á meðan  ég  lifi4t,  sagði  óg. 

I>á  var  eÍDS  og  óirótstæðileg  hvöt  drægt  okkur 


278 


bæði  til  að  líta  í augun  hvert  á öðru— langt  sugna- 
tillít,  er  tafði  sem  lengst  og  J><5tti  fyrir  að  hætta.  Á 
meðan  ég  horfði  þannig  í augu  Phroso,  sá  ég,  með 
gieöi  sem  barðist  við  skömm,  rýtt  ljós  í hinu  skín- 
andi  djúpi  augna  hennar,  endurskin  af  óvæntri  gleði, 
öttafulia  gleði.  En  svo  leit  hún  niður  fyrir  sig  og 
fór  að  tala  hægt  og  lágt: 

„I>að  var  eÍDS  og  J>ví  væri  hvíslað  að  mór“,  ssgði 
hún,  „að  pað  kynni  að  frelsa  yður  ef  ég  sc'gði  f>að, 
sem  ég  sagði,  J>pí  eyjarbúar  elska  mig  og  mundu  pá 
ef  til  vill  ekki  gera  yður  mcin.  En  ég  gat  ekki 
horft  á yður.  Hið  eina,  sem  ég  gat  gert,  var  að 
senda  til  himins  bæn  um,  að  J>ér  ímynduðuð  yður 
ekki — ó,  að  J>ér  hé'duð — J>að — ekki  um  mig,  lávarður 
minn!  Og  ég  vissi  ekki  hverng  ég  ætti  að  geta  litið 
framan  í yður  í dng,  en  ég  gat  ekki  komist  hjá  að 
h tta  yðuru. 

Ég  stóð  J>egjand  við  hlið  hennar,  og  h&fði  ein- 
kennilga  meðvitund  um  sérhvert  smá  atriði  í náttúru- 
myndÍDni,  sem  blasti  við  mé^*  J>ví  óg'  hafði  snúið 
andlitinu  frá  Phroso  og  augu  mín  hvörtíuðu  yfir  sjó- 
inn  og  eyca.  En  á J>essu  augnabliki  heyrðum  við 
úr  einum  af  hinum  mjóu  gluggum  á gamla  hús  rnz, 
beint  uppi  yfir  höfðum  okkar,  lágan,  háðslegan  hlát- 
ur.  Það  kom  ótta-  og  hryllings  svipur  á andiit 
Phroso  pegar  hún  heyrði  hláturinn. 

„O,  pessi  hræðilegi  maðurlu  sagði  hún  með 
mjög  lágri  og  titrandi  röddu. 

„Hvað  er  um  hsnn?u  spurði  ég. 


277 


„Hann  hefur  komið  hingað  &ðuru,  sagði  húnt 
„Ég  hef  séð  hann  brosa  og  hlæja  líkt  pessu  fægar 
hann  var  að  dæma  menn  tii  dauða  og  horfði  á dauða 
peirra.  Já,  menn  á pessari  eyju,  menn,  sem  böfðu 
pjét  að  oss  og  voru  vinir  vorir.  0,  ég  hræðist  hanc, 
pennan  mann!“  E>að  fór  hrollur  um  hana  um  leið  og 
hún  sagði  þetta,  og  hán  rétti  ósjálfrátt  út  höndina, 
eins  og  hún  væri  að  varða  frá  sér  einhverju  hræði- 
legu.  „Ég  hef  heyrt  hann  hlæja  líkt  f>essuu,  hélt 
hún  áfram,  „pegar  móðir  var  að  biðja  hann  um  lif 
sonar  síns,  og  unnusta  urn  líf  unnusta  síns.  £>að 
gerir  útaf  við  mig  að  vera  nálægt  honum.  Hann  er 
miskunarlaus.  Gerist  meðalgangari  milli  hang  eg 
eyjarbúa,  lávaiður  minn.  t>eir  eru  óupplystir^menn ; 
f>eir  vissu  ekki  hvað  þeir — voru  að  gera.u 

„Engu  tn  peirra  skal  gert  nokkurt  mein,  ef  ég 
get  hi  drað  pað,u  sa^ði  ég  hátíðlega.  ’ „En — u Ég 
stangaði  bér;  samt  varð  ég  að  halda  áfram  og  bætt: 
við:  „Óttist  pér  hann  ekkert  hvað  sjálfa  yður 

snertir?u 

„Hvað  gæti  hann  gert  mér?u  spurði  hún.  „Hann 
var  að  tala  við  mig  í morgun  um — um  yður.  Ég 
hata  að  tala  við  hann.  En  hvað  getur  hana  gert 
mér?*6 

Ég  f>agði.  Mour&ki  bafði  J>á  ekki  sagt  neitt  við 
hana  í sÖaau  átt  og  hann  hafði  drepið  á við  mig — 1 
hálfgerðri  ráðgátu  milli  spaugs  og  alvöru.  Augu 
hennar  horfðu  spyrjandi  á mig;  svo  lagði  hún  alt  i 
einuhönd  sína  á handlegg  minn  og  sagði: 


278 


„Og  pér  ætlið  að  vernda  mig,  lávarður  minu. 
% er  óhult  á meðan  pér  eruð  bér?kC 

„A  meðan!“  X>essi  stuttu  orð  slógu  kulda  um 
hjarta  mitt;  hán  las  pað  út  úr  augum  mínum;  hún 
skildi  tafaHaust  h /að  ég  meinti.  Hún  lyfti  hðud 
sinni  af  handlegg  mínum  og  benti  út  á sjó.  Éur  sá 
hina  fallegu,  gaDglegu  jakt  koma  brunandi  inn  á 
höfnina  eftir  morgun-siglinguna. 

,HJá,  á meðan  f>ér  eruð  hér,  lárarður  minn'4,  sagði 
hún  Ofr  gerði  átakanlega  tilraun  tii  að  brosa  hug- 
rekkislegra. 

„Éir  verð  hér  eins  lengi  og  f>ér  óskið  að  ég 
verðiu,  sagði  ég. 

Húq  lyfti  upp  augnm  sínum  og  leit  í augu  mín. 
Roði  breiddi  sig  aftur  yfir  andlit  hennar. 

„A  meðan  pér  eruð  1 nokkurri  hættuu,  bætti  ég 
við  til  skýringar. 

„Æ,  já!“  sagði  hún  andvarpandi  og  (eit  aftur 
niður  fyrir  sig;  en  svo  bélt  hún  ófram.,  eins  og  hún 
myndi  eftir  kurteisis-skyldu,  er  húa  hefði  gleymt: 
„í>ér  eruð  mér  mjög  góður,  lávarður  minn.  Því  eyj- 
an  yðar  hecur  farið  illa  með  yður,  svo  pér  verðið 
feginn  að  geta  siglt  sem  fyrst  burt  frá  henni  til 
heimkyona  yðar.u 

„Hún  eru,  ssgði  ég  og  b ygði  mig  að  Phroso, 
„hin  fegursta  eyja  í allri  veröldinni,  og  ég  Ó3ka  eink- 
is  framar  en  að  ég  mætti  vera  á henri  aila  æfi  mínau. 

Aftur  heyrðum  við  Jágan  árægju-hlátur  úr 
glugganum  uppi  yfir  okkur.  Hláturinn  viitist  aftur 


279 


olla  Phroso  nýju  og  snöggu  ótta*kasti.  Hún  rak 
upp  ofurlágt.  hljóð  og  greip  um  hönd  mína. 

})Óttist  ekki;  hann  skal  ekki  gera  yður  neitt 
meinu,  sagði  ég. 

Nokkrum  augnablikum  seinna  heyrðum  við  fóta- 
tak  einhvers,  sem  kom  ofan  stigann  inni  í húsinu. 
Og  rétt  á eftir  sá  ég  Mouraki  í dyrunum.  Phroso 
hafði  stokkið  burt  frá  mér,  og  stóð  nú  í nokkurra 
skrefa  fjarlægð.  En  Mouraki  vissi  samt,  að  við 
höfðum  ekki  staðið  svona  langt  hvert  frá  öðru  áður 
en  við  heyrðum  fótatak  hans.  Hann  leit  fyrst  til 
Phroso,  og  síðan  til  mín.  Feimnisroðinn  í andliti 
hennar  og  reiðisvipurinn  á mér  fyllti  inn  í eyðurnar, 
sem  kunna  að  hafa  verið  í pað  er  hann  vissi.  Hann 
stóð  parna  brosandi — óg  var  farinn  að  hata  bros  land- 
' stjórans — í nokkur  augnablik,  og  kom  síðan  tii  okk- 
ar.  Hann  hneigði  sig  ofurlítið,  en  all-kurteislega, 
fyrir  Phroso;  en,  mér  til  mestu  undrunar,  tók  hann 
síðan  í hö^d  mína  og  prýsÁ  henni  mjög  hjartanle  ja, 
að  virðast  mátti. 

„Satt  að  segja  verð  ég  að  biðja  yður  fyrirgefn- 
ingar4í,  sagði  ég.  „Hvað  er  um  að  vera?“ 

„Urn  að  vera?u  hrópaði  hann  í mjög  góðu  skapi, 
eða  virtist  að  minsta  ko^ti  vera  pað.  ,,Um  að  vera? 
Nú,  pað,  sem  um  er  að  vera,  er  pað,  kæri  Wheatley 
minn,  að  þér  virðist  bæði  vera  pagmáll  maður  og 
mjög  haraingjusamura. 

„Ég  skil  ekki  ennpá  hvað  þér  eruð  að  farau, 
sagði  ég,  og  var  að  reyna  að  dylja  hina  vaxandi 
reiði  mína. 


280 


„Það  er  f><5  vissulega  ekkert  leyndarmál?u  sagði 
bann.  „t>að  er  alkunnugt,  eða  er  ekki  svo?u 

„Hvað  er  alkunnugtu,  öskraði  ég  upp  í gremju, 
sem  yfirbugaði  alt  v&ld  er  ég  hafði  yfir  sjálfum  mér. 

Landstjöranum  varð  ekki  hið  allra  minsta  bilt 
við.  Hann  } élt  á bréfa-böggli  í vinstri  hendinni,  og 
f<5r  nú  að  flokka  pau  niður.  Loks  tók  hann  eitt 
bréfið  og  hélt  f>ví  upp  frammi  fyrir  mér,  en  illgirnis- 
legt  glers  skein  úr  hinum  smáu  augum  undir  hinum 
loðnu  augnabrúnum  hans. 

„Ég  verð  á eftir  með  að  lesa  bréf  mín  og  svara 
peim  pegar  ég  er  á sjóferðuma,  sagði  hann.  „Þetta 
bréf  kom  til  Rhodes  fyrir  eitthvað  viku  síðan,  ásamt 
heilum  bagga  af  opinberum  skjölum,  og  ég  opnaði 
f>að  fyrst  nú  í raorgun.  Þ&ð  snertir  yðutu. 

„Snertir  mig?‘c  spurði  ég.  „Á  hvern  hátt  snertir 
p>að  mig,  má  ég  spyrja?,c 

„Eða  öllu  heldur,  pað  er  minst  á yður  í f.vícc, 
sagði  Mouraki. 

„Frá  hverjum  er  það?cc  spurði  ég.  Andlit  land- 
stjórans  var  fult  af  sigrihrósandi  illgirni,  svo  mér  fór 
ekki  að  verðá  um  sel. 

„Bréfið  erct,  sagði  Mouraki  „frá  sendiherra  tyrk- 
nesku  stjórnarinnar  í London.  Ég  held  að  fér  séuð 
honum  kunnugurtc. 

„Já,  dálítiðu,  sagði  ésr. 

,,Einm*tt  f>aðkC,  s»gði  hann. 

,,J*eja?cc  s^gði  ég. 

„Hanri  spyr  að,  hvernig  yður  vegni  í Neopaliaj 
eða  hvort  ég  h&fi  fengið  nokkrar  fréttir  af  yðurcc. 


281 


„Nú  mun  yður  verða  innan  handar  að  svara 
honúmu,  sagÖi  ég. 

„Já,  já,  með  hinni  mestu  ánægju“,  sagði  Mour- 
aki.  5)Og  hann  mun  f>á  geta  svarað  vissum  fyrir- 
spurnum,  sem  gerðar  hafa  verið  til  hans“. 

Ég  vissi  nú  hvað  koma  mundi.  Anægjan  skein 
út  úr  andliti  Mouraki’s.  Ég  setti  hörkusvip  á andlit 
mitt.  En  ég  porði  ekki  að  líta  á Phroso,  sem  altaf 
stóð  pegjandi  hjá  á meðau  petta  fór  fram. 

,,Fyrirspurnum  frá  vissri  stúlku,  sem  er  mjög 
ant  um  yður“,  sagði  Mouraki. 

„Ó!“  sagði  ég. 

„Frá  Miss  Hipgrave — frá  Miss  Beatrice  Hip- 
graveu,  sagði  hann. 

„Ó,  já!“  sagði  ég. 

„Sem  er  vinkona  yðar?“  sagði  JMouraki. 

„Auðvitað,  kæri  pasja  minn“,  sagði  ég. 

,,Sem  er,  í sannleika  tilvonandi  eiginkona  yðar 
— lofiö  mér  að  taka  í hönd  yðar  aftur — konuefni 
yðaru,  sagði  Mouraki.  „Ég  ósk?.  yður  púsund  sinn- 
um  til  hamingju!u 

„0,  pakka  yður  fyrir;  pér  eruð  mjög  vænn  að 
gera  paðu,  sagði  ég.  „Já,  hún  er  konuefnið  mittu. 

„Ég  h\ýt  að  hafa  leikið  pennan  pátt  minn — sem 
var  alt  annað  en  léttur — vel,  pví  ofsakætin  og  gieðin 
hvarf  úr  andliti  Mouraki’s.  Hann  virtist  verða  frem- 
ur  vandræðalegur.  Hann  sýodist  verða  (og  ég  vona 
að  hann  hafi  fundið  til  þess)  fremur  sneyptar.  Ég 
horfði  kuldalega  og  hirðulevsislega  á hann. 


282 


Eo  sigur  hans  kom  úr  annari  átt.  Hann  leit  frá 
mér  til  Phroso,  og  augu  mín  fylgdu  augum  hans 
eftir.  Hún  stóð  eins  og  líkami  hennar  væri  orðinn  að 
ste’ngjörfingi.  Hún  mændi  bænaraugum  á andlit 
mitt;  en  hún  hreifði  hvorki  legg  né  lið  og  gaf  ekkert 
hljóð  af  sér. 

Mouraki  brosti  aftur;  en  ég  sagði  við  hann. 

„Eru  nokkrar  fréttir  frá  London,  kæri  pasja 
minn?“ 


XIV.  KAPÍTULI. 

LEIKUR  A BORÐI. 

Mér  pótti  vænt  ura;  þegar  ég  var  orðinn  einn 
og  bafði  tíma  til  að  hugsa  um  sigur  Mouraki’s,  pá 
pótti  mér  vænt  um.  Hann  hafði  gert  enda  á hinni 
óeðlilegu  aLtöðu,  sem  veikleiki  minn  hafði  leitt  mig 
í;  hann  hafði  gert  mér  mögulegt  að  gera  Phroso 
greiða,  sem  vinur  hennar  blátt  áfram;  hann  hafði  gert 
út  um  baráttu,  sem  mér  hafði  ekki  sjálfum  tekist  að 
gera  enda  á.  E>að  yrði  nú  létt  fyrir  okkur  bæði 
(taldi  ég  sjálfum  mér  trú  um),  að  fela  okkur  bakvið 
pann  uppspuna,  að  pað,  sem  hún  hafði  sagt  nm  ást 
sína  til  mín,  hefði  verið  góðmensku  bragð,  og  hylja 
hinar  sönnu  tilfinningar  okkar  bakvið  petta  tjald,  en 
vinna  samt  af  alefli  gegn  fyrirætiunum  lanastjórans. 


283 


Hann  byrjaði  strax  að  vinna  að  því,  sð  koma  fyrir- 
ætlan  sinni  fram,  og  geröi  J>að  með  allri  peirri  polin- 
mæði  og  dugnaði,  sem  hann  hafði  til.  Fyrstu  vik- 
una  virtist  ekkert  ganga  né  reka  með  málefoið,  en 
{>egar  maður  gætti  nákvæmlega  að  pá  sá  maður,  að 
{>að  var  á hægri  en  stöðugri  breifingu.  Eg  var  {>ví- 
nær  einmana  í húsinu;  en  ég  gat  samt  ekki  fengið 
af  mér  að  gefa  upp  vígi  mitt  og  stytta  mér  stundir 
hjá  vinum  mínum  á jaktinni.  Þó  ég  yrði  að  vera 
aðgerðalaus  og  væri  fyrirmunað  að  taka  nokkurn 
pátt  í sjónarleianum,  pá  vildi  ég  ekki  yfirgefa  leik- 
sviðið,  heldur  var  par  sem  óparfur  áhc  rfandi  á óþægi- 
legan  leik.  Mouraki  var  ekki  iðjulaus.  Hann  sá 
Phroso  á hverjum  degi,  og  talaði  lengi  við  hana  í 
hvert  skifti,  Ég  sá  hana  varla  í svip.  Málefni  eyj- 
arinnar  gáfu  honum  sífelda  afsökun  tii  að  ráðfæra 
sig  við  Phroso,  eða  gefa  henni  skipanir  viðvíkjandi 
peim ; ég  p>ar  á móti  hafði  enga  afsökun  að  prengja 
henni  til  að  umgangast  mig,  einkum  par  eð  hún  auð- 
sjáanlega  gerði  sér  far  um  að  forðast  f>að,  Ég  gat 
ímyndað  mér,  hvað  landstjóranum  miðaði  áfram  að 
lakmarki  sínu;  ekki  af  pví  að  henni  geðjaðist  betur 
að  honum  eða  tæki  honum  viljuglega — f>ví  ég  vissi 
hve  mikið  hún  óttaðist  hann  og  i ataði — heldur  á 
J>ann  hátt  að  bæla  niður  hugrekki  hennar  og  fyila 
hana  með  örvæotingu,  sem  gæti  komið  honum  að  alt 
eins  góðu  haldi  eins  og  ást.  í>að  var  ekki  minsti 
vafi  á,  að  honum  var  full  alvara  að  ná  takmarki  sfnu; 
hin  ópreytandi  polinmæði  hans  benti  á fasta  fyrir- 


284 


aetiuD,  hin  auðsst ja  ánægja  hans  var  yfirlýsing  uœ, 
að  hann  var  viss  um  sigur.  Hann  lét  sér  lynda,  aÖ 
Phroso  lét  ekki  sjá  sig  nema  þegar  hann  sendi  eftir 
henni;  hann  hafði  skemtun  af  að  sjá  mig  eiða  tíman- 
um  einmanalega  og  gaDga  klukkutímum  saman  um 
gólf  fyrir  framan  búsið.  Hann  horfði  stundum  á 
mig  með  duldum  fögnuði,  og  skemti  sér  við  að  s^na 
hluttekningarsemi  með  f>ví  að  óska  mér  hváð  eftir 
annað  til  hamingju  útaf  trúlofun  minni.  Ég  álít,  að 
hann  hafi  ekki  óskað  mér  burtu.  Ég  var  íidfan  með 
rétti  hans,  laukurinn  1 k&li  hans,  kriddið  í sætmetinu, 
sem  hann  sleikti  varir  sínar  yfir.  í>annig  liðu  átta 
eöa  tíu  dagar,  og  ég  varð  dag  frá  degi  i verra  skapi, 
súrari  í sinni,  og  enn  ákveðnari  í hnga  mínum  við 
lok  hvers  dagsins.  Denny  hætti  að  biÖja  mig  aÖ 
vera  n.eð  sér;  J>að  var  ómögulegt  að  poka  mér  burt 
frá  húsinu.  Ég  beið,  laDdstjórinn  beið;  hainn  lagði 
sér  braut,  en  ég  var  í fyrirsátri  við  hana.  Hann  var 
ákveðinn  í að  sigra  Phroso;  ég  hafði  ekkert  augna- 
mið,  en  ég  hafði  pacn  brennandi  ásetning,  að  hann 
skyldi  verða  að  glíma  við  mig  áður  en  honum  hepn- 
aðist  að  sigra  hana. 

Þk  kom  dimt  óveðurs  kvöld  og  úr  skyjunum 
féll  pétt  regn,  en  vindurinn  blés  1 punglyndislegum 
byljum.  Ég  hafði  sloppið  burt  frá  samtalinu  við 
Mouraki,  séð  hann  gaDga  upp  á loft,  og  var  farinn  út 
til  pess  enn  einu  sinni  að  byrja  hina  gsgnslausu 
göngu  mína  framan  við  húsið.  Ég  hafði  ráfað  nokk- 
ur  hundruð  fet  frá  húsinu  og  snúið  mér  við,  til  að 


285 


liorfa  á IjÓ3Íð  í giugga  landstjórans.  I>að  skein  bjart 
og  stöðugt,  og  virtist  vera  ímynd  hins  hlíKarlausa, 
ósveigjauiega  ásetnings  hans;  biótsyrði  hraut  fram  af 
vörum  mínum  af  hugarangri  mínu;  f»á  kom  svar,  sem 
ég  sízt  hafði  búist  við,  út  úr  myrkrinu,  rétt  við 
hlið  mér. 

„Hann  aðhefst,  en  pér  talið,  iávarður  minn; 
hann  starfar,  en  pér  látið  yður  nægja  að  formæla 
honum;  hver  ykkar  mun  vinna  taflið?44  var  sayt  með 
hátíðlegri  röddu;  og  svo  sá  ég  hinn  velvaxna  Kortes 
óglögt  í myrkiiuu.  „Hann  starfar,  hún  grætur,  þér 
ragnið;  hver  mun  vinna  taflið?“  sagði  hann  aftur 
ofr  krosslagði  hendurnar. 

„Spurning  yðar  innifelur  í sér  svar  sitt,  eða  er 
ekki  svo?*‘  sagði  ég  reiðuglega. 

„Já,  ef  ég  hef  sett  hana  fram  iétt  sagði  Kortes. 
I>að  var  ofurlitill  fyrirlitningar-hljómur  í iödd  hans, 
sem  ég  lézt  ekki  heyra.  „Já,  hún  innifelur  í sór  sitt 
eigið  svar,  ef  pér  eruð  ánægður  með  að  láta  sitja  við 
pað,  sem  ég  hef  sagt“. 

„Anægður!  Guð  minn  góður!“  hrópaði  ég. 

Hann  færði  sig  nær  mér  og  hvíslaði  að  mér: 

„Hann  sagði  henni  áform  sitt  í morgun;  nú  aftur 
í kvöld — já,  nú  á meðan  við  erum  að  tala  saman — er 
hann  að  neyða  hana  til  að  hlusta  á bónorð  sitt.  Og 
hvaða  bjálp  fær  hún?-‘ 

„Hún  vill  ekki  lofa  rcér  að  hjálpa  sér;  hún  lofar 
mér  ekki  svo  mikið  sem  að  sjá  sig“,  sagði  ég. 

„Hvernig  getið  pér  hjáJpað  henni,  pér,  sem  að- 
haíist  ekkert  nema  að  ragna?“ 


286 


„Heyrið  pér  mig  nú,  Kortes“,  sagði  ég;  „pér 
purfið  ekki  að  segja  mér  f>etta.  Ég  veit  að  ég  er 
auli  og  ÓDytjungur,  og  hvað  annað  sem  yður  póknast 
að  gefa  í skyn  að  ég  fcé.  En  fyrirliíning  yðar  virðist 
ekki  vera  gagnlegri  en  ragn  mitt.  Hvað  er  yður 
1 huga?“ 

„Verðið  pér  að  halda  trygð  við  þessa  mær  heima, 
í yðar  eigin  landi?*4  sagði  hann. 

„Hafið  pér  heyrt  getið  um  haDa?u  sagði  ég. 

„J6,  hún  systir  mín  sagði  mér  frá  henni — hún, 
sem  f>iónar  lafði  Euphrosyneu,  sagði  Kortes. 

,,Ó!  Já,  ég  verð  að  halda  trygð  við  hanau, 
sagði  ég. 

„Og  einnig  við  Mouraki?44  spurði  Koites. 

Hugur  minn  fylgdist  nú  með  huga  hans;  ég 
þreif  í handlegg  hans  með  ákefð.  Ég  greip  hug- 
mynd  hans  í einu  vetfangi. 

„Hvers  vegna  f>að,  Kortes?‘‘  spurði  ég.  „Já, 
Koites,  pví  spyrjið  pér  &ð  pví?*‘ 

, Ég  á’eit  að  þér  væruð  svo  sam  vizkusamur,  lá- 
varður  minn“,  sagði  hann. 

„Ég  víla  ekki  fyrir  mér  að  fara  á bakvið  pennan 
Mouraki  4,  sagði 'ég. 

„Þnð  líkar  mér  betur  að  heyra,  lávarður  minnu, 
sagði  hann  og  brosti  harðneskjulega*  „Hamingjan 
veit,  að  ég  var  farinn  að  halda,  að  við  mundum  báðir 
dansa  1 brúðkaupsveizlu  peirrau. 

„Brúðkaupi  peirra?u  hrópaði  ég.  „Ég  held 
ekki.  En,  Kortes,  meinið  f>ér — ?“  Ég  gerði  hreif- 


287 


iogu  sem  benti  til,  að  ég  mundi  beita  ofbeldi  við 
Mouraki.  En  svo  sagði  ég : „Dað  verður  nú 

samt  að  vera  hreinn  og  ber  bardagi“. 

„I>ér  megið  ekki  skerða  eitt  hár  á höfði  Mour- 
akiJsu,  sagfði  Kortes.  „Eyjan  mundi  gjalda  [>ess 
grimmilegacc. 

Við  stóðum  f>arna  pegjandi  í nokkur  augnablik, 
Síðan  hl<5  ég  við  og  sagði: 

„Mannorð  mitt  er  mín  eigin  eign.  Ég  má  sverta 
J>að  ef  mér  sýcistu. 

„Þér  munduð  einungis  sverta  f>að  í augum 
Mouraki’s  pasjacc,  sagði  Kortes  og  brosti. 

„En  hún — mundi  hún  skilja  pað?*c  sagði  ég. 
„í>að  má  ekki  koma  fyrir  meiri — u 

„Hún  mun  skilja  peðtc,  greip  Kortes  fram  í. 
„Þér  skuluð  tala  við  hana  sjálfurcc. 

„Getið  f>ér  komið  pvl  til  leiðar?iC  sagði  ég. 

„Já,  með  hjálp  sys^tur  minnaru,  sagði  Kortes. 
„Ætlið  pér  fyrst  að  segja  Mouraki  pað?*c 

„Nei — ég  ætla  að  eegja  henni  pað  fyrstCi,  sagði 
ég.  „Hún  kann  að  neita“. 

„Hún  hefur  of  mikinn  viðbjóð  L honum  t:l  pess, 
að  hún  neiti  nokkruu,  ssgði  Kortes. 

„Gott  og  velu,  sagði  ég.  „Hvenær  f>á?cc 

„Nú  strxx  í kvöldu,  sagði  Kcrtes.  „Hún  yfir- 
gefur  hann  nú  bráðumu. 

„En  h<nn  hefur  gætur  á henni  f>ar:gað  til  hún  er 
komin  inn  í herbergi  sittcc,  sagði  ég. 

„Já,  en  pér  vitið,  iávarður  minn,'  að  pað  er  til 
önnur  leiðct,  sagði  hann. 


288 


„Já,  það  er  satt,  eftir  pakinuu,  sagði  ég.  „Og 

stíginn  ? 

„Iiann  skal  veröa  til  reiðu  fyrir  yður  að  einni 
klukkustund  liðinni‘c,  sagði  hann. 

„Og  þér  sjálfur,  Kortes?cc  sagði  ég. 

„Ég  ska!  standa  á verði  við  neðri  enda  stiganscí, 
sagði  hann.  „Landstjórinn  sjálfur  skal  ekki  komast 
upp  lifandicc. 

„t>ér  eigið  mikið  undir  mér,  Kortescc,  sagði  eg. 

„Ég  veit  pað,  lávarður  minncc,  sagði  hann.  „Ef 
þér  vœruð  ekki  ma^ur  sem  mœtti  treysta,  pá  munduð 
pér  gera  það,  sem  pér  ætlið  að  látast  geracc. 

„Ég  vona  að  J>ér  hafið  iétt  fyrir  yðurcc,  sagði  ég. 
„En,  Kortes,  p-ið  kveykir  bál  í mér,  að  vera  nú  ná- 
lægt  hennicc. 

,.Ætti  ég  ekki  að  skilja  pað,  lávarður  mian?*c 
sagði  hann  og  brosti  þunglyndislega. 

„Hamingjan  veit,  að  þér  eruð  góður  drengurlÍC 
sagði  ég. 

þjónn  Stefanopoulos-ættarinnaru,  s&gði 

hann. 

„Systir  yðar  segir  henni  pessa  ráðagerð  áður  en 
ég  kem  ?“  sagði  ég.  „Mér  væri  ómögulegt  að  segja 
henni  petta  sjálfurcc. 

„Já,  henni  skal  verða  sagt  pað  áður  en  þér  kom- 
iðíC,  sagði  hann. 

„Jæja,  að  einum  klukkutíma  liðnum?cc  sagði  ég. 

„Jácc,  sagði  hann.  Og  svo  gekk  hann  fram  hjá 
znér  án  þess  að  segja  meira.  Ég  greip  hönd  hans, 


289 


um  leið  og  hann  fór,  og  f>rysti  henni  hjartanlega.  Þá 
var  ég  aftur  einsamall  þarna  í myrkrinu,  en  nú  hafði 
ég  áform  í höfðinu  og  vopn  í hehcli,  og  ekkert  af 
tómu,  gagnslansu  ragni  í munninum.  Eg  æfði  mig  í 
ákefð  í þættinum,  tem  ég  ætlaði  að  ieika,  og  gekk 
aftur  um  gólf  eins  hratt  og  áður.  iPessi  páttur,  sem 
ég  ætlaði  að  leika,  var  erfiður  páttur,  en  pað  var 
góður  páttur;  ég  ásetti  mér  að  sigra  Mouraki  með 
hans  eigin  vopnum;  mannhatur  mitt  skyldi  yfir- 
gnæfa  hans,  skeytingarleysi  mitt  um  göfugleik  skyld: 
yfirgnæfa  pað.  hve  svívirðilega  hann  notaði  sér  ótta 
annara  eða  beitti  valdi.  Landstjórinn  skyidi  ekk: 
hafa  ánægjuna  af  að  vera  hinn  eini,  sem  hefði  ástæðu 
til  að  brosa;  ég  skyldi  einnig  geta  brosað,  brosað 
pannig,  vonaði  ég,  að  pað  kæmu  hnyklar  1 bryrnsr 
jafnvel  á hinu  slétta,  órannsakaniega  andliti  hans. 

Eg  gekk  hratt  fram  og  aftur;  alt  1 einu  nærri 
rak  ég  mig  á mann,  sem  stökk  til  hliðar  til  þess  að 
verða  ekki  fyrir  mér.  „Hver  er  par?*‘  hrópaði  ég  og 
bjóst  til  varnar,  f>ví  reynslan  hafði  kent  rr  ér,  að  það 
væri  hyggilegt,  að  gera  f>að  í Neopalia. 

„£>að  er  ég — Demetriu,  var  svarað  ólundarlega. 
„Hvað  eruð  þér  að  gera  hér,  Demetri?-‘  sagði 
ég.  „Og  pér  eruð  með  bissuna  yðar!“ 

>,Ég  geng  um  á kvöldin  eins  og  f>ér,  lávarður 
minn“,  svaraði  Demetri. 

„Göngur  yðar  á kvöldin  hafa  haft  sérstakc 
augnamið  fyrr  en  nú“,  sagði  ég. 

,,t>ær  boða  yður  ekkert  ilt  nú  orðið“?  sagði  hann. 


290 


„En  boða  þær  nokkrum  öðrum  ilt?“  spurði  ég. 

E>að  varð  dálítil  f>ögn,  en  svo  svaraði  hann  með 
ópfðri  röddu: 

,,Engum  manni  ilt.  Hvernig  er  hægt  að  gera 
nokkrum  manni  mein  pegar  hinn  náðugi  lávarður, 
land-tjórinn,  er  á cynni  og  vakir  yfir  henni?“ 

„Það  er  satt,  Demetriu,  sagði  ég.  „Hann  er 
ekki  sérlega  náðugur  við  ranglætismenn  og  óaldar- 
seggi,  pvílíka  menn  sem  sumir  eru,  sem  ég  þekki  héru. 

,,Eg  pekki  hann  eins  vel  og  f>ér,  lávarður  minn, 
já  og  betur  en  J>ér“,  sagði  Demetri,  og  var  rödd  hans 
prungin  beiskasta  hatri.  „Já,  f>að  eru  menn  1 Neop- 
alia,  sem  pekkja  Mouraki“. 

„Já,  Mouraki  segir  pað  líka  sjálfur;  og  hann 
segir  f>að  á J>ann  hátt,  að  maður  skyldi  ætla,  að  hon 
um  f>ætti  vænt  um  paðu,  sagði  ég. 

„Hanh  skal  einhvern  tíma  fá  nægar  sannanir 
fyrir  f>víu,  sagði  Demetri  í urrandi  róm. 

Hinn  grimdarlegi  reiðihljómur  í rödd  Demetri’s 
dró  athygli  mitt  að  sér,  svo  ég  r/ndi  eins  vel  og  ég 
gat  framan  í hann;  jafnvel  myrkrið  gat  ekki  alveg 
hulið  reiðiblossann  í hinum  djúptstandandi  augum 
hans. 

„Demetri,  Demetri!“  sagði  ég,  „eruð  pér  ekki  á 
hættulegum  vegi?  Eg  sé  tlangan  hníf  parna  í belti 
vðar:  og  svo  er  bissan — er  hún  ekki  hlaðin?  Hana 
nú,  farið  nú  heim  til  yðar  aftur“. 

Pað  virtist  sem  áminning  mín  hefði  áhrif  á hann, 
en  hann  lét  sem  tilgáta  mín  væri  ailsendis  ástæðu- 
lau3. 

„Eg  sækist  ekki  eftir  lífi  hansu,  ságði  hann  ön- 
uglega.  „Ef  við  værum  nógu  liðsterkir  til  að 


291 

legga  út  í beinan  bardaga — jæja  ég  ætla  ekki  aö 
segja  neitt  um  það.  Hann  drap  bróður  minn, 
lávarður  minnu. 

„Ég  drap  bróður  yðar  l?ka,  Demetriu,  sagði  ég. 

„Já,  í hrcinum  bardaga,  par  sem  hann  v«r  að 
\ reyna  &ð  drepa  yður‘c,  sagði  Demetri.  „ pér  há’f- 
drápuð  hann  ekki  fyrst  með  svipum,  fyrir  augum 
móður  hans,  og  lukuð  síðan  verk’nu  með  hengínguu. 

„Gerði  Mouraki  petta?u  sagði  ég. 

„Já,  lávarður  minnu,  sagði  Demetri.  „En  pað 
hefur  enga  f>/ðingu,  lávarður  mínn.  Ég  ætla  ekkei 
ílt  að  gerau. 

„Heyrið  mig  nú,  Demetriu,  sagði  ég.  „Ég  bei 
enga  ásttil  Mouraki  sjálfur,  og  f>ú  gerðuð  rnér  greiða 
fyrir  skömmu.  En  ef  ég  kemst  að  f>ví  aftur,  að 
^ pér  séuð  að  læðast  bér  á stöðum  með  hnff  yðar  og 
bissu,  pá  segi  ég  Mouraki  frá  f>ví  svo  sannarlega  sem 
ég  lifi.  f>að  er  ekki  siður  í lindinu,  sem  ég  er  upp- 
alinn  í,  að  fremja  launvíg.  Skiljið  pér  inig?ik. 

„Já,  ég  heyri  hvað  pér  segið,  l&varður  minnu, 
sagði  Demetii.  „En  í sannleika  ha?ði  ég  ekkert  pvi- 
líkt  áformu. 

„í>ér  vitið  bezt  hvert  áforcn  yðar  er;  og  nú  vitið 
pér  hvað  ég  muni  gerau,  sagði  ég.  „Hana  nú,  hafið 
^ yður  i burtu,  og  látið  ekki  sjá  yður  hér  afturu. 

Hann  var  auðmjúkur,  og  afsakaði  sig  margfald- 
lega  aftur;  en  pað  var  engin  veruleg  afsökun  í upp 
spuna  hans  fyrir  pví,  hvers  vegna  hann  var  f>ar  sem 
ég  rakst  á hann.  Hann  sór  og  sárt  við  lagði,  að  ég 


292 

gerði  honum  rangt  til  með  grun  mínum.  Ég  lét 
mér  nægja  að  skipa  honum  burt,  og  loks  fór  hann 
sína  leið  í áttina  til  þorpsins.  „Hamingjan  veitu, 
sagði  ég  við  sjálfan  mig,  „að  pað  er  mesta  raun,  að 
maður  skuli  hafa  verið  uppalinn  við  göfugar  lífs- 
skoðanir14.  I>ví  pað  hefði  verið  undrunarlega  band- 
hægt,  að  lofa  Demetri  að  skjóta  á landstjórann  með 
bissunni  sinni,  eða  stinga  hann  með  langa  hnífnum, 
sem  hann  hafði  verið  að  preifa  á svo  inrilega. 

Þessi  fundur  okkar  Demetri’s  hafði  eytt  t'man- 
um,  er  ég  átti  að  bíða,  svo  ég  gekk  nú  tii  baka  til 
hússins.  Það  var  komið  fast  að  miðnætti;  pað  var 
búið  að  slökkva  Ijósið  í gluggunum  á herbergi  Mour- 
aki's;  tveir  hermenn  voru  á verði  úti  fyrir  hinum  lok- 
uðu  dyrum;  þeir  hleyptu  mér  inn,  og  læstu  hurðinni 
á eí’tir  mér;  þ^ssi  vörður  var  ekki  haldinn  mín  vegna; 
Mouraki  vissi  mjög  vel,  að  ég  hafði  enga  löngun  til 
að  fara  burt  af  eynni.  Phroso  var  fanginn  og  dýc- 
gripurinn,  sem  landstjórinn  hélt  vörð  yfir;  pað  má 
líka  vera,  að  hann  hafi  hv*ft  veður  af  pví,  að  hann  var 
ekki  vinsæll  í Neopalia  og  að  pað  hefði  ekki  verið 
hyggilegt  af  honum,  að  treysta  hollustu  eyjarbúa. 

Ég  var  brátt  kominn  inn  í svæðið  bakvið  búsið. 
Það  var  búið  að  reisa  stigann  upp  að  húspakinu; 
Kortes  stóð  við  hann.  Enginn  anoar  virtist  vera  á 
ferli.  Það  var  enn  regn,  og  pað  var  orðið  svo  hvast, 
að  vindurinn  hvein  í skóginum, 

vHún  bíður  eftir  yðuru,  hvíslaði  Kortes  að  mér. 
.,Hún  veit  alla  ráðagerðina,  og  hún  er  reiðubúin  ti 
að  koma  henni  framu. 


„Hvar  er  hún?iC  spurði  ég. 

„Uppi  á pakinu‘c,  svaraði  Kortes.  „Hún  er  í 
yfírhöfn  minni,  svo  veðrið  sakar  hana  ekkiCí. 

„Og  hvar  er  Mouraki?“  sagði  éS’ 

„Hann  er  genginn  til  rekkju44,  ssgði  Kortes. 
„Hún  var  hjá  honum  í fulla  tvo  klukkutíœa“. 

Éof  fór  upp  stigann  og  stóð  brátt  uppi  á pakinu, 
á blettinum  par  sem  Phroio  hafði  staðið  og  starað  á 
litla  búsið  úppi  í hæðinni.  I>á  vorum  við  að  berjast 
gegn  Con^tantine;  nú  var  Mouraki  mótstöðumaður 
okkar.  Constantice  var  nú  fangi,  og  virtist  bjálpar- 
vona  og  skaðlaus.  Ég  óskaði,  að  eins  vel  gengi  að 
yfirbuga  hinn  n/ja  ínótstöðumann  minn.  Að  fáum 
augnablikum  liðnum  fann  ég  að  hóad  Phroso  tók  í 
hönd  mína.  Ég  kysti  hönd  hennar  um  leið  og  ég 
h^ilsaði  herini  í hálfum  hljó^um;  fyrs'ta  hljóðið,  sem 
Phroso  gaf  af  sér,  var  einskonar  hræðslu  ekki,  en  hún 
afsaka*i  pað  strax  í tiðjand^.  róm  og  sagði: 

„Ég  er  svo  preytt,  svo  fjarskalega  preytt.  Ég 
hef  barist  gegn  honum  í tvo  klukkutíma  nú  i kvöld 
Pyrirgefið  mér.  Ég  skal  vera  hugrökk,  lá^arður 
minn4C. 

„Ég  hafði  ásett  mér  að  viðhafa  kaldi,  starfslega 
aðf ‘ rð;  ég  fór  pví  strax  út  í málefnið,  eias  og  önnum 
kafinn  maður  á skrifstofu  í borg  mundi  gera,  og 
sagði : 

„Þér  vitið  ráðagerð  mína?  I>ér  sampykkið 
hana?iC 

„J’  , ég  he!d  áð  ég  skilji  alt  saman  rétt  c,  sagði 


294 


hún.  „Þetta  er  mjög  vel  gert  af  yður,  lávarður 
minn.  I>ví  pér  kunnið  að  legfífja  sjálfan  yður  í mikla 
hættu  mÍQ  vegnau. 

I>að  vav  vissulega  satt,  og  pað  í meira  en  einni 
merkiní/u. 

,.Ég  ætla  að  gera  hið  saraa  fyrir  yður,  sem  pér 
;'hikuðuð  yður  ekki  við  að  gera  fyrir  migu,  sagði  ég. 

„Jáu,  sagði  Phroso  ofur  lágt. 

,,Dér  voruð  að  látast;  jæja,  nú  ætjla  ég  að  látastu, 
sagði  ég.  I>  .ð  var  ekki  einasta  kuldahljémur  í rödd 
minni,  heldur  var  beiskju*  og  ^ónota-hljómur  í henni. 
„Ég  held  að  ráðagerð  mín  kunni  að  hepnastu,  hélt 
ég  áfram.  „Hann  mun  ekki  voga  sér,  að  taka  til 
nokkurra  örprifa  ráða  gagnvart  mér.  Ég  sé  ekki 
hvernig  hann  getur  hindrað  okk^r  frá  að  fara  burtu. 

„Haldið  pér,  að  hann  lofi  okkur  að  fara  burt?u 
sagði  Hún. 

„Ég  skil  ekki  hvernig  hann  getur  bannað  þaðu, 
svaraði  ég.r]„Og  hvert  viljið  þér  fara?u 

„Ég  á nokkra  vfni  í Apenuborg — fólk,  sem  faðir 
minn  var  kunnuguru,  svaraði  hún. 

„I>dð  er  gottu,  sagði  ég.  „Ég  skal  fara  þangað 
með  yður  og — u Ég  stanzaði.  „Ég  skal— ég  skal 
fara  þangað  með  yður — u.  Ég  stanzaði  aftur;  ég  gat 
ekki  að  pví  gert,  „ — og  skilja  yður  par  eftir  óhultau, 
endaði  ég  loks  ræðu  mína  með  ópýðri  og  harðri,  en 
mjög  lágri  röddu. 

, Já,  lávarður  minnu,  sagði  hún.  ),Og  svo  farið 
pér  heim  sjálfur  óhultur?u 


295 


„Jáj  ef  til  vill“,  svaraði  ég.  „Bn  pað  kemur 
ekki  pessu  máli  viðu. 

„Jú,  f>að  kemur  þessu  máli  viðíC,  sagði  hún  biíð- 
lega.  „t>ví  ég  vildi  ekki  vera  óhult  nema  að  þér 
væruð  það  líkau. 

„Æ,  Phroso,  gerið  mér  ekki  annað  eius  og  tala 
svona!u  stundi  ég  með  sjálfum  mér. 

„Já,  f>ér  farið  heim  óhultur,  heim  í yðar  eigið 
land — heim  til  mærinnar — “ 

„Kærið  pér  yður  ekki  um  f>etta — tc  byrjaði  ég. 

„Heim  til  mærinnar  sem  f>ér  elskið,  lávarður 
minncc,  sagði  Phroso  mjög  lágt.  „E>á  munuð  f>ér 
gleyma  f>essari  vandræða  eyju  — vandræða-fólkinu, 
sem  á henni  ercc. 

Andlit  hennar  var  ekki  meira  eu  fet  frá  andliti 
mínu- — aadiit  sem  var  fölt,  með  sorgbitnum  augum, 
og  brosi  sem  barðist  á titrandi  vörum — hið  fegur3t& 
ardlit,  sém  ég  hafði  séð  1 veröidinni  eða  álít  að  nokk- 
ur  maður  hafi  séð;  og  höod  hennar  hvíldi  í hönd 
minni.  t>að  kunna  að  vera  til  á lífi  menn  sem  hefðu 
horft  yfir  höfuð  hennar,  en  ekki  í augu  heanar — heil- 
agir  menn  eða  fión — ég  var  hvorugt;  ekki  ég.  Ég. 
horfði.  Ég  horfði  í augun  eins  og  ég  mundi  aldrei 
horfa  neitt  annað,  eða  kærði  mig  ekki  um  að  lifa  e£ 
ég  mætti  ekki  horfa  í f>au.  En  Phroso  dró  hönd  sína 
úr  hönd  minni,  og  hún  leit  niður  fyrir  sig.  Ég  varð 
að  gera  enda  á f>ögninni. 

„Ég  skal  fara  beina  leið  til  Mouraki'S  í fyrra- 
máliðcc,  sagði  ég,  „og  segja  honum,  að  {>ér  hafið  sam- 


296 


þykt  að  veröa  konan  mín;  að  þér  ætlið  að  fara  burt 
héðan  íneð  mér  undir  varð  reizlu  Kortes  ir  og  systur 
hans,  o g að  við  giftum  okkur  við  fyrsta  tækifæri, 
sera  við  fáum“. 

„Ea  hann  ?eit  um — um  mærina  sem  f>ér  elskið“v 
sagði  híán. 

„Mouraki  verður  ekki  forviða  f>ótt  hann  fái  að 
heyra,  að  ég  ætli  mér  að  svíkja — mærina  sem  ég 
elska“,  s^gði  ég. 

^Nei11,  sagði  Phroso  og  passaði  einbeittlega  að 
líta  ekki  á m:g  aftur.  „Mo  iraki  verður  ekki  forviða 
á f>víu. 

„Máske  enginn  maður  verði  forviða  á pví“, 
sagði  ég. 

Phroso  gerði  enga  athugasemd  við  petta.  Og  á 
sama  augnablikinu,  sem  ég  slepti  orðinu,  heyrði  ég 
rödd  niðri  í garðinum,  rödd  sem  ég  pekti  mjög  vel. 

„Til  hvers  er  pessi  stígi  hérna,  vinur  minn?“ 
spurði  röddia. 

„Til  pess  að  maður  geti  farið  upp  og  ofan  eftir 
honum,  lávarður  minn“,  sv&raði  hin  hátíðlega  rödd 
Kortesar,  án  pess  að  maður  yrði  var  við  hið  minsta 
skop  í henni. 

„t>að  er  Mouraki“,  sagði  Phroso  ofur  lágt.  Á 
hættustuDdinni  litu  augu  hennar  aftur  í augu  mín 
og  hún  pokaði  sér  nær  mér.  „E>að  er  Mouraki,  lá> 
varður  minn“. 

„Ég  veit  pað“,  sagði  ég;  „f>ví  fer  betur,  að  hann 
er  pama“. 


297 


„t>að  virðist  mjög  líklegtu,  sagði  Mouraki  við 
Kortes.  „Ea  til  f>ess  að  hver  geti  farið  upp  og  ofan 
hann,  Kortes  minn?4< 

„Hver  sem  æskir  að  gera  £>að,  lávarður  minnu, 
sagði  Kortes. 

„I>á  ætla  ég  að  fara  upp  eftir  honumu,  sagði 
Mouraki. 

„Ég  bið  yður  púsund  sinnum  forláts,  lávarður 
minn!u,  sagði  Kortes. 

„Farið  úr  vegi  mínum“r  sagði  Mouraki  reiðug- 
lega.  ,.Hvað  er  petta,  dirfist  pér — ?*c 

„Hlaupið  til  baka  inn  í herbergi  yðar“,  hvíslaði 
ég  að  Phroso.  „FJýtið  yður  nú.  Góða  nótt,c.  Um 
leið  og  ég  sagði  þetta,  greip  ég  hönd  hennar  og 
prysti  henni.  Hún  sneri  sér  við  og  hvarf  brátt  inn 
um  dyrnar,  sem  farið  var  um  inn  í húsið,  og  fór  svo 
til  herbergis  síos.  Ög  ég — sem  varð  fegiun  að  fund- 
ur  okkar  hafði  þannig  verið  truflaður,  pví  ég  hefði 
ekki  þolað  ‘mátið'  öllu  lengur — gekk  út  að  hlífðar- 
garðinum  utan  með  pakinu  og  leit  út  yfir  hann. 
Kortes  stóð  eins  og  klettur  milli  hins  undrandi 
Mouraki’s  og  stigans. 

„Kortes,  Kortes!*4  hrópaði  ég,  og  ljfsti  rödd  mín 
sorgblandinni  undrun,  „er  mögulegt,  að  pér  þekkið 
ekki  hans  tign,  landstjórann?44 

„Hvað  er  þetta,  eruð  f>að  f>ér,  Whoatley!iC  hróp- 
aði  Mouraki. 

„Hver  annar  skyldi  pað  vera,  kæri  pasja  miun?“ 
sagði  ég.  „Viljið  pér  koraa  hingað  upp  til  mín,  eða 


ég  að  koma  ofan  til  yðar?  Farið  frá  stiganum, 
Kortesu. 

Kertes  hlyddi  mér  tafarlaust,  þó  hann  hefði  ekki 
viljað  hlýða  Mouraki.  En  Mouraki  virtist  hika  sér 
við  að  fara  upp  stigann.  Ég  greiddi  fram  úr  vand- 
anum  með  pví,  að  fara  ofan  stigann  með  mesta  hraða. 
Eg  var  brosandi,  pegar  ég  kom  ofau,  tók  um  hand- 
legg  hans  og  sagði  hlæjandi: 

„Ég  er  hræddur  um,  að  ég  hafi  verið  veiddur  í 
petta  sinn,  eða  hvað  segið  pér  um  pað?  Jæja,  ég 
ætlaði  mér  hvort  sem  var  að  segja  yður  alt  sarnan 
mjög  bráðlegau. 

Mér  hafði  sanuarlega  tekist  að  gera  Mouraki  for- 
viða.  Og  Kortes  jók  undrun  hans  með  pvf,  að 
stökkva  firalega  upp  stigann  og  draga  hann  upp. 

„Ég  hélt  að  þér  væruð  í rekkju  yðar“,  sagði  ég. 
„Og  pegar  kötturinn  er  fjarri,  pá  leika  mysnar  sér, 
eins  og  pér  vitið.  Jæja,  pér  veidduð  okkur  laglega!“ 

„Ykkur?“  sagði  Mouraki. 

„Nú,  f>ér  ímyndið  yður  pó  ekki  að  ég  hafi  verið 
einsamall?44  sagði  ég.  „Er  petta  pannig  nótt,  að 
maður  mundi  kjósa  að  eyða  henni  einsamall  uppi  á 
húsþaki?*4 

„Hver  var  pá  lyá  yður?44  spurði  hann,  og  skein 
grunurinn  út  úr  binum  slæglegu  ajgum  hans. 

Ég  stakk  hönd  minni  undir  handleerg  hans  og 
leiddi  hann  inn  í húsið,  gegnum  eldhúsið,  og  fram  í 
ganginn.  t>egar  pangað  kom  sagði  ég: 

„Er  ég  ekki  smekkmaður?  Hver  hefði  pað  átt 
&ð  vera?44 


299 


Mouraki  setti  sig  niður  í stóra  bríkastóiinn,  og 
það  kom  þungur  reiðisvipur  á andlit  hans.  Ég  var 
allur  hlæjandi,  þótt.  ég  geti  ekki  alveg  gört  grein 
fyrir  hvernig  á p>ví  stóð.  Ég  var  nú  kominn  út  i 
f>ennan  leik  með  lífi  og  sál;  ég  gleymdi  verulegle  k- 
anum,  sem  var  fullur  af  sársauka;  ég  var  eins  kátur 
eins  og  pað,  sem  ég  sagði  honum,  hefði  verið  hinn 
gleðilegi  sannleik  >r,  í staðinn  fyrir  ertandi,  ómögu- 
legur  loftkastali. 

„Ó,  pér  m.egið  ekki  misskilja  mig<c,  sagði  ég 
hlæjandi  £>ar  sem  ég  stóð  and^pænis  honum,  sveigði 
mig  á alla  vegu  og  stakk  höndunum  í vasana.  „Ger* 
ið  mér  ekki  rangt  til,  kæri  pasja  minn.  Alt  er  ein- 
mitt  eins  og  f>að  æfti  að  vera.  Ekk  • t er  hér  á ferð- 
inni,  sem  ekki  ætti  að  eiga  sér  stað  undir  sama  paki 
og  pér  búið  undir.  Alt  er  á hinum  sómasamlegasta 
grundvelli“. 

„Ég  skil  ekki  gátur  yðar  eða  kæti  yðaru,  sagði 
Mouraki. 

„Jæja  nú!  ég  kunni  ekki  að  meta  kæti  yðar  al- 
veg  eins  og  vert  var  fyrir  skömmu  síðanu,  sagði  ég. 
„Hjólið  snýst,  kæri  pssja  minn.  Allir  hafa  sínar 
gæfu-stundir.  Fyrirgefið  mér;  pað  er  eðlilegt,  að  ég 
sé  mjög  glaður.  Ég  ætlaði  að  segja  yður  alt  saman 
við  morgunverð  í fyrramálið,  en  fyrst  pér  komuð  að 
okkur  óvörum,  par  sem  við  vorum  að  bindast  trygð- 
um,  pá  ætla  ég  að  segja  yður  leyndarmálið  nú  strax. 
Óskið  mér  til  hamingju.  X>essi  töfrandi  stúlka  hefur 
nú  játað,  að  yfirl/sing  hennar  um  að  hún  elskaði  mig 


300 


hefði  verið  hreinn  og  beinn  sannleikur,  og  hefur  síð- 
an  sampykt  að  gera  mig  sælan“. 

„Að  giftast  yður?tl  sagði  Mouraki. 

„Hvað  annað  gæti  ég  meint,  kæri  pasja  minn?“ 
sagði  ég.  Ég  tók  höndurnar  úr  vösunum,  kveykti  í 
sígarettu  og  reykti  mjög  ánægjulega.  Mouraki  sat 
hreifingarlaus  í stólnum,  hin  köldu  og  beittu  augu 
hans  hríldu  á mér,  og  pað  voru  stórir  hniklar  í brún- 
um  hans. 

„Og  hvað  er  um  Miss  Hij  grave?41  spurði  hann 
loks  háðslega. 

„Eru  nokkur  lög  gegn  f>ví  að  rjúfa  giftingar  lof- 
orð  hér  í Neopalia?*4  spurði  ég.  „S  tnnleikurinn  er 
nú  samt  sá,  kæri  pasja  minn,  að  ég  er  nokkuð  áfellis- 
verður  í J>ví  sambandi;  en  f)ér  mogið  ekki  vera  of 
harður  í dóimim  yðar  um  mig.  Samvizka  min  ónáð- 
aði  mig  um  stuud;  ég  játa  pað.  En  stúlkan  er  of 
inndæl  til  p>ess,  ;ið  maður  geti  staðist  hana  til  leogd- 
ar;  hún  er  p>að  vis3ulega.  Og  henui  f>ykir  svo  vænt 
um  mig — ó,  ég  gat  ekki  staðist  pað!-‘  Áður  en  ég 
hafði  lokið  pessari  ræðu,  var  ég  farinn  að  bera  mig 
eins  aulalega  eins  og  ungur  maður,  sem  hefur  náð 
ást  laglegrar  stúlku  í fyrsta  siiini. 

Mouraki  var  slingur  raaður,  en  petta  högg  kom 
skyndilega  og  óvænt  á hann.  t>að  tekur  jafnvel  á 
slingan  mann,  pegar  stórkostlegur  erfiðleiki  rís  upp 
á vegi  hans  fyrá^varalaust,  á vegi,  sem  hann  hefur 
með  mikilli  fyiirhöfn  unilffbúið  og  sléttað  fyrir  sjálf- 
sn  sig.  Reiði  landstjórans  yfirbugaði  hann,  pví 
hann  sagði: 


301 


„Þér  hafið  breytt  skoðuaum  yðar  mjög  snögg- 
lega,  Wheatley  lávarðuru. 

, Ég  pekki  ekkert  setn  breytir  skoðunum  manns 
eins  snögglega  eins  og  falieg  stúlkauj  sveraði  ég. 

„Ea  samt  sem  áður  halda  sumir  menn  trúnaðar- 
eiða  sínaa,  sagði  hann  háðslega. 

„Ó,  já,  fáeiair,  en  mjög  f íir  nú  á dögumu 
sagði  ég. 

„Og  f)ér  hugsið  ekki  svo  hátt,  að  vera  einn  af 
f>eim?u  sagði  Mouraki. 

„O,  já,  ég  hug^aði  svo  háttu,  sagði  ég  hlæjandi. 
„Eq  ásetningur  minn  í p>á  átt  var  ekki  nógu  sterkur 
til  pess,  að  ég  gæti  staðist  töfra-afl  hennar  Phrosou. 

Að  svo  mæltu  gekk  ég  nær  Mouraki,  huldi  ó- 
svífni  mína  undir  [>uiinri  hluttekningar  dulu,  og 
sagði : 

vona,  að  yður  sé  í raun  og  veru  engin  skap- 
r&un  í þessu?-'  sagði  ég.  „Yður  var  auðvita*  engin 
alvara  með  pað,  sem  pér  gáfuð  í skyD,  viðvíkjandi 
augnamiði  sjálfs  yðar?  Ég  áleit  að  pér  væruð  ein- 
ungis  að  spaugá,  eins  og  pér  getið  skilið.  Ef  yður 
var  alvara,  pá  get  ég  fullvissað  yður  um  J>að  að  mér 
pykir  fyrir.  Ea  sérhver  maður  gerir  sitt  hið  bezta  til. 
í svona  bardögum,  eða  er  ekki  svo?u 

Hann  var  nú  búinn  að  pola  mér  eins  mikið  og 
hann  hafði  kraftana  til.  Hann  stóð  skyndilega  á 
fætur,  og  blótsyrði  hraut  fram  af  vörum  hans. 

„E>ér  skuluð  ekki  f4  h&na!u  sagði  hann.  „Þér 
haldið,  að  pér  getið  gert  gys  að  mér?  Menn,  fsem 
imynda  sér  pað,  munu  k )mast  að  raun  um  villu  sínau. 


302 

Éor  hló  aftur.  Égr  hikaði  mér  ekki  viö  að  erta 
hann  til  hina  ýtrasta.  Hann  gat  ekki  orðif  hættu- 
legri  en  hann  var  nö;  hann  yrði  ef  til  vill  óforsjálli. 

„Fyrirgefið  méru,  sagði  ég,  ,,en  ég  sé  ekki  hvers 
vegna  við  þurfúm  að  fá  leyfi  yðar,  p>ó  okkur  f>ætti, 
auðvitað,  væut  uro  að  fá  haroiugfjuóskir  yðaru. 

„Ég  hef  dálftið  vald  hér  í Neopaliau,  sagði  hann, 
og  pað  var  hótunar-blossi  í augum  hans. 

„I>að  er  encrinn  vafi  á f>víu,  sagði  ég,  „en  f>ér 
verðið  að  nota  f>etta  vald  yðar  mjög  varlega  pegar 
brezkur  f>egn  á hlut  að  máii — maður  (ef  ég  má  bæta 
f>ví  við)  sem  stendur  í nokkuð  hárri  stöðu  í foður- 
landi  sfnu.  I>að  iná  ekki  skoða  mig  sem  Neopalia- 
búa  í öllu  tilliti,  kæri  pasja  minnu. 

t>að  virtist  sem  hann  hvorki  heyrði  ná  skildi  það, 
sem  ég  saorði ; en  hann  bæði  heyrði  og  sinti  því,  ef  ég 
akildi  manninn  létt. 

})Ég  goog  aldréi  frá  f>ví,  sem  ég  hef  ásett  méru, 
sagði  hanr. 

„I>ér  ]/sið  rafnuLu  eigin  tilfinninguro  upp  á hár 
með  pessum  orðumu,  sagði  ég.  „Ég  hef  nú  ásett 
mér  að  gift'tst  Phrosou. 

„Nei,  er  pví  svo  varið!u  sagði  Mouraki. 

„Ég  tók  pessum  orðum  hans  með  f>ví,  að  ypta 
öxlu  m fyrirlitningarlega . 

„Skiljið  f>ér  mig?u  s»gði  hann.  „Það  skal  ekki 
verðau. 

„Við  skulum  sjá  tiiu,  sagði  ég. 

„Fleyrið  mig  nú,  er  petta  ekki  b/sna  nærri  f>vf 


303 


að  vera  raup?“  sagði  ég  með  fyrirlitningu.  „í>að  er 
©nginn  vaíi  á,  að  pér  eruð  mikill  maður,  yðar  tignv 
©n  þér  getið  ekki  staðið  yður  við  að  framfylgja  pess» 
um  skuggalegu  fyrirætlunum  yðar  gagnvart  manni  í 
miniii  stöðu“,.  Að  svo  mæltu  varð  ég  vingjarnlegri 
við  hann  og  sagði:  „Kæri  pasja  mion,  ef  pér  hetðuð 

borið  hærri  hlut  í pessum  viðskiftum,  f>á  hefði  ég 
tekið  pví  með  jafnaðargeði.  Álíti'ð  þér  nú  ekki,  að 
heiðri  yðar  sé  betur  borgið  með  pví  að  gera  hið 
sama?u 

í>að  varð  löng  f>ðgn  eftir  pessi  orð  mín.  Ég  at- 
hugaði  andlit  Mouraki’s  n^kvæmlega.  Smátt  o g smátt 
hvarf  reiðisvipurinn  af  andliti  haDS  og  pað  kom  bros 
á varir  hans.  Haun  ypti  öxlum  sjálfur;  hann  kom 
nær  mér;  hann  rétti  rnér  höndina  og  sagði: 

,,t>að  er  alveg  satt,  Wheatley,  að  ég  er  auli. 
Maður  gerir  sig  ætíð  að  aula  í svona  málum.  J>ér 
verðið  að  hafa  dálítið  umbnrðarlyndi  með  mér.  Ég 
var  innilega  og  einlæglega  ástfanginn  í henni.  Ég 
áleit  að  ég  hefði  ekkert  að  óttast  af  yðar  hálfu.  Ég 
leyfði  skapsmunum  mínum  að  hlaupa  í gönur  með 
mig.  Viljið  pér  taka  í hönd  mína  um  f>etta?*c 

„Ó,  nú  eruð  pér  eins  og  [>ér  eigið  að  yður  að 
vera,  kæri  vinur  minnu,  sagði  ég  og  greip  hönd  hans. 

„Við  skulum  tala  frekar  um  petta  á morgunu, 
sagði  hann.  „En  nú  er  reiði  mín  horfin.  Óttist 
ekkert.  Ég  skal  vera  sanngjarnu. 

Ég  lét  í Ijósi,  að  ég  væri  honum  pakklátur^og 
metti  mannfð  hans  eins  og  vera  bæri. 


304 


„Góða  nótt,  góða  nótt!  kseri  Wheatley  minnu, 
sagði  hann.  „Ég  vildi  bara  að  ég  hefði  ekki  rekist  á 
yður  nú  í kvöld.  Ég  hefði  ekki  tapað  jafnaðargeBi 
mínu  líkt  þessu  á öðrum  tíma  sólarhringsins,  Eruð 
pér  viss  um,  að  þér  hafið  fyrirgefið  mér  bráðræðis- 
orð  mín?'* 

„J á,  af  öllu  hjart&tc,  sagði  ég  hátíðlega.  Og  svo 
prý&tum  við  hver  annars  hönd  vingjarnlega.  Mour- 
aki  gekk  sð  stiganum  og  byrjaði  að  fara  upp  eftir 
honum  ofur  hægt.  Svo  leit  hann  um  öxl  sér  ogsagði: 

„Hvernig  ætlið  pér  að  útkljá  petta  mál  við  Miss 
Hipgrave?“ 

„Ég  verð  að  biðja  hana  fyrirgefningar,  eius  og 
ég  varð  að  gera  við  yðurlí,  sagði  ég. 

„Ég  vona,  að  yður  farnist  eins  vel  hvað  hana 
snertirCi,  sagði  hano,  og  nú  var  bros  hans  komið  í 
samt  lag  aftur,  Svo  hvarf  hann  upp  stigann,  og  ég 
sá  hann  ekki  framar  pessa  nótt. 

„Jæja  núu,  sagði  ég  við  sjálfan  mig  um  leið  og 
ég  settist  niðuru,  hann  er  nú  fadnn  til  herbergis  síns 
til  pess  áð  hugsa  um,  hvernig  hann  geti  skorið  mig  á 
háls  án  pe?s  að  vekja  hneykslia. 

Sannleikurinn  var,  að  við  Mouraki  vorum  farnir 
að  skilja  hver  annan. 


305 


XV.  KAFÍTULI. 

sMrl.bg  dndankoma. 

Já,  Mouraki  var  hættulegur,  mjög  hættulegur 
maður;  einmitt  nh,  þegar  hann  var  búinn  að  ná  aftur 
valdi  yfir  fjálfum  sér,  var  hann  hættuiegastur.  Ég 
vissi,  að  hin  einu  takmörk  í svikabruggi  hans  gegn 
mér  yrðu  takmörkin  sem  ég  hafði  notað  tækifærið  til 
að  minna  hann  á.  Ég  var  þektur  maður.  Ég  gat 
ekki  horfið  úr  heiminjtm  án  pess  að  grein  yrði  a? 
gera  fyrir,  hvernig  það  hefði  atvikast.  Ea  landstjér- 
inn  gat  ef  til  vili  notað  hitasóttina,  seu;  lá  í iandi  k 
eynni,  ekki  síður  en  Constantine  Stefanopoulos.  Ég 
sá,  að  ég  varð  að  varast  hana.  Ég  hrósaði  happi  yfir, 
að  ég  hafði  nú  aftur  náð  í hia  beztu  meðöl  gegn 
henni — marghleypu  <>g  tilbúin  skot  1 hana.  F>essi 
litia  bissa  og  árvekni  var  hin  eina  (-ekning  við  pess- 
ari  snöggu  og  banvænu  s/ki,  sem  ógnaði  lífi  peirra 
er  voru  í vegi  annara  á Necpalia. 

Ég  ímyndaði  mér,  að  landstjórinn  hefði  gengið 
til  rekkju  og  íarið  að  sofa  þegar  hann  skildi  við  mig 
í ganginum,  eftir  samtal  okkar  par;  ég  fór  strax'f 
rúmið  sjálfur,  pvínær  tafarlaust,  og  þar  eð  ég  var 
preyttur  eftir  hinar  fcn 3u  geðshræringar,  sem  höfðu 
togast  á um  mig,  þá  svaf  ég  fast.  Ei  nú,  f>eorar  ég 
lít  til  baka,  er  ég  að  furða  nai  g á>  hvort  landstjórinn 


hafi  verið  í rekkju  sinni  mikið  af  nóttinni,  Ég  efast 
um  pað — ég  efast  mjög  mikið  um  pað.  Meira  aö 
segja,  mér  ©r  nær  að  halda  að  hann  hafi  verið  önnum 
kafinn  alla  nóttina,  að  hann  hafi  farið  hingað  og 
|>angað,  haft  undarlegar  ráðstefnur,  hugjsað  fyrirætl- 
anir  aínar  o g gert  samninga.  Ég  ímynda  mér,  að 
hann  hafi  ekki  verið  kominn  aftur  I herbergi  sitt 
iöngu  áður  en  ég  kom  á fætur  og  fðr  út  morguninn 
eftir,  til  f>ess  að  hressa  mig  I ferska  loftinu  með  dálít- 
illi  göngu.  En  hvað  sem  J>ví  líður,  þá  vissi  ég  ekk- 
ert  um  J>et:a  á J>eim  tíma.  Ég  hitti  hann  á morgun- 
verðar  tíma  og  var  reiðubúinn  til  að  halda  áfram 
samtali  okkar,  eins  og  við  höfðum  gert  ráð  fyrir.  En 
í 8taðinn  fyrir  að  hann  væri  einsamall  í borðstofunni, 
eins  og  ég  átti  von  á,  J>á  var  hópur  af  foringjum  í 
kringum  hann.  I>að  var  ys  og  J>ys  íganginum;  fms- 
ar  skipanir  voru  gefnar;  skáldleg  æfintýri  og  ástamál 
virtist  algerlega  gleymt, 

„Kæri  lávarður  minnu,  hrópaði  Mouraki  strax  og 
ég  kcm  inn,  og  J>aö  virtist  vera  óróleika-  og  gremju- 
svipur  á honum,  „ég  er  fjarskaiega  gramur.  Þessir 
skeytingarlausu  menn  mínir — æ,  ég  er  of  meinlaus  í 
mér,  og  peir  nota  sér  J>að! — hafa  látið  vin  yðar,  Con- 
stantine,  ga nga  sér  úr  greipum,  sleppa  úr  varð- 
haldinuu. 

„Constantine  sloppinu!11  hrópaði  ég  fullur  af 
vannarlegri  undrun  og  gremju. 

.,Æ,  já!*c  sagíi  Mouraki.  „Varðmaðurinn  sofn- 
aði  ;pað  lítur  út  fyrir,  að  farginn  hafi  átt  sér  vini 


307 


kérna  á eynní  og  þeir  bj&lpaö  honum  til  að  sleppa  út 
tam  gluggann  á fangelsinu.  Ég  fékk  fregnir  um 
petta  í dögun,  og  hef  verið  aÖ  láta  leita  aÖ  honum 
um  alla  eyna  síöan.  En  hann  hefur  ekki  fundist,  svo 
TÍð  ímyndum  okkur,  að  bátur  hafi  hlotið  að  vera  fcil 
taks  og  fiutt  hann  burt  af  eynniu. 

„HafiÖ  pér  látið  leita  í litla  húsinu  uppi  í hæö- 
inni,  par  sem  konan  hans  er?u  sagði  ég. 

„Já,  mér  datt  sá  staður  í hug  fyrst  af  öllu,  kæri 
vinur  minn!u  sagði  Mouraki.  „Já,  hans  hefur  veriB 
vandlega  leitaÖ  par.  En  alt  til  érýtis!  E>að  er  nú 
haidinn  svo  sterkur  vörður  um  litla  húsiÖ,  að  enginn 
getur  komist  pangað  óséður.  Ef  hann  vogsr  sér 
pangað,  pá  er  ég  viss  um  aÖ  hann  næst.  En  farið 
N og  boröiö  morgunmat.  E>aÖ  er  óparfi  að  eyðileggja 
matfrið  yÖar  með  þessu.  Ég  á eftir  að  gefa  nokkrar 
skipanir  enn  pá“. 

Samkvæmt  pessari  bendingu  landstjórans  settist 
ég  niður  og  fór  að  borfa  morgunverð  rcion.  En  á 
meðan  ég  var  að  pví — Mouraki  var  6t  í horni  &ð  tala 
við  foringjana — var  ég  í djúpum  þönkjrp  um  þ&Ö, 
hvernig  Constantine  hefði  sloppið.  Varðmenn  sofnf, 
— stundum.  Vinir  opna  glugga — stnndum.  Flótta- 
menn  finna  báta,  sem  eru  til  taks — stundum.  JÞetta 
var  alt  mögulegt;  pað  var  jafnvel  ekkert  Férlega  ó- 
líkiegt  í pessu.  En  samt — samt  sem  áður — ! Iivort 
sem  saga  Mouraki’s  var  sönn  að  ölju'  jeyti,  eöa  f>að  lá 
eitíhvað  hulið  á bakvið  í pessu  máli,  pá  vissi  ég,  að 
minsta  kosti,  að  pað  var  víst,  að  pessi  undankoma 


308 


Oonstantine’ð  þ/ddi  f>að,  að  annar  fjacdmaður,  og 
hann  beiskur,  sat  nú  á svikráðum  við  inig.  Ég  hafði 
barist  við  Constantine;  ég  h&fði  snert  skjöld  Mour- 
aki’s  og  svo  gott  sem  sVorað  hann  á hólm  kveldið 
áður.  Mundi  ég  nú  verða  að  berjast  við  þá  báða? 
Og  mundi  það  verða  tveir  á móti  einum,  eða,  eins  og 
drengir  s.3gja,  allir  á móti  öllurn?  Ef  hið  fyrnefnda 
5©tti  sér  s að,  f>á  var  miklu  meiri  hætta  á en  áður  að 
é^  fengi  hitasóttina,  sem  var  svo  tíð  á eynni.  Og  mér 
fanst  einhvern  veginn  á mér,  að  hið  fyrra  væri  nær 
sannleikanum  en  hið  síðarnefnda.  Ég  hafði  engar 
verulegar  sannanir.  Hin  sýnilega  gremja  MourakPs 
virtist  mótmæla  skoðun  minni.  En  sýndi  ekki  Mour- 
aki  gremju  sína  helzt  til  mikið?  I>að  var  svo  mjög 
augljós,  hjartanleg,  ósvikin,  einlæg,  óstjórnleg 
gremja.  Hún  heimtaði  svo  lítið  of  háttr,  að  maður 
tryði  á hana. 

Landstjórinn  kom  til  mín  f>egar  ég  var  búinn  að 
kveykja  í síg&rettu  minni.  „Ef  Coostantine  er  á 
eyunia,  sagði  hann  og  barði  hnefanum  í borðið,  „þá 
skal  ég  verða  búinn  að  ná  honum  áður  en  kvöldar; 
moldvarpa — hvað  þá  maður — getur  ekki  falið  sig 
svo,  að  hermenn  mínir  fyndu  hana  ekki;  ekki  svo 
n/ikið  sem  fugl  getur  komist  í litla  húsið  nppi  í hæð- 
inni  eða  sloppið  burt  úr  því  án  pess  að  fá  kúlu  í siga. 
Hann  endurtók  þessi  orð  hvað  eftir  annað  eins  og 
óafvitandi.  Og  svo  sagði  Mouraki,  að  þegar  búið 
væri  að  ná  Constantine  skyldi  hann  fá  makleg  mála- 
gjöld  fyrir,  að  hafa  boðið  sér  svona  byrginn.  Hann 


309 


s&gðist  hafa  dregið  of  leogi,  &ð  hegna  ConstaDtine 
fyrir  glæpi  h&ns;  f>essi  ósvífni  flótti  væri  tná.tuleg 
hegniDg  fyrir  hvað  hann  sjáifur  hefði  verið  skeyting- 
arlaos.  Hann  álaaaði  sjálfumsér  mjög  mikið  í pessu 
máli;  sagði,  að  heiður  sinn  vstri  undir  f>ví  kominn  að 
hann  næði  Constantine  aftur;  hann  skyidi  ekki  sofna 
einn  dúr  fyr  en  hann  væri  fangaður.  í stuttu  máli, 
áhugi  landstjórans  í pessu  efni  v&r  svo  mikili,  að  pví 
verður  ekki  með  orðum  \ý  t.  Áhuginn  fylti  huga 
hans  gersarnlega ; hann  rak  burt  umræðuefni  okkar 
kveldið  áður;  hann  vildi  nú  ekkert  tala  um  jafn  lítil- 
fjörlegt  mál,  sagði  hann;  psð  yrði  að  bíða,  pví  nú 
væri  um  alvarlegt  starf  að  hugsa;  pað  væri  ekki 
hægt  að  tala  um  f>að  fyr  en  búið  væri  að  handsaroa 
Constantine,  hann  væri  kominn  í hendur  réttvísinnar 
og  væri  farinn  að  biðja  landstjórann  vægðar. 

Loks  slapp  ég  burt  frá  því  flóði  af  einlægni,  sem 
Mouraki  virtist  ákveðinn  í að  velta  vfir  mig,  og  fór 
út  úr  húsinu.  Phroso  lét  ekki  sjá  sig;  og  Kortps  bar 
heldur  ekki  fyrir  aucru  mín.  Ég  sá  jaktina  á höfn- 
inn),  og  var  &ð  rugsa  um  að  ganca  niður  pangað 
Ea  svo  hugsaði  ég  með  mé1*,  að  Denny  hefði  vafa~ 
laust  heyrt  hinar  pýðing^rmiklu  fréttir,  svo  ég  pyrfti 
ekki  að  segja  honum  pær;  og  þar  eð  ég  var  ófús  á að 
yfirgefa  húsið  í svo  mikið  sem  eina  klukkustund,  pá 
hætti  ég  við  að  ganga  niðuv  að  böfninni.  Viðburð- 
irnir  voru  skjótir  á Neopalia  ey.  Menn  komu  og 
hurfu  par  á örstuttum  tíma,  sluppu*  burt  og — voru 
ekki  handsamaðir  aftur.  En  ég  ásetti  mér,  að  senda 


310 


mða  út  á jaktioa  icnan  stundar;  f>ví  ég  vildi  l&ta 
Denny  og  hina  aðra  vita  hvnð  ég — hvað  ég  hafði  und- 
arlega  sterka  tilhneigÍDgu  til  a3  gruna  Mourakí  í 
sambandi  við  hvarf  Constantine’s. 

óvreðrinu,  sem  gengið  hafði  yfir  eyna  kveldið 
áður,  var  alveg  slotað;  veðrið  var  dú  bjart  og  heitt; 
bláu  öldurnar  á sjónum  dÖDSuðu  í sólskininu,  en  lítil 
gola  blés  af  landi,  eÍDmitt  úr  sömu  átt  sem  húsið  var 
í,  og  bar  fiskibátana  þægilega  út  af  höfninni.  Ef 
CoDStantine  hafði  náð  í bát,  J>á  var  byrinn  hagstæður 
til  J>e8s,  að  hann  kæmist  óhultur  burt.  Eu  hafði 
hann  komist  1 bát?  Mér  varð  litið  á litla  húsið  í 
skóginum  uppi  í hæðinni  fyrir  ofan  mig.  Mér  flaug 
nokkuð  í hug.  Ég  gat  hlaupið  upp  þangað  og  til 
baka  aftur  á fáeinum  mÍDÚtum. 

É^  fljftti  mér  inn  í húsið,  og  fór  svo  út  í svæðið 
á bakvið  pað.  Kortes  var  par,  og  varð  ég  mjög 
glaður  að  hitta  h>tnn.  É g var  ekki  lengi  að  komast 

að  pví,  að  hann  hafði  heyrt  fréttirnar  um  flótta  Con- 
stantiue’s.  Phroso  hafði  einnig  frétt  petta;  allir 
vissu  pað. 

„Ég  ætla  að  fara  aö  vita,  hvort  ég  get  ekki  kom- 
ist  inn  í litla  húsið  uppi  í bæðinnia,  ssgði  ég. 

,.Ég  hef  heyrt,  að  p»ð  sé  haldinn  vörður  um  pað, 
lávarður  minnu,  sagði  Kortes. 

„Segið  mér  nú  eins  og  er,  Kortes“,  sagði  ég. 
„Hvað  álítið  pér  um  petta  málefni?a 

„Ég  veit  ekki;  ég  Veit  ekki  hvað  ég  á að  halda 
um  paða,  sagði  Kortes.  „Ef  peir  vilja  ekki  hleypa 
yður  inn  í húsið — “ 


311 


; 3 igP 

„Já,  ég  meina  f>aö  einmlttu,  s&gði  ég.  „Hvörn- 
ig  iíðar  henni,  Kortes?^ 

„Sjstir  mín  segir  að  henni  líði  vela,  svarað: 
Kortes.  „Ég  hef  ekki  séð  hana  sjálfur.  Stofnið 
yður  ekki  í neinn  háska,  lávarður  minn.  Hún  hefur 
enga  nema  yður  og  mig  til  að  treysta  á<c. 

„Og  vini  mínací,  sagði  ég.  „Ég  ætla  að  senda 
|>eim  miða  um,  að  vera  við  J>vf  búnir,  að  koma  tafar- 
laust  pegar  ég  sendi  peim  orð  um  J>aðcc. 

„Sendið  peim  J>á  miðann  tafarlaust'c,  sagð: 
Kortes  „Þótt  pér  slórið,  pk  gerir  Mouraki  pað  ekkicc® 

I>essi  orð  hans  gerðu  djúp  áhrif  á mig;  en  ég 
v&r  einnig  ákveðínn  f að  njósna  um,  hvort  nokkur 
var  í litla  húsinu  uppi  í hæðinni. 

„Ég  sendi  miðann  strax  og  ég  kem  afturCí,  sagðí 
ág.  Að  svo  mæltu  hljóp  ég  f hornið  á kiettaveggn* 
um,  klifr&ði  upp  sporin  og  gekk  eins  hratt  og  ég  gat 
upp  stíginn,  er  lá  í gegnum  skóginn.  Ég  mætti 
engum  fyr  en  ég  var  nærri  kominn  að  húsinu.  I >á 
rak  ég  mig  á varðmann,  og  sá  J>á  líka  annan  til  hægri 
handar  frá  honum  og  hinn  þriðja  til  vinstri.  t>&5 
leit  út  fyrir  að  vera  hringur  af  varðmönnum  kringum 
húsið.  Mennirnir  vörðu  mér  leiðina. 

„Eq  ég  ætla  að  heimsækja  konuna,  aem  er  í hús- 
inu — hana  frú  StefanopoulosfcC,  sagði  ég  við  fyrsta 
varðmanninn. 

„Ég  hef  fengið  skipanir  um,  að  leyfa  engum  að 
fara  fram  hjá  mércc,  sagði  m&ðurinn.  „Ég  skal  kalla 
k foringjannct. 


312 


Svo  kom  foringinn;  hann  sagði,  að  sér  þætti 
'jarskalega  fyrir,  að  hann  gæti  ekki  lofað  xnér  að  hús- 
inn,  en  bann  landstjórans  væri  skýlaust.  Þegar  ég 
ann  maldaði  í móinn  spurði  bann,  hvort  ég  áliti  ekki 
*ð  bamiið  væri  viturlegt?  Maðurinn  (Constantine) 
v©ri  forhertur  glæparaaður,  og  hann  ætti  svo  marga 
vini  á eynni.  Hann  mundi  auðvitað  reyna  að  ná  tali 
'\f  konu  sinni. 

„En  hann  aetur  ekki  búÍ9t  við  að  konan  hans 
hjálpi  bonurn“,  hrópaði  ég.  „Hann  ætlaði  að  láta 
rayrða  hanau. 

,.En  kvennfólk  er  gjarnt  á að  fyrir^efau,  sagði 
foringina.  „Hann  gæti  ef  til  vill  talið  hana  á að 
hjálpa  sér  til  að  komast  undan;  eða  hann  kynni  að 
hræða  hana  til  pessu. 

„Éor  fæ  f>á  ekki  að  fara  til  hússins?u  sagði  ég. 

„Ég  er  hræddur  um,  að  ég  gat}  ekki  leyft  yður 
J>að,  lávarður  minnu,  svaraði  foringinn.  „Ef  hans 
tigD,  landstjórinn,  gefur  yður  skriflegt  leyfi  til  pess, 
er  alt  öðru  máli  að  gegrnau. 

„Er  frúin  enn  pá  í húsinu?44  spurði  ég. 

„Ég  ímycda.  mér  að  hún  sé  J>aru,  svaraði  hann. 
„En  ég  hef  ekki  komið  inn  í húsið.  Mér  hefur  ekki 
verið  skipað  að  gera  paðu. 

„Er  nokkur  varðmaður  í húsinu  sjálfu?u  sagði  ég 

Foringinn  brosti,  ypti  öxlum  og  sagði  afsakandi; 
,Væri  ekki  betra  að  þéc  spyrðuð  hans  tign  að  J>ví} 
sem  f>ér  óskið  að  fá  að  vita  ! pessu  efDÍ,  lávarður 
minn?u 


313 


„Jæja,  ég  hýst  viö  aö  (>ér  hafið  rétt  fyrir  yður“, 
sagði  ég  og  horfði  stöðugt  á glugga  hússins. 

l5I>að  kemur  jafnvel  í bága  við  skipnnir  raín&r, 
að  láta  nokkurn  mann  tefja  á pessum  slóðum‘%  sayði 
foringinn,  sem  enn  var  b urteis  og  afsakandi  í við~ 
móti. 

„Má  maður  ekki  svo  mikið  sem  horfa  á húsið?u 
sagði  ég. 

„Hans  t‘gn  sagði  tefja“,  svaraði  foringinn. 

„Er  pað  eitt  og  hið  sama?“  spurði  ég. 

„Hans  tign,  landstjórinn,  mundi  einnig  svara 
peirri  spurningu  yðar,  lávacður  minnu,  sagði  for* 
inginn. 

I>að  virtist  augljóst,  að  pað  var  ómögulegt  að 
komast  í gegnum  varðmanna  hring  pennan.  Pað  var 
bannað  að  tefja  í nánd  við  húsið,  að  horfa  á f>að  var 
álitið  grunsamt.  En  að  horfa  á húsið  gat  þó  ekki 
hjálpað  Constantine  á flótta  hans. 

I>að  virtist  sem  ekkert  væri  ha*gt  að  gera.  Ég 
gekk  pess  vegna  til  baka  ófan  hæðina  hægt  og  hik- 
andi,  pví  ég  var  sannfærður  um,  að  ég  var  að  hrekj- 
ast  burt  frá  miðdepli  leyndarraálsins,  frá  leiðarvísin- 
um  til  pess,  ef  mér  bara  hefði  veri?  leyft  að  nota 
hann.  Ég  var  sannfærður  um,  að  hinn  strangi  vörð- 
ur  hafði  vrrið  settur  ! kringum  húsið  einungis  til 
J>ess  að  varna  mér  að  komast  inn  í pað,  og  engum 
öðrum;  að  leit  laodstjórans  eftir  Consiantine  var  ekk- 
ert  annað  en  látalæti;  í stuttu  máli,  að  Constantine 
væri  á f>essu  augnabliki  1 húsinu,  og  að  Mouraki  vissi 


314 


J>að  og  væri  að  vernda  hann.  En  ég  gfat  ekki  sann 
að  pennan  grun  minn,  og  ég  gat  ekki  botnað  í ráða- 
bruggi  landstjórans  til  hlítar.  Ég  hafði  undarlega, 
öþægilega  tilfinningu  um,  að  ég  væri  að  heyja  bar- 
daga  í myrkri;  að  J>að  væri  bundið  fyrir  augu  mín, 
en  mótstöðumaður  minn  hefði  full  not  augna  sinna. 
I>egar  svona  væri,  stæði  ég  ójafnt  og  illa  að  vígi. 

Ég  komst  niður  að  húsinu,  og  gekk  í gegnum 
J>að;  alt  var  J>ar  kyrt  og  hljótt,  og  ég  sá  enga  mann- 
eskju.  E>að  var  nú  komið  fram  um  dód,  og  J>ar  eð 
ég  hafði  lokið  hinni  árangurslausu  njósnarferð  minni 
upp  að  litla  húsiuu  uppi  í hæðinni,  settist  ég  niður 
og  skrifaði  Denny  miða,  sem  ég  bað  hann  í að  vera 
sfvakandi  nótt  og  dag;  ég  sagði  í miðanum,  að  hann 
eða  Hogvardt  yrðu  altaf  að  vera  á verði,  og  að  jaktin 
yrði  að  vera  reiðubúin  til  að  leggja  af  stað  með 
augnabliks  fyrirvara.  Ég  bað  haon  að  grafast  ekki 
eftir  ástæðum  mínum,  heldur  vera  að  eins  til  hvenær 
sem  væri,  pví  líf  eða  dauði  gæti  verið  komið  undir 
hverju  augnabliki.  t>annig  bjó  ég  undir,  að  koma 
fram  ásetningi  mínum;  og  ásetningur  minn  var  ecg- 
inn  annar  en  sá,  að  gera  djarflega  tilraun  til  að 
hlaupa  út  á jaktina  með  Phroso  og  Kortes  að  nætur- 
J>eli.  Ef  við  kæmust  fram  á jaktina,  og  hún  kæmist 
út  af  höfninni,  pá  áleit  ég  að  hún  gæti  haft  sig  undan 
fallbissu-bátnum-  Þar  að  auki  ímyndaði  ég  mér,  að 
hinn  V8rkári  Mouraki  mundi  ekki  voga  sér  að  sökkva 
jaktinni  með  fallbissum  sínum  úti  á rúmsjó.  Sterk- 
asta  vopn  mitt  gegn  honum  var  ótti  hans  við  að  . 


ilh 

atferli  hans  jrði  opinbert.  Ég  áleit,  að  rið  yrðum 
miklu  óhultari  á jaktinni  en  inoan  um  hinar  huldK 
hættur  á Neopalia-ej.  Ég  lauk  við  að  skrifa  mið- 
ann,  forsiglaði  hann  og  gekk  svo  ót  úr  húsinu,  tii 
pess  að  vita  hvort  ég  gæti  ekki  íundið  einhvern  að 
senda  með  hann  út  á jaktina. 

t>egar  ég  var  kominn  út  úr  húsinu,  varð  mér 
litið  niður  á höfnina  og  sjóinn.  I>ið,  sem  ég  sá, 
kom  mér  til  að  glejma  ákúrum  Kortesar,  pví  mér 
hrutu  undrunar,  ótta  og  formælingar-orð  af  vörum. 
Rejkjarstroka  ruddist  upp  úr  strompnum  á jaktiani. 
Sjáið,  hún  hreifði  sig!  Húu  var  að  leggja  út  úr 
hðfninni.  Húq  stefndi  út  til  sjávar.  Hvert  var  hön 
að  fara?  Ég  kærði  mig  ekki  um  að  rejna  að  svara 
peirri  spurningu.  Húa  mátti  með  engu  móti  fara! 
I>að  lá  llfið  á að  hún  lægi  við  brjggjuna,  reiðubúin 
til  að  Öjtja  mig  burt  hvenær  sem  væri.  Asetningur 
minn  að  jfirgefa  ekki  húsið  brejttist  við  hina  r/ju 
og  meiri  nauðsyn.  Tafarlaus:,  og  án  pe<s  að  hugsa 
nokkuð^frekar  út  í málið,  stökk  ég  af  stað  og  hljóp, 
eins  og  ég  ætti  Ivf  mitt  að  leysa,  ofan  ve^inn  er  lá  til 
porpsins.  Um  leið  og  ég  hljóp  af  stað,  virtist  mér 
ég  heyra  rödd  Mouraki’s,  úr  glugganum  uppi  yfir 
mér,  segja  kurteislega  og  uadrandi:  „Hvers  vegna 

í ósköpunum,  kæri  Wheatley — ?w  Ah,  vissi  hann 
ekki  hvers  vegna  ég  hljóp?  Mér  dttt  ekki  í hug  &B 
stanza  fyrir  orð  hans.  Ég  hélt  áfram.  É * kom  út  á aðai 
veginn;  ég  stökk  ofan  eftir  hinu  bratta  stræti;  kvenn- 
f ólk  hrökk  saman  undrandi,  þegar  pað  sá  mig,  og 


316 

börn  stukku  úr  vegi  mínum.  Ég  var  regrlulegur 
Jobn  G’lpin,  nema  hvað  ég  var  hestlaus.  Ég  hefði 
©kki  trúað  pví,  að  ég  gæti  hla’jpið  svona  iangt  og 
svona  hratt.  Ea  öttinn  styrkti  fætur  mína,  hugsr- 
æsingurinn  gaf  mér  pol;  og  ústin — já,  ústin— pví 
#kyldi  ég  ekki  játa  pað  nú? — ástin  gaf  mér  fráleik; 
ég  hvorki  hægðt  á mér  Dé  leH  til  hliðar,  né  heldur 
uppgafst  ég,  par  til  égr  kom  niður  á bryggjuna.  En 
pegar  pangað  kom,  hné  ég  örmagna  upp  að  trégrind- 
unutn;  pví  jaktin  var  komin  nærri  heila  mílu  út  á 
ajó,  og  fjarlægðist  mig  marga  faðma  á hverju  augna- 
bliki.  Ég  stökk  á fætur  aftur  og  veifaði  vasaklút 
míuum;  tveir  eða  prír  af  herraönnum  Mouraki’s,  sem 
voru  að  slæpast  á brygerjunni,  stðrðu  bjánalega  á 
m’g,  og  fiskimaður  einn  hló  háðslega;  börnin,  er  höfðu 
elt  mig  í hóp  niður  strætið,  flyktust  nú  utan  um  mig 
og  góndu  á mig.  Ég  hélt  á miðanum  til  Denny  * 
hendinni,  en  I)  mny  var  genginn  mér  úr  greipura. 
Hvað  hafði  kotnið  yfir  piltinn?  Ég  kallaði  sjálfan 
mig  ymsum  ljótum  nöfnum,  fyrir  að  hafa  ekki  sint 
ráðleggingu  Kortesar.  Hvað  var  litla  húsið  uppi  í 
bæðinni  og  fylgsni  Constantine^s  mér  í samanburði 
við  nærveru  vina  minna  og  skipsins  míns? 

Vonargeisli  sVein  1 huga  minn.  Þeir  ætluðu  ef 
iíl  vill  einungis  stutt  út  á jaktinni,  og  yrðu  komnir 
mftur  að  einum  eða  tveimur  klukkutímum  liðnum. 
Ég  preytti  augu  mín  á að  ryna  á jaktina.  Hún  hélt 
altaf  sama  strykinu,  beint,  hratt  og  ósvegjanlega.  I>að 
var  eins  og  húu  flytti  burt  með  sér  vonir  Phrosj  um 


317 


hjörguo,  voQÍrmínar  um  óhultleik,  ogf>að  var  eins  og 
hið  létta  hopp  hennar  á ölduoum  væri  ímynd.sigurhr. 
Mouraki’s.  Ég  hættl  að  horfa  á jaktina  og  sneri  mér 
frá  sjónum,  hnugginn,  hálf  niðurbeygður  ogr  von- 
daufur.  En  rétt  í pví  ég  sneri  mér  við,  kom  dreogur 
hlaupandi  með  bréf,  sem  hann  fékk  mér  og  sagði: 
„Mennirnir  á jaktinni  feogu  mér  petta  bréf  til 
að  afhenda  yður,  lávarður  minn.  Ég  var  í pann  veg- 
inn  að  fara  með  p>að  upp  að  húsinu  pegar  ég  sá  yður 
hlaupa  ofan  strætið,  og  f>á  fylgdi  ég  yður  eftir 
hingaðu.  • 

vÉar  þekti  rithönd  Denny’s  utan  á bréfinu,  og 
reif  J>að  pví  opið  í fl/ti.  I>að  hljóðaði  sem  fyl^ir: 
„Kæri  Cbarley: — Ég  veit  ekki  hvaða  tati  þér  er- 
uð  að  tefla,  en  pað  er  æði  leiðinlegt  fyrir  okkur> 
I>ess  vegna  ætlum  við  cú  út  á jaktinni  tii  fiskiveiða. 
Mouraki  gamli  hefur  sýnt  okkur  pá  óvæntu  kurteisi, 
að  senda  okkur  mann  til  pess  að  vísa  okkur  á beztu 
fiskimiðin.  Ef  veðrið  er  gott,  þá  verðum  við  á veið- 
um  í tvær  nætur,  svo  pér  megið  eiga  von  § áokkur  til 
baka  daginn  eftir  morgundaginn.  Ég  vissi  að  pað 
var  ekki  til  neins  að  biðja  yður  að  fara  með  okkur, 
Verið  nú  góður  piltur,  og  setjið  yður  ekki  í nein 
vandræði  á meðan  ég  er  1 burtu.  Mouraki  verður 
víst  ekki  lengi  að  ná  Constaatine  aftur;  hann  sagði 
okkur,  að  hann  efaðistekki  hið  minsta  um,  að  h&nn 
næði  Conötantine  í dag,  netna  hann  hefði  komist  burt 
á báti.  Ég  ætla  að  skreppa  upp  f húsið  strax  og  við 
komum  aftur. — Yðar  æfinl.  D. — P.  S.  I>ar  eð  pér 


»ög8u8/að  f>ár  J>yrftu8  ©kki  Watkins  uppi  1 húsinu 
|>&  hef  ég  hann  meö  mér  til  þess  aÖ  matreiðaa, 

Beati  innocentes!  Denny  var  mikill  sakleys- 
•ingi,  og  þess  vegna  byst  ég  við  að  hann  hafi  verið 
njög  sæll  með  sjálfan  sig.  Og  vinur  minn,  land- 
stjócinn,  hafði  losað  sig  við  hann  á mjög  einf  *ldan 
k&tt.  Mouraki  hafði  vissulega  s/nt  „évænta  kurt- 
©isi!u  I>eir  bjuggust  við  að  koma  aftur  d*ginn  eftir 
morgundaginn,  og  Denny  ætlaði  að  „skreppa  upp  í 
húsiða.  I>es8Í  aumkunarver#8a  einfeldni  Denny’s  var 
næst  jm  pví  hlægileg.  Ég  reif  miðann,  sem  ég  hafÖi 
akrifað  Denny,  í smá  tætlur,  stakk  bréfi  hans  I vasa 
minn  og  lagði  af  stað  upp  strætið.  En  áður  en  ég 
var  kominn  nokkuð  til  muna  upp  frá  bryggjunni, 
sneri  ég  mér  við  aftur  og  horfði  út  yfir  sjóinn.  En 
áhyggjurnar  hðfðu  nú  svo  gagntekið  huga  minn,  að 
irér  virtist  sjórinn  ekki  br'osa  til  mín  eins  og  vant 
var.  Sjórinn  var  nú  ekki  framar  skjól  mitt  og  at- 
hvarf,  heldur  sem  fangelsismúr,  er  varði  mér  að  kom- 
ast  burt — mér  og  henni,  sem  ég  varð  að  pjóna  og 
fielsa. 

Og  Denny  hafði  haft  Watkins  með  sér  til  að 
matreiða;  pví  ég  purfti  h&ns  ekki  með  uppi  við  hús- 
iö!  Ég  hefði  nú  gefið  hvern  einasta  eyrir,  er  ég  átti 
til  í eigu  minni,  til  að  hafa  hvaða  ráðvandan,  hug- 
rakkan  manu  sem  var  hjá  mér,  Watkins  eða  einhvern 
annaa.  Og  svo  átti  ég  ekki  „&ð  setja  mig  í nein 
vandræðiu.  Ég  vissi  mjög  vel  hvað  Denny  meinti 
með  pvi.  Jæja,  hann  hefði  nú  getað  fengið  fullvissis 


31* 


aíiaa  í J>ví  efni.  Þaö  leit  ekki  út  fyrir,  að  ég  mundi 
kafa  mikin  tíma  til  þeirra  blíðu  atlota,  sem  hann  &tti 
tíÖ,  „Ég  hef  vissulega  ait  annað  að  gerau,  sagði  4g 
rið  sjálfan  mig, 

Ég  gekk  hægt  upp  strætið,  f>ví  ég  var  í of  þung~ 
mm  pðnkum  til  pess  að  hraða  mér.  Ég  hrökk  pess 
Tegna  saman,  eins  og  maður  sem  vakinn  er  af  svefni, 
við  að  heyra  kallað  lágt  handan  yfir  strætið:  ,|Lá- 

varður  minn!a  Ég  leit  í kringum  mig;  ég  var  ein- 
mitt  gagnvart  dyrunum  á gistihúsi  Vlaoho’s;  á prösk- 
uldinum  stóð  stúlkan  Panayiota,  unnusta  DemetrPs, 
hún,  sem  hafði  sofnað  með  höfuð  konu  Constantine’s 
hvílandi  í kjöltu  sinni,  konunnar,  sem  Demetri  gat 
ekki  fengið  til  að  drepa.  Hún  leit  fytst  varlega  upp 
og  ofan  strætið,  en  fl/tti  sér  sSðan  inn  í húsið  og 
benti  mér  að  koma  á eftir  sér.  Þegar  maður  er  i 
axmari  eins  klfpu  eins  og  ég  var  í,  þá  grípur  maður  í 
hvaða  hálmstrá  sem  er,  hvað  lítil  von  sem  er  um  að 
pað  verði  til  björgunar,  pá  reynir  maður  að  nota  pað. 
Ég  fylgdi  stúlkunni  pví  eftir  inn  I húsið.  Hún  var 
kafrjóð  í framan;  hún  var  i einhverri  mikilli  geðs- 
hræriuga,  sem  ég  ekki  vissi  orsökina  til. 

„Ég  hef  orðsendingu  til  yðar,  lávarður  minnc<, 
sagði  hún  ofur  lágt,  „og  ég  verð  að  flýta  tnér  að 
segja  yður  hver  hún  er;  pað  má  enginn  sjá  okkur 
samanu.  Um  leið  og  hún  sagði  þetta,  dró  hún  sig 
eon  lengra  inn  í skr.ggann  í gangituim. 

.,Segið  inér  orÖsendÍDguna  eius  fljétt  og  pér 
getið,  Panayiotau,  sagði  ég.  „I>ví  ég  hef  lítin  tíma 
afgangsu. 


320 


„Þér  eigið  einum  vin  fleira  en  þér  vitið  af“, 
fcagði  hún  með  munninn  fast  við  eyrað  á mér. 

„I>að  gleður  mig,  að  fá  að  vita  pað“,  sagði  ég. 
„Er  þetta  alt,  sem  f>ér  áttuð  að  segja  mér?*‘ 

„Já,  pað  er  alt  og  sumt — einum  vin  fleira  en 
J>ér  vitið  af,  lávarður  minnu,  sagði  hún.  „Herðið  pví 
upp  hugano,  lávarður  minnu. 

Ég  horfði  spyrjaudi  augum  á hana;  húa  skildi, 
að  ég  vildi  fá  frekari  skýringu  á pessari  orösendingu. 

»Ég  get  ekki  sagt  yður  neitt  meira“,  sagði  hún. 
„Mér  var  bara  sagt  að  segja  yður  þetta — einum  vin 
fleira  en  þér  vitið  af.  Nú  er  ég  búin  að  skila  pessu 
til  yðar.  Tefjið  ekki  lengur,  lávarður  minn.  Ég 
g?t  ekki  sagt  yðui  neitt  meira,  og  J>að  er  hætta  á 
ferðum“. 

„Ég  er  yður  pakklátur  fyrir  að  flytja  orðsend- 
ingunau,  sagði  ég.  „Og  ég  vona  að  þessi  vinur 
reynist  mér  að  miklu  gagniu. 

„Já,  hann  mun  reynast  það“,  sagði  hún  í flyti, 
um  leið  og  hún  bandaði  hendinni  á móti  peningnum, 
sem  ég  ætlaði  að  fá  henni,  og  benti  mér  að  flýta  mér 
burtu.  Eq  svo  stöðvaði  hún  mig  í nokkur  augna- 
blik: 

„Koaan — kona  Constantine's  lávarðar — hvað 
varð  af  henni?u  spurði  Panayiota  með  lágri  rödd  og 
í flýti. 

„Ég  veit  ekkert  um  hanau,  sagði  ég.  „En  ég 
ímynda  mér  að  hún  sé  í litla  húsinu  uppi  í hæðinni‘\ 

„Og  hann  er  nú  sloppinn  úr  varðhaidinu?*. 
sagði  hún. 


321 


„Já“,  svaraði  ég.  Ea  svo  horfði  ég  framan  í 
hana  og  sagði:  „En  landstjórinn  mnn  veiða  hann 

aftur  í net  sittu. 

fékk  svar,  einfalt  og  greinilegt  svar;  en 
svarið  var  ekki  gefið  með  orðum,  heldur  með  fyrir- 
litningarbrosi,  með  J>ví,  að  hefja  augnabrýcnar  og 
ypta  öxlum.  E g kinkaði  kolii  til  merkis  um,  að  ég 
skildi  hvað  hún  meinti.  Svo  hvíslaði  Panayiota  aftur 
að  mér:  „Verið  hughraustur— einum  vin  fleira  en 

pér  vitið  af — verið  hughraustur,  lávarður  minnu.  Að 
svo  mæltu  sneri  hún  sér  við  og  hljóp  sína  leið  inn 
ganginn,  er  lá  til  garðsins  bakvið  húsið. 

Hver  var  pessi  vinur,  sem  Panayiota  var  að  segja 
mér  frá?  A hvern  hátt  var  h'ann  að  reyna  að  hjálpa 
mér?  Mér  var  ócnögulegt  að  svara  pessnm  spurn- 
iagum.  Ég  hafði  dálítin  grun,  og  é g háði  nokkura 
baráttu  við  sjálfan  mig  á leiðinni  til  hússins  útaf  hon- 
um.  Ég  mintist  vopnaða  mannsin3,  er  ég  hafði  hitt 
1 nánd  við  húsiðað  næturlagi,  mannsins,  sem  ég  hafði 
veitt  ákúrur  og  haft  hótanir  við.  Var  hann  pessi 
vinur,  og  \>ar  skylda  mín  að  sk/ra  Mouraki  fcá  grun 
mínum?  Ég  segl,  að  ég  átti  í baráttu  við  sjálfr 
mig.  Beið  ég  sigur  eða  ósigur  í henni?  Ég 
pað  ekki,  pví  jafnvei  dú  get  ég  ekki  gert  út  i 
í huga  mínum.  En  méc  var  mjög  gramt  í r 
pví  hvernig  Mouraki  hifði  leikið  á mii>;p 
vegna  Phroso.  Ég  fana  til  pess,  að  ég 
við  mann  sem  mundi  hlæja  að  dre 
varaði  hacm  við.  É g forherti  hja 


322 


augunum.  Ég  skuldaði  Mouraki  pasja  ekkert — 
minna  en  ekki  neitt.  Ég  var  sa^nfærður  ura  1 hjarta 
mínu,  að  hann  hefði  slept  hinum  samvizkulausa  og 
svikafulla  fjandmaoni  mínum  lausum,  til  þess  hann 
ynni  mér  tjón.  Ég  vissi,  að  hann  hafði  beitt  vini 
mína  brögðum  til  þess  að  peir  yfirgæfu  mig.  3>að 
var  pví  bezt  að  láta  hann  ?já  um  baus  sinn  og  húð 
sj&lfan.  Ég  hafði  n<5or  með  að  sj&  ura  Phroso  og 
sjálfan  mig.  I>annig  var  röksemda'færsla  mín,  pegar 
ég  var  að  reyna  að  réttiæta  pögn  mína  fyrir  sjálfum 
mér.  Ég  hef  oft  síðan  hugsað  um  pað,  að  petta  væri 
nógu  gott  deiluefni  um  hendingu  og  tilvilj«m.  Menn, 
*em  hafa  ekkert  annað  að  gera,*geta  stytt  sér  stundir 
við  að  finna  hið  rétta  svar  pes3arar  spurningar.  Ég 
svaraði  henni  pegar  ég  kom  á'  pröskuld  hússins.  Ég 
hélt  mér  samao. 

Mi>uraki  beið  mín  í dyrunum;  hann  brosti  á sama 
hátt  og  bann  hatði  brosað  áður  en  ég  kom  m ;ð  hina 
djörfu  yfirlýsingu  mína  um  ást  mína  á Phroso  og 
gerði  hann  reiðan. 

.,Kæri  láv>írður  minn11,  hrópaði  hann  þegar  ég 
•n,  „éor  hefði'getað  sparað  yður  pessa  preytaodi 
1.  Ég  þóttist  viss  um,  að.vinir  yðar  hefðu  látið 
ta  um  áform  sitt  að  fara  út  á jaktinni,  pví 
fði  ég  minst  á p>að  við  yður44. 

^asja  minnu,  svaraði  ég  jafn  alúðlega  og 
’-pað  mig,  „satt  að  s«gja  vissi  ég  um 
alt  1 einu  kom  rnér  í hug  að  fara 
Ijóp  niður  að^höfninni,  til  f>ess  að 


323 


reyna  aö  ná  þeim  áðar  en  f>eir  legöu  út.  En  ég  rar 
svo  óheppinn,  að  verða  of  seinn“. 

Öfg  arnar  í þessari  lygi  minni  náðu  tilgangi  sfn- 
um.  Mouraki  skildi  mig,  skildi  að  ég  var  ekki  að 
reyna  að  slá  ryki  f augu  hans,  heldur  að  ég  var  að 
láta  hann  vita  á kurteisan  hátt,  að  honum  hefði  ekki 
tekist  að  slá  ryki  í augun  á mér. 

„Langaði  yður  til  að  fara  með  f>eim?u  spurði 
Mouraki  og  bros  hans  óx.  „Yður  — unnustaim 
sjálfan!44 

„Maður  getur  ekki  altaf  verið  1 ástaleitum‘% 
svaraði  ég  skeytr  garleysislega — pó  petta  sé  nú  í 
sjáffu  sér  satt. 

Mouraki  gekk  nær  mér  og  sagði  með  lágri  röddu: 

„!>&ð  er  óhuUast  að  vera  alls  ekki  í ástaleituin*1. 

Mouraki  hafði  pá  gáfu  1 rfkulegum  mæii,  að  geta 
látið  hugsanir  sínar  í ijóði  með  svip  sínum;  augu 
hans  gátu  gefið  fáeinum  einfö’dum  orðum  fjarska 
djúpa  merkingu.  í pess&ri  stuttu  setningu  hans, 
sem  h^jóðaði  líkast  ofurlítiili  athugasenjd,  uppgötv- 
aði  ég  síðasta  boð  hans,  áegojun  um  að  gefast  upp, 
hótun,  ef  ég  pverskallaðist.  Ég  svaraði  honum  í 
hans  eigin  aida  og  sagði: 

„Já,  óhultara  ef  tii  viil,  en  fjarskalega  d*utiegt“. 

,.Æ,  já,  yður  er  kunnugast  ura  paðu,  sagði 
Mouraki  bl  .tt  áfram.  „Ef  pér  viljið  taka  bæði  hið 
súra  og  sæta — u Hann  staDziði  oe  ypti  öxium,  en 
svo  bélt  hanri  áfram  eftir  nokkurra  flugnHblika  þögn 
og  swgÖi:  „£>ér  búist  við,  &ð  sjá  vini  yðar  aftur  d g- 

inn  eftir  mcrgundaginn,  e5a*er  ekki  svo?  ‘ 


Ég  var  ekki  viss  um,  hvort  hann  setti  spurcingu 
sfna  f þennan  sérstaka  búning  af  ásettu  ráði  eÖa  ekki. 
Ef  ég  tók  orÖ  hans  bókstaflega,  J>á  spurði  Mouraki 
mig  ekki  hvort  éor  a?tti  von  á að  peir  kæmu  pá  aftur, 
heldur  hvorl  ég  mundi  verða  þar  til  að  sjá  pá  koma — 
sem  ef  til  vill  var  alt  annað. 

„Denny  sagði  að  peir  kæmu  pá  til  bakau,  svar- 
aði  óg  með  gætni.  Landstjórinn  strauk  skegg  sitt; 
ég  held  að  hann  hafi  nú  verið  að  dylja  bros  sitt  útaf 
pví,  að  ág  skildi  hann  oor  gaf  honum  aftur  tvírætt 
svar. 

,,Ég  f :e  fréttu,  safirði  hann  hlæjandi,  „að  pér 
hafið  verið  o reyoa  að  komast  í gegnum  vörð  minn 
og  leita  að  flóttamanninum  á yðar  eigia  vísu.  Dér 
ættnð  sannarlo^a  ekki  að  leggjay£ur  í pvílíka  hættu; 
maðurinn  kynni  að  drepa  yður.  Mér  J>ykir  vænt 
uiD,  að  Lðsforiugi  minu  hl/ddi  skipan  minni  bók- 
staflega“. 

„Constantine  er  pá  í litla  húsinu  uppi  í hæðinni?“ 
hrópaði  ég  1 fl/ti,  pví  ég  áieit  að  hann  hefði  hlaupið 
á 8ig  og  játað  það,  sem  hann  hafði  verið  að  dylja. 
Ea  hinn  rólegi  svipur  hans  og  bros  hans  kæfði  strax 
niður  þessa  von  mína. 

„í  litla  húsinu  uppi  í hæðinni?4t  át  hann  eftir 
v ér.  „Ó,  hamingjan  hjálpi  okku**,  nei.  Ég  hef  auð- 
vitað  látið  leita  par.  Ég  lét  leita  par  fyrst  af  ölluu. 

„Og  til  hvers  er  pá  vörðurinn?íC  spurði  ég. 

„Hann  er  til  þess  að  hindra  að  hann  komisx 
pangaðu,  sagði  Mouraki. 


325 


Ég  hafBi  ekbi  eins  fullkomið  vald  y6r  svip  m'n- 
um  eins  og  landstjórinn.  Éor  býst  við,  að  f>a*  hafi 
mátt  sjá  á mér,  að  ég  var  ekki  sannfærður,  f>ví  Mo  *r- 
aki  greip  í handlegg  minn,  prysti  honum  innilega  og 
hrópaði:  „Hvað  pér  eruð  p>ð  vantrúaður!  Jæja, 

|>ér  skuluD  þá  koma  mað  mér  og  sjá  með  yðar  eigín 
augumu, 

Ég  hugsaði  með  mér,  að  ef  ég  færi  með  honum, 
J>á  grifi  ég  auðvitað  í tðmt.  Ef  að  fuglinn  hefði 
nokkurn  tíma  sezt  par,  f>á  væri  hatm  nú  floginn  síaa 
leið.  Petta  fagra  tilboð  hans  væri  f>ví  einkís  virði. 

„Kæri  pasja  minnu,  sagði  ég  f>vf5  „ég  er  ánægð- 
ur  með  yfirlýsing  y^ar  í þ^ssu  efniu. 

„Nei,  ég  vil  f kki  að  fér  treystið  mér  í f>essu!u 
sagði  hann.  „Ég  er  ákveðinn  í,  að  f>ér  skulið  ekki 
trúa  mér!  I>ér  skuluð  verða  að  korna  með  mér.  Við 
skulum  fara  pangað  báðir  tveiru.  A meðan  haun 
var  að  segja  f>9tta,  hé't  hatm  altif  í haadlegg  mian 
og  f>^ysti  honum  vingjarnlega,  eios  og  til  að  hvetja 
mig  til  að  koma  rreð  sér. 

Ég  sá  ekki  hvernig  ég  gat  komist  undan,  að 
gera  eins  og  Mouraki  stakk  upp  á,  án  f>ess  að  komast 
í opið  missætti  vi*5  hann,  og  f>*ð  vildi  ég  ekki  gera 
að  svo  stöddu.  Hann  hafði  ýmsar  ástæður  til  að 
vilja  neyða  mig  út  í opinn  fjandskap  við  sig:  Fijðt- 

ræðisorð  eða  hreifing  gæti  orðið  honum  sennileg  af- 
sðkun  að  láta  setja  mig  í fangelsi.  Ef  hann  hefði 
getað  sannað,  að  ég  hefði  sýot  hoaum  ðkurteisi  sem 
landstjðra,  f>á  hefði  hann  haft  næga  sök  gegn  mér 


ÖH  von  mín  um  sigur  lá  í þvf,  að  sýnast  honum  und- 
irgefinn  og*  auðsveipur  eins  lengi  o g mðgulegt  var. 
0<£  par  eð  ég  vissi  að  Kottes  muodi  hsldt  vðrð  um 
Phroso,  f>á  gat  ég  fari?',  án  pe  s að  hafa  sérstakar 
áhyggjur  hennar  vecrna  á meðan  við  vorum  í burtu. 

„Jæja,  látum  oss  pá  ganga  upp  hæðiua“,  sagði 
ég  skeytingarleysislega.  „Ea  ég  fullvissa  yður  samt 
um,  að  pér  eruð  að  ómaka  yður  alveg  að  óf>órfuu. 

Hann  vildi  ekkert  heyra  um  þetta,  svo  við  geng- 
um  í gegnum  húsið,  og  leiddumst.  Mouraki  hafði 
látið  reisa  stiga  upp  að  klettavegg  jum,  J>ví  hohum 
pótti  ekki  pægilegt  að  klifrast  up^  eftir  sporunum, 
sem  höggvin  voru  í vefifginn  í króknum.  Hann  steig 
með  annan  fótinn  í neðstu  rim  stigans;  en  svo  stanz- 
aði  hann  eitt  au^nablik,  sneri  sér  að  mér  og  spurði, 
eins  og  honum  hefði  nú  fyrst  dottið  eitthvað  nýtt 
í hug: 

„Hafið  pér  talað  nokkuð  við  hina  fögru  vinkonu 
okkar  nú  í dag?k< 

„Við  lafði  Phroso?^  sagði  ég.  „Nei,  hún  hefur 
ekki  látið  sjá  sig.  Ég  geri  yður  ef  til  vill  rangt  til, 
pasja,  en  ég  ímyndaði  mér,  að  yður  væri  ekki  sérlega 
ant  um  að  ég  talaði  við  haDau.  * * 

„J4,  pér  gerið  mér  vissulega  rangt  tilíl.  sagði 
hann  hktíðlega.  „Til  þess  að  sanna  yður  f>að,  f>á 
skuluð  f>ér  hafa  langt  eintal  við  hana  strsx  og  við 
komum  til  baka.  Ó,  ég  berst  ekki  með  þannlg  lög- 
uðum  vopnum!  Ég  vildi  með  engu  móti  nota  ^ald 
^mitt  á f>ann  hátt.  Ég  ætla  aftur  að  fara  sjáfiur  með 


327 


fiokk  manna  að  leita  að  Const&ntine  í kvöld,  og  pk 
skuluð  f>ér  hafa  fult  frelsi  til  að  tala  við  hanau. 

Ég  er  yð'ur  óendinlega  þakklátur  fyrir 
sagði  ég;  „f>ér  eruð  alt  of  göfuglyndur44. 

„Ég  vona  að  við  séum  prúðmenni  enn  pá,  pótt 
við  höfum  verið  svo  óhepnir  að  verða  keppinautar  í 
ástumu,  sagði  hann,  og  svo  tók  hann  höndina  af  stig- 
anum  eitt  augnablik,  til  f>ess  að  geta  £>r/st  hönd 
minni. 

3vo  klifraði  hann  upp  stigann  og  ég  á eftir,  en 
ég  braut  heilann  um,  hvað  Mouraki  meinti  með  pess- 
um  síðasta  leik  sínum. 

Því  mér  virtist  að  manni  veitti  ekki  af  reglyi- 
legum  kattaraugum  til  pess  að  fyigjast  með  ráða- 
bruggi  Mouraki’s  pasja,  augum,  sem  sæiu  eins  vel  í 
myrkri  sem  í birtu.  Mér  var  alveg  ómögulegt  að 
skilja  1 pessu  síðasta  boði  h#ns.  Ég  vissi  ekki,  hvort 
pað  var  bara  dálítil  kurteisi,  sem  honum  var  alveg 
óhætt  að  syna,  eða  að  á bakvið  pað  fælist  cinhver  ný 
ráðagerð.  Jæja,  pað  var  ekki  til  mikils  að  brjóta 
heilann  um  þetta.  Hvað  sem  öðru  liði,  fengi  ég  f>á 
að  minsta  kosti  að  tala  við  Phroso.  fíf  til  vill  — ný 
hugsun  greip  mig  skyndilega,  og  ég— 

^„Hvað  olliryður  svona  mikillar  geðshræringar?46 
spurði  Mouraki,  sem  horfði  á andlit  mitt  með  bros  á 
vörunum. 

„Ég  er  ekki  í neinni  geðshræringuu,  sagði  ég. 
Kn  blóðið  sauð  J>ó  1 æðum  mínum,  pví  ný  hugsun 
gagntók  mig. 


328 


XVI.  KAPÍTULI. 

ÓFULLGERT  BBEF. 

Ég  hef  fengið  reynslu  fyrir  pví  á vegferÖ  minni 
1 veröldinni,  hversu  hættulegt  er  að  hafa  mikið  álit  á 
gáfum  og  hyggindum  sjálfs  síd;  og  ein  af  hinum  eft- 
irminnilegustu  lexíum,  sem  ég  berf  fengið  um  f>enn- 
an  sannleika,  er  iexían  sem  Mouraki  pasja  keDdi  mér 
í Neopalia.  Ég  var  Jmr  að  tefla  við  mann,  sem  full- 
numa  var  í hversky^s  undirferli  og  slægðarbrögðum; 
en  samt  sem  áður  var  ég  viss  um,  að  ég  hefði  nú 
komið  að  honum  sofandi,  viss  um,  að  ég  var  skarp- 
skygnari  en  hann  og  að  hann  sæi  ekki  það  sem  var 
ljóst  1 huga  mfnum.r  I>að  er  sagt  að  f>að  sé  árangurs- 
laust  að  lepgja  fuglanet  að  fuglinum  ásjáandi.  Já, 
það  er  satt,  ef  fuglinn  hefur  augu  og  kann  að  nota 
þau  rétt.  En  ef  fuglinn  hefur  engin  augu,  eða  not- 
ar  pau  einungis  til  að  dást  að  fjöðrum  sínum,  pá  er 
mögulegleiki  til  að  veiðimanninum  hepnist  fyrirætl- 
an  sín,  J>egar  öllu  er  á botninn  hvolft. 

Þessac  hugsanir  hvarfla  mér  í huga  þegar  ég 
minnist  vonarinnar  og  gleðinnar  1 bjarta  |mínu,  er  ég 
gekk  í hægðum  mínum  á eftir  landstjóranum  upp  í 
gegnum  skóginn,  til  litla  hússins  uppi  í hæðinnL 


32*1 

Ég  taldi  sjálfum  mér  trú  um,  að  Mouraki  ímyndað 
sér,  að  hann  væri  að  eyða  grun  mínum,  að  vagga  að- 
gætni  minni  f svefn  með  þeirri  kurteisi  sinni,  að  ráð- 
stafa,  að  við  Phroso  gætum  talast  við.  Var  petta  J>að 
sem  hann  var  í raun  og  veru  að  gera?  Nei,  sagði 
ég  með  sjálfum  mér  sigrihrðsandi ; ég  taldi  mér  trú 
um,  að  hann  væri  með  þessu  að  leggfja  upp  1 hönd- 
urnar  á mér  tækifæri  £>að.,  sem  fo  lögin  höfðu  hingað 
til  synjað  mér  um.  Haon  ætlaði  að  vera  fjarverandi 
með  flesta  af  mönnum  s'num.  Phroso,  Kortes  og  ég 
yrðum  pannig  ein  eftir  í húsinu,  alein  í einn,  eða  ef 
til  vildi  tvo  klukkutfma.  A pessu  augnabliki  fanst 
mér  að  ég  æskja  einkis  frekara  af  forsjóninni.  Hafði 
landstjórinn  aldrei  heyrt  um  leyndarmál  Stefanopoul- 
os-ættarinnar?  ]>að  leit  næstum  út  fyrir  J>að;  en  ég 
hafði  J>ó  sjálfar  sagt  honum  frá  f>ví,  og  Denny  var 
búinn  að  skyra  honum  frá  p> ví  á undan  mér.  fín 
sarat  sem  áður  ætlaði  landstjórinn  að  skilja  okkur 
eftir  í húsinu  með  Ieynidyrunum  í.  Hafði  hann  mun- 
að  eftir  pei  » ? Hafði  hann  látið  loka  peim,  svo  að 
ómögulegt  væri  að  komast  út  um  pær?  Hiti  minn 
minkaði,  J>egar  ég  fór  að  hugsa  um  þetta;  ég  varð 
niðurlútur.  Hann  vissi  um  leynihurðina;  pað  var 
ómögulegt  að  hann  hefði  gleymt  henni;  pað  var  eng- 
inn  vafi  á,  að  annaðhvort  hafði  verið  hlaðið  upp  í 
göngin,  eða  að  hann  lét  halda  vörð  við  þau! 

„Eftir  á að  hyggja44,  sagði  Mouraki  og  sneri  sér 
að  mér,  „mig  langar  til  að  f>ér  sýnið  mér  göngin,  er 
J>ér  sÖgðuð  mér  frá,  einhvern  tíma  á morgun.  Ég 


330 

hef  enn  ekki  fengrið  tóm  til  að  fara  niðar  í þau,  en 
ég  hef  smekk  fyrir  pessháttar  miðaldafágætiu. 

„Ég  álít  mér  f>að  mikinn  heiðar,  að  vera  leið- 
sögumaður  yðar  f>angaða,  sagði  ég.  „En  porið  f>óir 
að  eiga  svo  mikið  undir  mér,  að  fara  í göngin  með 
mér?u 

„Ó,  kæri  Wheatley  minnCí,  menn  aðhafast  ekki 
þvílíka  hluti  nú  á dðgum,  sem  menn  aðhöfðust  til 
foriia4í,  sagði  Mouraki  brosandi.  „Þér  og  ég  jöfn- 
uoi  hinn  lítilfjörlega  misklið  okkar  á annan  hátt. 
Hafið  f ér  farið  niður  í göngin  síðan  ég  kom  hingað?u 

„Nei,  ég  fékk  hér  um  bil  nóg  af  göngunum  áður 
en  f>ér  komuðu,  svaraði  ég  skeytingarleysislega. 
„Mér  pætti  vænst  um,  að  þurfa  aldrei  framar  að  sjá 
f>au;  en  ég  verð  að  láta  f>að  á móti  mér,  að  fara  niður 
í f>au  með  yður“. 

„Já,  f ér  verðið  að  gera  f>aðu,  sagði  Mouraki. 
„Hvað  pe8si  hæð  er  f>ó  brött ! Ég  blýt  að  vera  far- 
inn  að  gerast  gamlaður,  eins  og  Phroso  er  svo  harð- 
brjósta  að  álítau. 

Á meðan  f>etta  samtal  átti  sér  stað — pað  féll  svo 
eðlllega  og  siétt  við  hugleiðingar  mínar,  og  benti  til, 
ef  pað  sýndi  f>að  ekki  beinlínis,  að  M^uraki  skoðaði 
göngin  sem  smámuni — kuoum  við  í jaðar  skógarins; 
litla  húsið  var  örstuttan  spöl  fram  undan  okkur.  Við 
höfðnm  farið  fram  hjá  aðeins  einum  varðmanni;  varð- 
m&nna  hringurinn  var  horfinn.  I>essi  breyting  vakti 
3trax  athygli  mitt,  og  ég  hafði  orð  á pví  við  Mouraki. 

„Já,  écr  áleit  óhætt  að  láta  flesta  af  varðmðnn- 


381 


nnum  fars;  {>að  eru  nú  samt  hér  á slóðum  einn  eðk 
tveir  menn  í viðbót,  f>ótt  f>ér  sjáið  f>á  ekkiu,  sagði 
banD.  „Eq  flóttamaðurinn  mun  ekki  voga  sér  hing- 
að  héðan  afu. 

Ég  brosti  f kampinn.  Mér  pótti  aftur  vænt  nm 
sjálfan  mig  fyrir  skarpskygni  mÍD&;  og  í petta  sinn 
álít  ég  að  ir  ér  hafi  etki  skjáilast,  eins  og  ég  hef  gef- 
ið  f skyn  að  n ér  hafi  skjátlast  f hinum  atriðunum. 
Ég  hugsaði  nefnilega  með  mér,  að  á meðan  varð- 
manna-hringurinn  hefði  verið  ura  hú  ið  hefði  Con- 
stantine  verið  f pví;  par  sem  hringurinn  væri  nú  far- 
inn,  efaðist  ég  ekki  um  að  Cjnstantine  væri  einnig 
farinn. 

Það  hlaut  að  vera  dimt  í hfisinu,  pví  tjöldin 
voru  dregin  fyrir  gluggana,  eins  og  f>au  höfðu  verið 
pegar  ég  kom  þangað  áður,  kvöldíð  sem  ég  drap 
Viaoho  göstgjafa  og  lenti  f höndunum  á Kortes  og 
Demetri.  Hjólið  hafði  snúist  síðan,  pví  pá  var  pessi 
maður,  Mouraki,  langt  í burtu  og  einmitt  sá  sem  ég 
óskaði  eftir  sem  frelsara  mínum,  en  Kortes  og  Dem- 
etri  opinberir  fjacdmenn  mÍDÍr.  Nú  stafaði  öll  hætt* 
mín  af  Mouraki;  Kortes  var  bezti  vinur  minn;  Dem- 
etri — jæja,  hvern  hafði  Panayiota  meint? 

„Eigum  við  ekki  að  fara  inn?4<  sagði  Mouraki, 
pegar  við  komum  að  húsinu.  „Biðið  samt  við;  ég 
ætla  að  berja  á hurðina  með  göngustaf  mfnum.  X>að 
er  enginn  vafi  á,  að  frú  Stefaoopoulos  er  í húsinu. 
Ég  bý*t  ekki  við  að  hún  hafi  farið  til  manns  sínsu. 

vÉg  frnynda  mór,  að  henni  hafi  þótt  fyrr  pegar 
hún  frétti  að  hann  var  sloppinn  burt‘%  sagði  ég. 


332 


Mouraki  drap  á dyr  með  hinum  gullbúna  staf' 
sínum.  Hann  beið  dálitla  stund,  og  barði  syo  aftur, 
En  enginn  kom  til  dyra  og  enginn  svaraði. 

„Jæja“,  sagði  hann  og  ypti  öxlum,  „við  höfum 
gert  henni  aðvait  um,  að  við  séum  komnir.  Látum 
oss  g*inga  inn  í húsið.  Hún  pekkir  yður,  kæri 
Wheatley  minn,  svo  hún  verður  ekkert  6\ tasleginu. 

„En  ef  Constantinö  Srcyldi  nú  vera  hér?*‘  sagði 
ég  með  háðbrosi.  „Líf  yðar  er  dyrmætt;  stofnið  yð- 
ur  ekki  í neina  hættu;  hann  er  maður  sem  svífst 
einkisu. 

Mouraki  færði  staf  sinn  úr  hægri  hönd  sinni  í 
hina  vinstri,  brosti  aftur  framan  í mig  og  dró  marg- 
hleypu  upp  úr  vasa  sínum. 

„I>ér  eruð  hygginn  sagði  ég  og  tók  líka  marg- 
hlevpu  upp  úr  vasa  mínum. 

„Við  erum  nú  reiðubúnir  til  að  mæta — hverju 
sem  eru,  sagði  Mouraki. 

Ég  held  að  petta  „hverju  sem  eru,  í setningu 
hans,  hifi  átt  að  ionibinda  í sér:  „hver  öðrum44. 

Landstjórinn'opnaði  hurðina  og  gekk  inn  í húsið. 
Alt  virtist  vera  eins  og  pað  var  f>egar  ég  kom  1 húsið 
áður.  Hurðin  á herberginu  sem  var  til  hægri  hand- 
ar,  f>egar  inn  kom,  varopin;  borðið  var  enn  búið 
ucdir  máltíð— einung^s  fyrir  tvo  í f>etta  sinn;  hurðin 
að  herberginu  til  vinstri  hardar  var  aftur. 

„I>ér  sjáið,  að  strokumaðurinn  er  ekki  1 f>essu 
herbergiu,  sagði  Mour&ki  og  benti  með  hendinni  til 
hægri.  „Látum  oss  rannsaka  hittct ; að  svo  mæltu 


338 


sneri  hann  handfarginu  á hurðinni  til  vinstri  handar, 
opnaði  hana  og  gekk  inn  1 berbergið  á undan  œér. 

Ég  neyðist  til  að  gera  hér  dálitla  játningu. 
Morðgirnin  er  ef  til  vill  ekki  eins  óalgeng  og  menn 
ímynda  sér;  ég  p>ori  að  segja,  að  margir  heiðarlegir 
menn  og  ástáðlegar  konur  hafa  fundið  til  hennar,'! 
öllum  sínum  aðiaðandi  einfaldleik,  einusinri  eða  tvis- 
var  á æfinni;  á þvílíkum  augnablikum  virðist  hún 
varla  synds*mleg,  aðeins  of  hættuleg,  en  að  maður 
verði  að  viðurkenna,  að  það  sé  ómögulegt  að  seðja 
hana  einungís  vegna  hættunnar,  sem  f>ví  er  samfara. 
En  ég  sé,  að  ég  er  að  ákæra  annað  fóík  í veiöldinni  í 
von  um  að  afsaka  sjálfan  mig;  pví  að  á augnablikinu, 
er  ég  mintist  á,  pegar  hið  breiða,  preklega  bak  land- 
stjórans  sneri  að  mér  og  var  ekki  nema  um  þrjú  fet 
fyrir  framan  mig,  pá  fékk  ég  ákaflega  sterka  freist- 
ingu  til,  J>ótt  það  varaði  ekki  nema  augnablik,  að 
lypta  handlegg  mínum  upp,  hreifa  vísifingurion  og — 
breyta  allri  afstöðunni.  Ég  gerði  pað  ekki.  En 
h;nsvegar  hef  ég  aldrei  talið  löngun  mína  til  að  gera 
pað  eica  &f  hinurn  stóru  syndum  mínum.  Ég  áleit 
• f>á,  og  veit  nú  með  vissu  að  pví  var  svo  varið,  að 
Mouraki  ætti  ekkert  betra  skilið.  Til  allrar  óham- 
ingju  verðum  vér  að  taka  tillit  til  eigin  samvizku 
vorrar,  og  pannig  erum  vér  ofthindraðir  frá,  að  mæla 
öðrum  út  1 þeim  mæli  sem  gjörðir  þeirra  verðskulda. 

„Ég  eé  engan  héru,  sagði  Mouraki,  „en  J>að  er 
nú  líka  dimt  í herberginu.  Ætti  ég  ekki  að  draga 
tjaldið  frá  glugganum  ?:4 


334 


„Yður  er  betra  að  fara  varlegaa,  sagð:  ég  hlæj- 
aodi.  „Vlacho  dró  einmitt  tjaldið  frá,  og  honum 
varð  ekki  gott  af  £>víu. 

„Já,  en  p>ér  eruð  sama  megin  við  tjaldið  eins  og 
ég  í f>etta  sinha,  sagði  Mouraki  og  gekk  yfir  um  her- 
bergið,  þangað  sem  tjaldið  var. 

Alt  í einu  varð  mér,  eða  fanst  mér  verða  ein- 
hvern  veginn  ónotalegt,  pví  ég  hafði  einhverja  óá- 
kveðna,  hræðilega  meðvitund  um,  að  alt  væri  ekki 
með  feldu  í lierberginu.  En  samt  gat  ég  ekkert  séð 
1 dimraunni,  og  ég  heyrði  ekkert.  Ég  get  varla  álit- 
ið,  að  Mouraki  hefði  hina  sömu,  undarlega  pjakandi 
tilfinningu;  en  samt  dró  hanu  ekki  tjaldið  frá  strax; 
ég  sá  hann  standa  hreifingarlausan  b-dnt  fram  undin 
raér  í hálfrökkrinu,  og  hann  endurtók,  með  röddu  er 
l^fati  einhverjum  óróleik: 

,,Ég  held  pað  sé  bezt  að  ég  dragi  tjaldið  frá,  eða 
álítið  pér  það  ekki?*‘ 

Hvað  var  pað?  Það  hlytur  að  hafa  verið  tóm 
ímvndan,  er  átii  rót  sína  að  rekja  til  áhrifa  geðs- 
hræringarinnar  og  tauga-áreynslunnar,  sem  ég  hafði 
lifað  í að  undanfornu  og  lifði  enn  í.  Ég  hef  haft 
dálítið  af  hinni  sömu  tijfinningu  í myrkri,  bæði  áður 
og  síðan,  en  hún  hefur  aldrei  verið  jafn  sterk,  glögg 
cg  nærri  yfirbugandi.  Ég  vissi  að  Constantine  var 
ekki  parna;  ég  óttaðist  hann  ekkert,  pótt  svo  hefði 
verið.  En  r*amt  sló  köldum  svita  út  um  enrú  mitt. 

Mouraki  tók  á gluggatjaldinu  með  hendinni; 
hann  dró  pað  frá.  Hin  danfa  birta  breidd:  sig  hægt 


335 


iiffi  faerbergið.  Mouraki  sneri  sér  við  o g horfði  á 
mig’;  ég  horfði  aftur  á hann.  Það  Hðu  nokkur  augna- 
blik  áður  en  við  iitum  í kringum  okkur. 

?>I>að  er  enginn  á bakvið  gluggatjaldið‘%  sagði 
hann  og  andvarpaði  ofurlítið,  eins  og  að  einhverju 
hefði  verið  létt  af  honum.  ,,Sjáið  pér  nokkurn  nokk- 
ursstsðar  bér?kt 

í>á  hristi  ég  af  mér  pessa  tilfinningu  og  litaðist 
um.  Enginn  sat  í stólunum,  sem  nálægt  mér  voru, 
og  enginn  var  á legubekknum.  En  úti  í einu  horni 
herbergisins,  í skugganum  af  framstandandi  horni  á 
veggnum,  sá  ég  einhvein  sitja  við  lítið  borð  eitt.  A 
borðinu  vcru  skriffæri;  f>að  var  kona,  sem  sat  við 
borðið,  handleggir  hennaT*  hvíldu  á borðinu  og  höfuð 
hennar  á nrlli  peirra.  Ég  íyfti  upp  hðndinni  og 
benti  á konuna.  Augu  Mouraki’s  fylgdu  hreifingu 
handar  ininnar  eftir,  en  svo  leit  hann  til  tnín  spyrj- 
andi  og  hóf  augabryrnar, 

Ég  gekk  yfir  um  herbergið,  pangað  sem  konan 
sat.  Ég  heyrði,  að  landstjórinn  fylgdi  mér  eftir  með 
hikandi  sporum,  og  ég  beið  pangað  til  hann  náði  mér. 
Dá  kallaði  ég  tii  konunnar  með  nafni,  ofur  lágt;  en 
ég  vissi  sarnt,  að  það  var  ekki  til  neins  að  kalla  til 
hennar;  pað  voru  einungis  mótmæli  hryllings  sjálfs 
mín.  Ég  vissi,  að  hún  mundi  aldrei  framar  heyra 
nafn  sitt  nefnt.  Aftur  benti  ég  með  hægri  hendi 
minni,  en  greip  utan  um  handlegg  Mouraki’s  með 
hinni  vinstri  um  leið  og  ég  sagði: 

„Þarna — parna— milli  herðanra!  Þar  stendur 

iinífur!*4 


336 

Ég  fann  að  handieggur  Mouraki’s  skalf.  Ég 
verð  að  vera  réttlátur  gagnvart  honum.  Ég  er  sann- 
fœrður  um,  að  hann  sá  ekki  fyrirfram  og  átti  ekki 
von  á,  að  þetta  yrði  ein  aíleiðingin  af  að  sleppa  Con- 
stantine  Stefanopoulos.  Ég  heyrði,  að  Mouraki 
ræskti  sig,  ég  sá,  að  hann  sleikti  varir  sínar  til  að 
væta  þær;  augnalokin  sigu  niður  yfir  hiu  slæglegu 
augu  hans.  Ég  sneri  mér  frá  honum  ög  að  hinni 
hreifingarlausu  konu  í stólnum. 

Hún  var  dauð,  og  var  dáin  fyrir  nokkurri  stundu; 
og  hún  hlaut  að  hafa  dáið  á sama  augnabliki  af  hinni 
svívirðilegu  hnífstungu.  Því  hafði  mannhundurinn 
myrt  hana?  Hafði  hann  gert  f>að  einungis  af  hefnd- 
arhug  og  grimd,  af  sívaxandi  heift  út  af  pví,  að  hún 
hafði  komið  upp  um  hann  klækjunum  á hátið  hins 
helga  Tryphon’á?  Eða  hafði  hann  fengið  einhverja 
Djfja  ástæðu  til  að  reiðast  henni? 

„Látum  oss  leggja  hana  á legubekkinn  hérna“, 
sagði  ég  við  Mouraki,  „og  pér  verðið  að  senda  ein- 
hvern  hingað  til  að  annast  líkiðu. 

Hann  virtist  ófús  á að  hjálpa  mér;  svo  ég  beygði 
„mig  niður  að  henni  einsamall,  tók  utan  um  hana  og 
lyfti  henni  upp  svo,  að  hún  sat  upprétt  í stólnum. 
Ég  gladdist  af  f>ví,  að  pað  sáust  engin  kvala  eða 
óttamerki  1 andliti  hennar.  I>að  braast  snögg,  stutt 
grátstuna  upp  frá  brjósti  mínu,  f>ar  sem  ég  horfði 
parna  á hana.  Ég  nærri  misti  kjarkinn  eitt  augna- 
blik;  petta  morð  var  svo  óumræðilega  grimdarlegt 
og  hræðilegt. 


337 


„Hann  hefur  notað  frjálsræði  sitfc  velu,  sagði  ég 
með  lágri  en  grimmúðugri  röddu  við  Mouraki,  J>ví 
ég  reiddist  ákaflega  við  hann  fyrir  að  hafa  slepfc  þræh 
menninu  lausu.  En  Mouraki  var  búinn  að  vefja  s’g 
aftur  stillingunni,  líkfc  og  í kápu.  Hann  vissi  hvað 
ég  meinfci,  og  las  ásökunina  út  úr  orðum  mírrum,  en 
hann  sv&raði  með  rósemí  og  sagði: 

„Við  höfum  enga  sönnun  fyrir  pví  ennpá,  að 
pað  hafi  verið  maður  hennar,  sem  dráp  hana“. 

„Hver  annar  gæti  pað  verið?u  sagði  ég. 

Hann  ypti  öxlum  og  sagði:  „Ég  sagði,  enga 

sönnun;  hann  hefur  ef  til  vill  unnið  verkið,  ef  fcil  viil 
ekki;  við  vitum  pað  ekkiu. 

„Hjálpið  mér  með  hanau,  sagði  ég  hálf  hrana 

lega. 

Við  hjálpuðumst  að  pví  að  iyfta  henni  upp,  hár- 
um  hana  yflr  að  legubekknum,  lögðum  hana  á hann 
og  breiddum  ofan  á hana  loðfeld,  sem  var  á einum 
stólnum.  Á meðan  við  vorurn  að  pessu,  söf^ðum  við 
ekki  orð  hver  við  annan.  Mouraki  andvarpaði  pegar 
pefcta  verk  var  búið,  eins  og  pað  hefði  létt  af  honum 
einhverri  byrði. 

skal  senda  tvær  konur  upp  bingað,  til  að 
ann?>st  líkið;  strax  og*  við  erurn  komnic  til  baka  niöur 
í húsiðu,  sagði  Mouraki.  „Þangað  til  pær  koma,  er 
vörður  í kringum  petta  hús,  svo  enginn  getur  komiet 
inn  í pað.  Þurfum  við  að  tefja  leDgur  hér?  Detta 
er  ekkert  skemtilegur  staðuru. 

„Ég  b)fst  við,  að  við  mættum  eins  vel  fara  héð- 


-incc,  sagði  ég  og  skimaðist  aítur  mn  í hinu  litla  her- 
bergi  og  leit  á blettÍDn  [>ar  sem  Vlscho  haffi  fallið^ 
Tftfion  í glupgatjaldið,  er  hann  r.afði  dregið  niður 
T>eð  eér,  og  svo  á bkrifborðið,  sem  hin  dauða  Franc- 
■)sca  hafði  legið  fram  á.  Hönd  Mouraki’s  var  nú  á 
bandfahginu  á hurðinni;  bann  stóð  par,  óþolinmóður 
ið  komast  burt  úr  húsinu,  og  beið  eftir  að  ég  yrði 
iér  samferða.  En  ég  sá  nú  no^kuð,  er  ég  hafði  ekki 
iður  tekið  eftir,  rak  upp  lágt  óp  og  stökk  yfir  að 
akrifborðin u.  Ég  hafði  sem  sé  séð  psppírs-blað 
Liggja  á borðinu,  einmitt  par  sem  höfuð  FraDcesou 
hafði  hvílt. 

„Hvað  gengur  að?*‘  spurði  Mouraki. 

Ég  svaraði  honum  engu.  Ég  greip  pappfrs- 
ölaðið.  Daö  lá  penni  milli  [>ess  og  blekbyttunnar. 
4 blaðið  var  skrifuð  liðug  ein  lína;  stafirnir  voru 
lílestir,  líkast  pví  sem  bár  hiunar  dánu  konu  hefði 
klest  f>á  áður  en  blekið  var  orðið  J>urt.  Ég  hélt  b)að- 
rnu  upj;  til  að  lesa  pað.  Mouraki  gekk  hratt  yfir 
ni  mfn. 

„Fáið  mér  paðtc,  sagði  hann  og  réttí  út  höndina. 
,I>að  er  ef  til  vill  eitthvað  á pví,  sem  ég  ætti  að  sjácc. 

Fyrsta  bendingin  um  starfa,  um  nytt  ljós  eða 
mýj&r  uppgötvanir,  gaf  wér  aftur  hina  vanalegu  still- 
ingu  og  athugunarsenii  mína. 

„í>ví  ekki  eitthvað  sem  ég  ætti  að  sjá,  kæri 
pasja  minn?a  sagði  ég,  hélt  hendinni  fyrir  aftan  bak- 
ið  og  horfði  íraman  5 hann. 

„I>ér  gleymið  stððu  minni,  Wheatley  lávarðurtc, 


m 

sagði  Mouraki.  „Þér  eruð  ekki  í Deinci  vílfkri 
stöðu  sem  égu. 

Éi?  práttaði  ekki  við  hann  um  [>etta  atriði*  Ég 
gekk  yfir  að  ^flu^anuK),  til  að  koma3t  í sem  bezta 
birtu.  Mouraki  var  fast  á eftir  mér. 

skal  lesa  yður  J>að<c,  sagði  ég.  „D^ð  er 
ekki  lanoft.a 

Éor  hélt  blaðinu  í sem  beztri  birtu.  Lar  dstjér- 
inn  var  fast  við  öxl  míoa,  og  hanu  beygði  hið  föla 
andlit  sitt  að  bLðiou.  Éjr  adi  k hiua  klestu  st  ifi 
og  för  að  lesa  skriftina;  ég  las  upphátt,  samkvæmt 
loforði  mínu,  og  ég  heyrði  andardrátt  Mouraki’s  í 
gegnum  lösturinn: 

„ jAvarður  raiun,  varið  yðar.  Hann  er  3aus. 
Mouraki  hefur  hleypt — É “ 

X>etta  var  alt  ojf  sumt.  Stór  blek-klessa  var  aft- 
an  við  seiaasta  orðið.  Degar  hún  lauk  við  að  skrifa 
pað,,  hlytiir  penninn  að  hafa  dottið  úr  fingrum  hennar 
um  leið  og  stinghaifur  mauns  hea  tar  rænti  hana  lífiou. 
Við  höfðum  lesið  hia  síðustu  orð  henaar.  Húa  skrif- 
&ði  pau  á síðasta  augnabltki  lífs  síns;  var  petta  síðasta 
orð  orsökin  til  morðsins?  Ef  [>ví  var  þannig  varið, 
þá  var  ekki  gamli  kalinn  orsökia,  heldur  var  pað  nf 
hetpt  útaf  pví,  að  húu  var  &ð  Ijósta  upp  cyrri  præl- 
merísku  iun  hann,  sem  kaúði  höod  Constantine’s  t‘1 
pessa  svívirðilega  verks  ha*  s Haon  hafði  koraið  að 
heuni  par  sem  hún  var  uð  skrifa  mér  um  pað,  hef:;t 
sin  tafarlaust  á henni,  o g téð  sjálfutn  sér  borgið. 

Það  varð  pögn  eftir  að  é-r  hafði  lesið  orð  hanmir. 
Andlit  landttjórans  var  enn  fast  við  öxl  inína.  É ( 


340 


starði,  eina  og  ég  væri  heill&ður,  k hið  ba/ivæaa, 
óidVr-ð*  bréf.  Loks  saeri  ég  œér  við  og  horfði  í 
aýi'jdlit  iíouraki'.*’.  Augu  hans  rnættu  augum  mÍQuin, 
eius  kðid  og  r<5!eg  sem  skyg;nt  stál. 

„Ég  slít,  að  pegar  alt  kemur  til  öll?,  pk  hafi  ég 
haft  rétt  til  að  lesa  miðana^,  sagði  éct.  i,l>ví  mig 
grun?.r  að  hún  hafi  verið  að  skrifa  mér,  en  ekki  yður“. 

Mouraki  hikaði  sér  eitt  augaablik  við  ,að  svara 
mér;  eu  svo  ypti  hann  Öxlum  o g sagrði: 

„Kreri  livarður  minn,  ég  veit  ekki  hverjum  það 
hefur  verið  skrifað  eða  hvað  f>að  jf>/ðir.  Ef  h:nni 
ólinssömu  konu  hefði  enzt  aldur  til  að  ljúka  við 
f»að — 4 

,,l>á  værum  við  íróðari  en  við  erum  nútc,  groip 
ég  fram  í fyrir  honum. 

,,Ég  var  eiomitt  1 pann  veginn  að  segja  hið 
Eitaa  4,  sagði  Mouraki.  ,.Ég  sé,  að  hun  hefur  nefnt 
mig  í miðiuuiri ; en  hún  h^fur  nú  samt  ekki  getað 
vitað  uðitt  uoi,  hvaða  veg  ég  kynni  að  vera  að  farau. 

„Nama  að  einhver,  sam  vissi  pað,  hafi  sagt  hðnni 
þaðu,  sagði  ég. 

„Hver  hefði  getað  gert  pað?*4  spúrði  hann. 

„Jæja  nú,  rnaður  hennar4t,  s?agði  ég. 

„Elana,  sem  var  að  drepa  haua?*4  spurði  Mouraki 
Dieð  fyrirlitningar  brosi. 

, Jlann  kann  að  hafa  verið  búinn  að  segja  henni 
j>að  áður,  og  hún  kann  að  hafa  verið  að  reyna  að 
korna  uppYsiQgunurn  til  rDÍDct,  sagði  ég. 

„Altsainan  þetta  eru  eintómar  getgátarCí,  sagði 
landujórinn  og  ypti  óxlum. 


341 

É£  horfði  í augu  hans,  og  ég  held  að  augu  mín 
hafi  sagt  houum  bysna  Ijóslega,  hvað  ég  áliíi  að  mið- 
inn  f>/ddi.  Hann  horfði  fyrst  í augu  mín,  fcn  {>ess  að 
nokkuð  sæist  á honum  hvað  hann  væri  að  hugsa;  en 
svo  kom  meining  í augnaráð  haos;  hann  virtist  játa 
með  augunum,  að  hann  hefði  slept  Constaatine  og 
skora  á mig  að  nota  játuiagu  sína  á hvera  pann  hátt 
er  ég  vildi.  En  á n i sta  augnabliki  hvarf  pessi 
augnablitis-hreinskilni  úr  augum  hans,  og  pað  var 
ekkert  hægt  að  lesa  út  úr  svip  hms  fraœar. 

Ég  háði  stranga  baráttu  við  sjálfan  Vmig  að 
halda  mér  í skefjura.  Ég  hef  álitið  alt  fram  • á penn- 
an  d«g,  að  ef  hé:’  hefði  verið  að  ræð*  um‘  Iff  mitt,  og 
mitt  líf  einuQgis,  f>á  hefði  ég  neytt  Móuraki  til  að 
berjast  víð  mig  tafarlaust  parna  í btla  dirama  hér- 
bergiou,  sera  hia  dauða  koaa  !á  á bekk  ura  í.  Við 
hefðum  ekki  truíiað  hana.  O r ég  ha’d  einnig  að 
Mouraki,  sem  ekki  skorti  hug,heíði  tekið  hðlragðr-gu- 
áskorun  minni  og  verið  ánægðar  raeð,  að  við  jöíauð 
um  misklið  okkar  þarna  tafarlaust  og  að  einungis 
annar  okkar  skyldi  fara  lifandi  ofan  hæðina.  £g  las 
pessháttar  hngsanir  út  úr  augum  hans  á þessu  hrein- 
8kilnis-augnabliki;  ég  sá  á hiaum  saraanprjfstu  vörutn 
hans  og  á því  h^nrnig  hann  stóð,  að  hanu  hafði  hug 
Og  löngun  til  að  berjast. 

Jæj«,  hvorugur  okkar  b&fði  kringumstæður  til 
að  fullnægja  pessari  löngun  sinni.  Ef  ég  dræpi 
h«nn,  þá  mundi  ég  verða  orsök  í f>ví  að  sterkur  gruD- 
ur  legðist  á Phroso;  pað  yrði  álitið,  að  hún  og  eyjar- 


842 


búnr  hefðu  gert  samsæri  til  að  drepa  hann;  og  pó  ég 
hntrsaði  ekki  mikið  um  jiflðiðiograrcar  fjrir  sjálfan 
rrn*ef  í reiði  minni,  p4  rcundi  éj?  h»fa  stofnað  sjálfutn 
ir  ér  í mikla  hættu  með  pví.  Ofíf  hann  g»t  ekki  drep- 
ið  mig  opinberlegfn ; þvf  alt  ráðiibriigg  hacs  gagnvart 
mér  var  enn  undir  fehrifnm  og  takmarkað  af  embætt* 
isstöðu  hans.  Ef  ég  hefði  verið  einn  af  hinum  inn- 
fæddu  ejjarbúum,  ^ða  jafnvel  verið  ópektur  maður, 
sem  enginn  befði  spurt  um,  pótt  hann  befði  borfið,pá 
hefði  verk  Mouraki’s  verið  einfalt,  og  é r ímjoda  mér 
að  h>tnn  kefði  pá  verið  báinn  að  láta  rá*a  mig  &f  dög- 
um.  Eu  pví  var  ekki  þannig  varið.  HaT  n hefði 
orðið  að  gefa  fnllnægjandi  skfrincru  jfir,  hvernig 
dítuði  minn  hefði  *t\ikast.  Það  h«fði  orðiðly  ma 
eifitt  fjrir  hann,  að  finna  upp  fullnæfirjHndi  skýnngu 
jfir  pað  ef  hann  dræpi  mig  sjálfur,  og  pnð  f heimu- 
legu  einv-gi.  t>að,  að  é^  fann  miðann  er  Frarcesca 
hafði  skrifað,  brejtti  pví  ekki  afstöðu  okk»r  hvað 
athafnir  snerti;  en  pnð  tók  1 burt  birar  seinustu 
slseður  af  skylu  þeirri,  hinar  síðusru  leifar  af  npp- 
gerðar  vÍDáttu  peirri,er  við  höfðnm  sýnt  hver  öðrum. 
í pessum  stuttu  augrnatillitum  okk«r  kom  fjandskap- 
ur  okkar  hreint  og  beint  1 Ijó*;  við  höfðum  Jesið  hið 
mikla  deilu  efni  okkar  hver  út  úr  öðrum  eins  skýrt 
og  pó  pað  hefði  verið  skrifað  með  stóru  Jo?ri.  En 
samt  kom  ekki  eitt  orð  út  af  vörum  okkar  viðvfkjandi 
pví.  Við  Mouraki  vorum  ekki  farnir  að  purf<  að 
halda  á orðum,  fremur  en  elskendur;  pví  hatrið  jafn- 
ast  á við  ástina  hv&ð  glöggsæi  snertir. 


948 

Ég  stakk  miðanum  i v&sa  minn.  Mouraki  depl* 
aði  auguoum,  sem  enginn  svipur  »%st  nú  í.  Éjf  leiv 
á hina  dauðu  koau  í síðasta  siuni;  ég  fyrirvarð  mig 
dálítið  fyrir,  að  hafa  glðjmt  aEdrifam  henaar  sðk- 
um  deilu  sjálfs  mín. 

„Eigum  við  nú  að  ganga  ofan  aftur,  pasja?1' 
sagði  ég. 

„Já,  eins  fljótt  og  yður  póknast,  Wheatley  lá- 
varður6,  svar&ði  hann.  I>etta  titla  ávarp  var  ef  tO 
vill  viðurkenamg  fyrir,  að  hraðiai  og  uppgerðar- vin- 
átta  milli  okkar  væd  nú  um  garð  geagið.  Breyliag 
in  v&r  einmitt  við  haas  hæfi,  lítil,  kæaleg,  ea  uægileg 

Ég  fylgdi  Mouraki  eftir  út  úr  húsinu.  Hann 
gekk  á sian  vaaalega  hæga,  stiiliiega  hátt.  Hann 
beoti  varðmanaiaurn  að  koma  tilsín  um  leið  og  haan 
gekk  fram  hjá,  sagði  hoaum,  að  tvær  koaur  mundu 
bráðura  koma  upp  að  húsinu  og  að  hann  skyldi 
hleypa  peim  inn  í f>að,  ea  eagurn  öðrum,  partil  for- 
ingi  kæmi  þang&ð  með  frekari  skipaair.  Eftir  að 
hann  hafði  gert  p-ssar  ráðstafoair,  hélt  har.n  áfram 
niðar  eftir  hæðinni,  gekk  hmn  á undan  mér  og 
steinpagði  á leiðinui.  Éjf  kærði  mig  heldur  ekki  um 
að  tala.  hafði  nóg  að  hugsa  um.  Ea  pegar  ég 
var  nú  komion  út  í ferska  loftið,  þá  fór  hin  hryllilega 
tilfinning,  er  gagntók  mig  á meðan  ég  var  inn  í her- 
berginu,  að  hverfa.  Ég  fann,  $ ó óg  var  aftur  orðinn 
jafnstyrkur  og  ég  átti  að  méc  að  vera.  Ég  var  nú 
betur  búiun  undir  hiaa  miklu  tilraun,  sem  ég  sá  að 
lá  fram  undan  mér  og  sem  ég  áleit  nauðsynlegt’af 


344 


gera  sem  fyrst.  Mouraki  hafði  fengið  verkfæri  f 
hendur;  hann  hafði  slppt  Constantine  lausum,  og 
Constantine  gat  unnið  mér  tjón  sem  Mouraki 
ekki  gatsjálfur  unnið  mér  opinberlega.  Viair  mínir 
voru  fjarverandi.  Tíminn,  sem  fjandmenn  mínir  ætb 
uðu  »8  í?re'  ða  mér  högg  sitt,  hlaut  að  vera  kominn. 
Jæja,  tíminn  sem  ég  ætlaði  að  gera  hina  miklu  til- 
raun  mína  til  að  frelsa  Phroso  var  einnig  kominn, 
tilraun,sem  samtal  raitt  við  Pkroso  og  fjarveia  Mour- 
aki’s  átti  að  gera  raögulega.  I>ví  hann  leit  á gðngin 
einuogÍ3  sem  œiðalda-afbrigði! 

Við  komura  niður  að  hásinu  og  gengum  saman 
inn  í ganginn.  f>egar  við  geagum  yfir  svæðið  bak- 
við  húsið,  tók  é*  eftir  varðmanni  par,  er  virtist  taka 
nákvæmlega  eftir  ödu  sem  fram  fór.  Síðau  fór  ég 
út  í framdyrnar  og  litaðist  ura,  og  sá  ég  tvo  menn  á 
verði  £>ar.  Auk  pess  sá  ég  hóp  af  hermönnum,  tíu 
eða  tólf  talsins,  standa  í röð,  og  var  foringi  fremstur  1 
röðinni;  petta  voru  vafalau*t  hermennirnir,  sera  áttu 
að  vera  með  Mouraki  á kvöld-leið  mgri  hans.  Land- 
stjórinn  settist  við  borð  og  skrifaði  bréfmiða;  hann 
leit  upp  um  leið  og  hann  lauk  við  miðann  og  sagði: 

„Ég  er  að  tilkyona  lafði  E'iphrosyne,  að  f>ér 
verðið  bér  að  hálfri  klukkustund  liðÍDni  til  að  tala  við 
hana,  og  að  hún  raegi  taka  sér  eios  langan  tíma  og 
henni  þóknast  að  lala  við  yður.  Er  J>etta  ekki  það 
sem  pér  æskið  eftir?^ 

„Einmitt  pað  sem  ég  æski  eftir,  yðar  tignu, 
iiagði  ég.  „Ég  er  yður  mjög  pakklátur  fyrir  paðM. 


345 


Hið  eina  svar  hans  var  að  hneigja  sig  hátíðlega. 
En  hann  sneri  sér  að  undirforingja,  sem  stóð  við  hlið 
hans  o g beið  eftir  skipunum,  og  saorði.  „Látið  ekki 
nokkura  maon  trufla  Wheatley  lávarð  í kvöld.  E>ét* 
hafið  auðvitað  mean  á verði  bæði  fyrir  aftan  og  fram- 
an  hús’ð,  en  íátið  pá  með  engu  raóti  koma  hér  inna. 

Eftir  að  hafa  gefið  pessar  skipanir,  sat  landstjór* 
inn  pecrjandi  í nokkrar  mínútur.  Hann  hafði  kveykt 
á sfgaréttu,  og  reykti  hana  hægt  og  seint.  Svo  lét 
hann  deyja  á sfgarettunai — nokkuð,  sem  ég  hafði 
aldrei  fyr  séð  hann  gera — kveykti  á annari  og  byrj- 
aði  að  reykja  hana  hægt.  Ér  vissi  að  hann  mundi 
taka  til  máls  innan  skaras,  og  eftir  nokkr^r  mfnútur 
lét  hann  mig  vita  hvað  haun  hafði  verið  að  hugsa  um. 
Yið  vorum  nú  orðnir  aleinir. 

„t>&ð  hefði  verið  miklu  betrau,  sagði  hann,  „ef 
|>essi  veslings  koua — ég  hirma  afdrif  hennar  einlæg- 
lega — hefði  verið  Utin  í friði,  o g að  pessi  stúlka 
hefði  dáið  í staðinn  fyrir  hana  og  hann  kinkaði  kolli 
til  mín  eins  og  hann  væri  aigeclega  sannfærður  um 
petta. 

rEf  Phroso  hefði  dáið!;c  hrópaði  ég  forviða. 

„Já,  ef  Ph^oso  hefði  d *iðiC,  sagði  Mouraki.  „Við 
hefðiim  þá  hjálpast  að  pví  að  hengja  Constantine* 
grátið  yfir  gröf  Phroso  í sameiningu,  og  hver  um  sig 
hefði  farið  heim  til  sfn  með  sæta  endtirminningu  um 
haua — pér  til  uunustu  yðar,  en  ég  til  starfa  minna. 
ög  við  hefðum  fyrirgefið  hver  öðrum  sérhverja  smá- 
ásökun,  er  við  höfum  gegn  hver  öðrum“. 


346 


Eg  svaraði  J>essum  hugleiðingrum  haos  um,  hvað 
hefði  gatað  verið,  alls  encru.  TiifiDuingrarnar,  er 
vöknuða  í brjósti  mór  við  orð  hans,  sýnda  mér,  að 
mér  veitti  ekki  af  að  mér  væri  sýat  hvað  Phroso  var 
mér  í raun  ogr  veru.  Ecr  hafði  fylst  hrylliagri  og  sorg 
við  afdrif  vsslings  Franca,scu,  en  f>au  voru  samt  J>ús- 
und  sinnam  bærilegri  en  ef  p>að  hefði  skeð,  sem 
Mouriki  taiaði  um  með  svo  miklu  tilfianiucrarieysi! 

„I>ið  hefði  verið  mikia  b-itra,  já,  svo  miklu 
betrau,  endartók  Mouraki,  ocr  j>að  var  undarlegur 
eftirsjár  hljóraur  í rödda  hans. 

„Hið  eina,  sem  að  míuu  áliti  væri  tniklu  betrau, 
sagði  é/,  „er  það,  að  f>ér  breíytið  sem  göfugrlynduF 
aoaður  og  leyfið  lafði  Phroso  að  gera  eins  og  hún 
æskiru. 

„Og  annað  atriði  er  vafalaust?6  saorði  haan  og 
var  nú  bro3andi,  „að  f>ér  breytið  nem  göfuglyndur 
maður  og  farið  aftur  heim  til  Miss  Híporrave?  4 Hann 
hló  lágt.,  til  að  leggja  áherzlu  á að  hinn  hefði  sigrað 
í pesaurn  síðustu  orða-viðskiftu  n.  Síðan  ypti  hann 
öxlum  á síuq  vanalegi  hátt  og  sagði:  „Við  erum 

J>ræiar  ástríða  vorra,  við  kirimeaairair — ailir  prælar!u 

Að  -svo  raæltu  stó*  hann  upp  af  stóinum  og  bjó 
sig  undir  leiðangrur  siun.  Haan  fleyerði  síðri  her- 
mannakápu  yfir  sig.  Aucrnabliks  hik  f>að,  iðrun,  eða 
hvað  f>nð  nú  var,  etj  hann  hafði  sýnt,  var  nú  algrerlega 
horfið.  Ræða  bans  varð  nú  aftur  gagnyrt  og  ákveðin. 

„Eg  b/st  við  að  við  hittumst  aftnr  í fyrramáliðu, 
sagði  hann,  „og  J>á  verðum  við  að  útkljá  f>etta  mál- 


347 

©fni.  A ég  að  skilja  J>að  svc,  að  pér  séað  ákveðinn  í 
að  láta  ekki  undan?*c 

MJá,  ég  er  algerlega  ákveðioa  í að  láta  ekki 
undanu,  svaraði  ég;  og  svo,  f>egar  ég  tók  eftir  hvað 
andlit  hans  var  rólegt  en  hæðnislegt,  varð  mór  skap- 
fátt  og  ég  bætti  við:  ,,J&,  ég  er  ákveðinn  í pví. 

JÞér  getið  gert  hvað  sem  yðar  sýnist.  Þér  getið  mút- 
að  prælmermum  til  að  myrða  nrg  í iauasi,  eins  og  ég 
álít  að  þér  bafið  mútað  Coostantine  tii  að  gerau. 

Honum  varð  hverft  við  þetta,  eins  og  manni  er 
gjarnt  til  að  verða  við  beryrði,  pótt  ekkert  annað  sé 
í beryrðunum  en  pað  sem  maður  vissi  fyrirfram  að 
var  í haga  pes5?,  er  talaði.or^in. 

:)Blóð  hinnar  óffarsælu  konu  er  á samvizku 
yðaru,  hrópaði  é * raeð  niikium  ákafa.  („JÞað  er  yður 
að  keena,  að  húa  er  nú  liðið  lík.  Ef  saraskyas  Örlóg 
koma  yfir  mig,  eios  og  yfir  hana,  p\  berið  þér  einnig 
ábyrgðina  ?;f  f>ví.  f>.ið  eruð  f>ér,  en  ekki  verkfært 
yðar,  sem  ábyrgðin  hvílir  áu. 

,,Ábj'gð!kt  át  hann  efúr  mér.  Rödd  hans  var 
létt  og  hæðandi,  pótt  andlit  hans  væri  enn  fölara  en 
p«ð  var  vanl  að  vera.  „Abyrgð?  Hvað  þ/ðir  pað? 
Fyrir  hverjura  ber  ég  ábyrgð?*4 

„Fyrir  guðilt,  sagði  ég  einbeittlega. 

H«nn  hló  lágan  hæðnis-hlátur  og  sagði: 

„Haoa  nú,  petta  er  betra  en  ég  átti  von  á.  Eg 
bjóst  við,  að  þér  munduð  segja,  að  ég  bæri  ábyrgð 
fyrir  almemings  álitinu.  Skoðanir  yðar  eru  særai- 
legri  en  almennings-álits  bullið.  Jæja,  svo  skal  |>að 


348 


vera;  ég  skal  bera  ábyrgðina.  Eq  hvað  verður  um 
y?ur?*‘  Hann  stanzaði,  brosti  og  bætti  síðin  við. 
,,0 g hvsð  verður  u’m  Phroso?44 

V«ld  mitt  }fir  sjálfum  mér  var  nú  algerlecra  far- 
ið.  Eoj  stökk  á fætur.  augnabliki  liðnu  hefðu 

hendur  mínar  verið  utan  um  k'rerkar  hans;  á mesta 
augnabliki  b/st  óg  við  að  ég  hefði  verið  f *ngi  í 
höndum  varðmannanna.  Eq  það  var  ckki  ósk  hans 
eða  áform.  Hann  var  nú  búion  a*  Uta  mér  of  mikið 
í Ijósi  af  hugrsunum  sínum  til  f>ess,  að  hann  gerði  sig 
ánægðan  með  nokkuð  minna  en  fð  hafa  líf  mitt; 
og  hann  var  maður,  sem  lót  hvorki  reiði  s^na  ré  mína 
snúa  sér  frá  ráðagerðum  sínum.  Hann  hafði  tyengrið 
fram  að  hur  inni  á meðan  hann  var  tala  *ið  mig. 
I>egar  ég  stökk  að  honum  opnaði  hann  hurðina  með 
s^ðggri  og  liðugri  h.reifingu  og  smokraði  sér  ét  ura 
dyrnar  áður  en  ég  náði  í hann.  Hann  tíekk  rr  ér 
þannig  úr  grreípura,  oo r lokaði  hurðinni  á eftir  sér 
rétt  pegar  ó / kom  að  hen  i.  Eg  heyrði  hinn  Hgra 
hæðnishiátur  hans  um  leið  og  ég  hneiir  sftur  niður  í 
8tól  minn,  fjÚKandi  reiður  útaf  því  «ð  ég  ekki  náði  1 
hann,  en  á næsta  augfnabliki  þétti  mér  vænt  um,  að 
ég  haPi  ekki  komið  fram  þeirri  vanhugsuðu  tilraun 
minni. 

Ecr  heyrði  fótatak  manna  !and<tjórans  par  sem 
peir  gengu  á hermanna  vfsu  niður  efcir  hinum  harða 
vegi,  er  lá  frá  húsiou  út  á a*alvegrinn. 

Fótatak  f>eirra  hvarf  smátt  ogr  smátt,  ogf  alt  v»rð 
injög  kyrt  og  hljótt.  Eg  litaðist  um  í hinum  mikla 


349 


gangi,  en  {>ar  var  engian  nema  ég.  Eg  stóð  á fœtur 
og  leit  inn  í eldhúsið,  en  |>ar  var  enginn  heldur, 
Mourafei  hafði  haldið  loforð  sitt;  við  Phroso  vorum 
einsömul  í húsinu.  Það  voru  varðmenn  fyrir  fr&man 
hásið,  oo;  4 bafe  við  þið  voru  varðmenn,  en  ég  réði 
einn  yfír  hásinu.  Vonin  glæddist  aftur  í hjarta  mínu, 
o g varð  sterk  og  áfeðf  p>egar  ég  leit  á blettinn  undir 
stiganum,  J>ar  sem  dyruar  að  leynigöngunum  voru. 
Eg  leit  & úr  mitt;  klukkaa  var  ellefu;  f>að  var  að 
eins  lítil  gola  úti  og  fallegasta  veður  f>etta  kvöld. 
Rðad  af  hinu  ny-kviknaða  tungli  s4st  í gegnum 
mj(5u  gluggnns.  Tíminn  var  kominn  — tíminn,  sem 
mé r veittist  fyrit  hina  undarlegu  vangá  Mouraki  s. 

Dað  var  nú  fyrst,  og  ekki  fyr  en  nú,  að  f>að 
vaknaði  skyndilega  hj4  mér  kælandi  grunur,  er 
breytti  von  minni  í ótta,  BÍgurhrósi  míau  í ef  * og 
kvíða.  Var  Mouraki  pasha  maður  sem  líklegt  væri 
að  gerði  sig  sekan  í nokkurri  vang;4?  í>ðgar  fjand- 
maður  skilur  eítir  opinn,  auðsjúanlegan  veg  til  &ð 
komast  burt  úr  gildrunni,  f>4  erir  hann  pað  ætíð  af 
vamgá?  I>egar  hann  virðist  beada  4 veg  til  öhult- 
leika,  er  vegurinn  pá  óhultur?  í>essar  trufiandi 
hug3anir  ruddast  nú  fram  í huga  mínum,  [>ar  sem  ég 
sat  parna  og  horfði  nú  á dyrnar  að  leynigóngunum 
eins  og  með  nýopnuðum  augurn. 

Varðmean  voru  fyrir  framan  húsið,  og  varðmenn 
voru  að  baki  þess.  Hvoruga  þessa  leið  voru  pví 
nokkur  tiltök  að  sleppa  burtu.  I>að  v&r  einungis  ein 
leið  opin — leynigöngin — >g  pað  var  eina  leiðin.  Og 


350 


ég  spnrði  sj^lfan  migf  aft  peirri  spurniogu,  tautaði 
orðin  fyrir  inunni  mér  ofnr  lágt:  „Er  pessi  eina  leið 

gildra  ?“ 

„r>(k  anli  — pú  auli — þú  auli!*,•  hrópaði  ég  og 
barði  hnefanum  niður  í borðið  við  hlið  mér. 

t>ví  að  ef  pessi  leið  var  gildra,  pá  var  enginn 
frelsunar-vegur,  og  hin  síðasta  von  mín  var  farin. 
Hafði  Mouraki  í raun  og  veru  Ekoðhið  leynigöagin 
einungis  sem  miðalda  afbrigði? 


XVII.  KAPÍTULI. 

f KJAFTI  GILDRUNNAK. 

Eg  sat  f>arna  í ganginum  um  stu  .d  í ráðaleýsis- 
ðrvinglan;  vonarmissirinn  hafði  verið  svo  mikill  og 
snöggur,  uppgötvun  hinnar  blind<i  heimsku  minnar 
svo  grimmileg.  En  petta  hngar  ástand  raitt  varaði 
ekki  lengi;  ég  var  brátt  farion  að  hugsa  skýrt  og 
greinilega  aftur.  En  pví  miður  virtist  lítið  gagn  í 
að  hugsa!  Þetta'var  sorglega  eiafalt  raál.  Moaraki 
mundi  verða  búinn  að  ráða  pvf  til  lykta  fyrir  fuit  og 
alt  áður  en  jaktia  kæmi  til  baka,  ef  pað  stasði  í hans 
vakii  að  útkljá  pað.  Eg  má  ti  pess  vegna  ekki  bíða 
við,  Dað  gat  vel  verið  að  ieynigöngiu  væru  gildra, 
en  pá  var  líka  pess  að  gæta  að  húsið  var  fangeisi, 
fangeisi,  sem  ég  gat  ekki  opnað  hliðin  á.  Eg  vildi 


351 


taeldur  Biæta  örlögum  mínumí  heitu  m bardaga  fyrir  aö 
sleppa  burt,  en  aÖ  bíða  peirra  í aÖgerÖaleysi  parna  f 
stólnum.  Qg  éor  var  ekki  að  hugsa  um  sjálfan  rnio 
eingöntru;  hagsmunir  Phroso  heimtuÖu  einnig  aÖ  é* 
aðhefðist  eitthvaö.  É>  gat  treyst  pví,  að  Miuraki 
leyfði  ekki  að  henni  yrði  gert  mein,  pví  honum  vár 
eins  ant  um  líf  hennar  eios  og  mér.  Leynigöngin 
pjfddu  pví  enora  ny  ja,  hættu  fyrir  hana,  en  J>að  var 
dálítil  von  um  að  höa  kynni  að  sleppa  bu.t  í gegn- 
iim  pau.  Mundi  h6n  fást  tii  að  fara  niðár/í  pau  með 
mér?  Ef  hún  fengist  til  pess,  pá  gat  vérið  að  Kortes 
og  mér — eða  Kortes  eða  mér — kynni,  fyrir  einhverja 
hendingru,  að  takast  að  losa  hana  heila  á húfi  úr  klön 
um  á Mouraki.  A eftir  pessum  útreikningi  mínura 
fylgdi  æsingslaus,  köld,  en  djúp  reiði,  sem  knúði 
mig  áfram  til  að  reyna  mig  við  fjandmenn  mína, 
höcd  á móti  hendi,  mann  á móti  marmi.  og  sem  hvísL 
aði  að  raér,  að  ekkert  v«-  ri  ómögulegtog  að  líf  Mour* 
aki’s  væri  ekki  verndað  með  neinum  töfrakrafti.  I>ví 
nú  var  ég  reiðubúihn  til — já  meir  en  reiðubúinn  til 
— aö  drepa  hann,  ef  ég  gæti  einungis  náð  í hann,  og 
ég  skeytti  r.ú  ekkert  um  afleiðingarnar  af  pv?,  að 
mér  yrði  kent  um  dráp  hans.  Þanm’g  brennur  var- 
færnin  upp  í hinum  bjarta  loga  reiði  raanns. 

Ég  vissi  hvar  ág  gæti  fund  ð K )rtes.  Ég  pótt- 
• ist  vita,  að  hann  stæði  k verði  úti  fyrir  dyrum  lafði 
Phroso.  Mouraki  hafði  ekki  haft  ceitt  á móú  að 
Kortes  pjónaði  henní;  ef  Mouraki  hefði  fyrirboðið 
það,  þá  hefði  pað  verið  hið  sama  og  að  íleygja  af  sér 


352 


dulargervinu  áður  en  honum  þótti  tími  kominn  til 
þess,  og  bann  var  ekki  maður  sem  hætt  var  við  að 
gerði  sig  sekann  í að  koma  upp  um  sig  of  snemma; 
par  að  auki  bar  Mouraki  ekki  mikla  vlrðingu  fyrir 
eyjarbúum,  og  datt  ekki  í hug  að  nokkur  einstiklJJ 
ingur  af  þeim  gæti  hindrað  á nokkurn  hátt,  að  hann 
kæmi  fram  “ráðagerðum  sínum.  Ég  gekk  £>ví  að 
stigafætinum  og  kallaði  lágt  til  hins  dygga  trúnað- 
armanns  okkar,  Kortesar.  Hann  kom  strax  ofan  til 
mín,  og  ég  spurði  hann  eftir  Phroso. 

„Hún  er  einsömul  uppi  1 herbergi  sínu,  lávarður 
mínnli,  svaraði  Kortes.  „Landstjórinn  sendi  systir 
mlna  burtu  héðanu. 

„Sendi  hana  burtu!,c  biópaði  ég.  „Hveit  sendi 
hann  hana?*‘ 

„Ilann  sendi  h <na  upp  i litla  húsið  uppi  í hæð- 
inni^,  fcvaraði  Kortes.  „Ég  veit  ekki  til  hvers  hann 
sendi  hana  þangað;  hann  talaði  einslega  við  hanau. 

„Ég  veit  hvers  vegna  haun  sendi  hana  pangaðu, 
sagði  ég;  og  síðan  skyrði  ég  honum  í stuttu  máli  frá 
glæpn  tm,  er  drýgður  hafði  verið. 

„Dessi  maður,  Constantine,  ætti  ekki  að  lifac< 
sagði  Kortes.  „É^  efaðiat  ekki  um,  að  honum  var 
leyft  að  sleppa  burt  í pví  skyai  að  hann  gæti  unaið 
yður  tj<5nu. 

„Jæja,  hann  hefur  ekki  aðhafst  mikið  ennpáu, 
sagði  éor. 

„Nei,  ekki  enn  sem  komið  etu,  sagði  Ivortcs  há- 
tíðlega.  Ég  má  til  að  bæta  pví  við,  að  Kortes  tók 

* 


351 


freguinai  um  dauða  Francescu  með  undraverðri  still- 
ingu.  JÞrátt  fyrir  hina  góðu  eiginlegleika  sína,  var 
Kortes  reglulegur  Neopalia-maður;  pað  purfti  mikið 
til  að  raska  ró  hans.  I>ar  að  auki  var  hann  að  hugsa 
um  Phroso  einungis,  og  hann  gaf  málefnum  allra 
annara  engan  gaum.  I>etta  varð  mjög  augijóst  þeg- 
ar  ég  spurði  hann  um  áiit  hans  viðvíkjandi  því,  hvort 
betra  væri  að  við  biðum  þar,  sem  við  værum,  eða 
ættum  að  reyna  leiðina  er  hið  tortryggilega  gáleysi 
Mouraki’s  hafði  skilið  eftir  opna. 

„Ó,  við  skulum  reyna  leynigöngin,  lávarðar 
minn!*‘  sagði  hann.  „Já,  látum  okkur  fara  niður  í 
þau.  Göngin  eru  að  vísu  mjög  hættuleg  fyrir  yður 
og  mig,  en  þau  eru  samt  varla  hættulegri  en  að  vera. 
hér,  og  eini  vegurinn  til  að  lafði  Pnroso  sleppi  úr 
k greipum  Mouraki’s,  eru  gönginu. 

„Aiítið  pér  göngin  mjög  hættuleg  fyrir  okkur?A 
sagði  ég. 

,,I>að  er  mögulegt,  að  annar  okkar  komist  út  úr 
þeim  lifandi“,  sagði  hann. 

„Og  hvað  tekur  við  þegar  út  úr  þeim  kemur?a 
sagði  ég.  ~v 

„I>  ið  má  vera  að  þar  verði  bátur  til  taksu,  sagði 
Kortes.  „Ef  þar  er  enginn  bátur,  þá  verður  hún  að 
reyna  (og  við  með  henni,  ef  við  verðum  li:andi)  að 
laumast  fram  með  ströndinni  til  þorpsins,  og  felast  í 
einhverju  húsinu  þar,  þingað  til  hægt  er  að  fá  bátu. 

„Mouraki  mundi  leita  vandlega  hvervetna  á 
eynniu,  sagði  ég. 


„Já,  en  okkur  dygði  einn  eða  tveir  klukkutíœar, 
ef  við  kæmuxjst  í bát  áður  en  hanu  byrjaði  leitinatc, 
sagði  Kortes. 

„Eq  hann  mundi  senda  fallbissubátinn  út  á sjó 
til  að  leita  okkar“,  safrði  éo;. 

,,Já,  lávarður  minn;  en  er  ég  að  segja  að  f>að  sé 
líklegt,  að  víð  sieppum  burt?  sagði  hann.  „Það  er 
einungis  mögulégt;  og  pað  er  ekki  ömögulegt  að 
bátu  inn  kynni  að  komast  undan ‘. 

É r hafði  mikið  álit  á Kortes,  en  hann  var  ekki 
mjög  hughreystandi  kumpáni  í svoua  æfintyri.  Ef 
Denny  hefði  verið  í sömu  örvæntingarfullu  kringum- 
stæðunum,  pá  hefði  hann  verið  alveg  sannfærður  um 
að  fyrirtækið  hepnaðist  vel,  og  látið  í ljósi  hetjulega 
fyrirlitningu  fyrir  mótstöðumanni  okkar.  Ég  and- 
varpaði  af  löngun  eftir  að  Denny  væri  kominn,  og 
sagði  hálf-önuglega  við  Kortes: 

„Skollinn  hafi  alt  hugarvíl;  við  höfum  komið 
niður  á fæturna  fyr,  og  f>að  getur  farið  eins  ennpá. 
Er  ekki  b°zt  að  kalla  á hana?u 

„A  meðan  við  áttum  þetta  til,  hafði  Kortes 
staðið  í neðstu  tröppunni  í stiganum,  en  ég  stóð  á 
gólfinu  réit  við  stigafótinn,  sneri  mér  að  Kortes  og 
studdi  annari  hendinni  á handriðið.  Við  höfðum  tal- 
að  saman  í hálfum  hljóðum,  snmpart  af  ótta  fyrir  að 
einhverjir  kyani  að  standa  á hleri,  en  öilu  fremur 
vegna  áhrifanna,  álít  ég,  sem  kringumstaeður  okkar 
höfðu  á okkur.  Riddir  okkar  heyrðust  því  einungis 
sem  mjog  óglögg  suða  í hinum  stóra  gangi;  af  því 


353 


leiddi,  að  J>að  var  óoaögulegt  að  riddir  okkar  hejrð- 
ust — hvar?  Niðri  í leyoigöngunum! 

En  rétt  um  leið  og  .ég  talaði  síðustu  orðin  við 
Kortes,  í hálf-önugum,  ásak-indi,  en  lágum  róm,  birs 
eitthvert  hljöð  œér  til  eyrna,  ofurlítill  hávaði.  Ég 
greip  utan  um  handlegginn  á Kortes,  og  gaf  honum 
teikn  með  augunura  að  hann  skyldi  J>egja.  HljÖðið 
hevrðist  aftir.  Ég  pekti  pað  vel;  ég  hafði  hevrt  pað 
áður.  Ég  fserði  mig  ofurlítið  aftur  á bak  og  leit  á 
blettinn,  par  sem  farið  var  niður  í leynigðngin.  Ég 
hefði  nú  átt  að  vera  orðinn  upp  úr  pví  vaxinn  að 
verða  forviðs,  eftir  dvöl  mfna  í Neopalia-ey  En  ég  var 
pað  ekki.  Ég  hrökk  aftur  á bak  og  rak  upp  undrun- 
ar  öp,  nærri  pv:  (verð  ég  að  játa  pað?)  h^æðslu-óp. 
t>ótt  hávaðinn  hefði  verið  lítill  og  ögíöggur,  pá  voru 
nú  dyrnar  að  leynigöngunura  opaar,  og  upp  úr  gat- 
inu  á gólfiau  stóð  höfuð  og  herðar  á mauni.  Audlit 
haos  v&r  varla  prjú  fet  frá  mé".  O ' petta  var  andlit 
Constantine  St^  fanopoulo^ar, 

A augnablikinu,  er  ég  stóð  p irna  hreifingarhus 
og  sem  steini  lostinn,  eftir  að  ég  sá  Constantine, 
ílaug  skfringia  á pví,  hvernig  í öllu  lagi,  eias  og 
elding  í gegnum  huga  minn.  Constantine,  sem 
keypt  hefði  frelsi  sitt  og  uppgjöf  allra  saka  af  Mour- 
aki  gegn  pví  að  drýgja  morð,  hefði  læðst  eftir  göng- 
uoum;  haDD  hefði  opoað  leynidyrnar;  hann  hefði 
votað  að  bitta  mig  aleinan — ef  ekki  einan,  pá  að 
minsta  kosti  óviðbúinn — í ganginum.  Ef  svona  hitt- 
st  á,  ætti  öitt  einasta  skot  að  ríða  mér  að  fullu;  er- 


354 


indi  hans  væri  þá  lokið,  og  hann  hefði  unnið  sér 
frelsi  og  fyrirgefningu.  Að  pessi  skýring  mín  var 
rétt,  sannaði  marghleypan  í hendi  haos,  En  hann 
virtist  einnig  vera  forviða;  ég  var  miklu  nær  honum 
en  hann  hafði  átt  von  á,  svo  nærri  honum,  að  hann 
hrökk  til  baka  eitt  augnablik.  En  f>etta  augnablik 
var  nóg:  Aður  en  hann  hafði  tíma  til  að  lypta  upp 

hendinni  og  miða  skambissu  sinni  á mig,  hleypti  ég 
mér  í hnút  og  paut  á hann.  Ég  held  að  höfuðið  á 
mér  hafi  rekist  í handlegg  hans;  skot  hljóp  úr  skam- 
bissunni,  og  tók  hátt  undir  í ganginum  af  J>ví.  Ég 
var  nærri  búinn  að  ná  tökum  á Constantiní , þegar 
alt  í einu  var  gripið  aftan  í mig  og  mér  kipt  afturá- 
f bak;  Kortes  vildi  verða  á undan  mér,  og  gerði  sér 
svona  hægt  um  hönd.  En  á sama  augnabliki  sem 
Constantine  va  laus,  stakk  hann  sér  niður  í göngin, 
eins  og  héri  niður  í holu  sína,  og  hvarf.  Kortes 
grenjaði  blótsyrði  upp  yfir  sig  ogstökk  niður  í göng- 
in  á eftir  honum.  Ég  heyrði  fótatak  peirra  beggja, 
J>ar  sem  peir  hinpu  niður  steintröppurnar  og  eftir 
göngunum. 

Ég  stóð  grafkyr  eitt  augnablik.  Skambissu- 
skotið  hafði  bergmálað  hátt  um  allan  ganginn.  Varð- 
mennirnir  hlutu  að  hafa  heyrt  pað — bæði  þeir  sem 
voru  fyrir  framan  og  á bakvið  húsið.  En  samt  komu 
engir  peirra  þjótandi  inn;  peir  hre’fðu  sig  ekki  og 
gáfu  ekkert  hljóð  af  sér.  Mouraki  pasja  lét  hlýða 
sér  bókstaflega;  skipanir  hans  voru  órjúfandi  lög; 
J>eim  var  hlytt  pótt  óvæntir  skothvellir  heyrðust  um 


355 


alt  húsið.  Jafavel  eins  og  á stóð,  gat  ég  ekki  að 
mér  gert  nema  reka  npp  stuttaa  og  hvelian  hlátur; 
pví  ég  mundi  eftir  £>v%  að  hann  hafði  sagt,  að  með 
engu  móti  mætti  trufla  Wheatley  lávarð;  nei,  pað 
mátti  hvorki  trufla  Wheatley  lávarð  né  manninn,  sem 
kom  til  að  drepa  hann.  Ó,  Mouraki,  Mouraki,  reikn- 
ingur  pinn  var  sífelt  að  hækka!  Skyldir^  pú  nokk- 
urntíma  fá  að  borga  hann? 

I>essar  hugsanir  putu  í g’egaum  heila  minn  á 
margfalt  styttri  tíma  en  ég  parf  tí  1 að  skrifa  pær  nið* 
ur.  Að  einni  sekúndu  liðinni  var  ég  einnig  kominn 
niður  í steintröppurnar,  er  lágu  niður  í leynigðngin. 
Ég  heyrði  enn  fótatak  hinna  tveggja  raanna  fram 
undan  mér,  en  gat  ekkert  séð.  JÞað  var  injðg  dimt 
í göngunum  petta  kvöld.  Ég  hljóp  eics  og  fætur 
toguðu,  en  pó  virtist  ég  ekkert  nálægjast  ps,  sem  á 
undan  mér  voru.  En  ég  sta.  ziði  nú  snögglega,  pví 
ég  heyrði  einnig  fótatak  á eftir  mé*,  létt  fótatak,  en 
sem  pó  heyrðist  glögt.  S'ðan  heyrði  ég  óttafulla  og 
vandræðalega  rödd,  sem  kallaði  á eftir  mér  og  sigði: 
„Lávarður  minn,  skiljið  mig  ekki  eftir,  láv*rður 
minn!u 

Ég  sneri  mér  við.  Dótt  dirnt  væri,  sá  ég  e’tt 
hvað  hvítt  koma  til  mín,  og  á næsta  augnabliki.  gre*p 
ég  utan  um  báðar  hendur  Phroso. 

„Hvaða  skot,  hvaða  skot  voru  bað?*4  sao-ði  nún 

cfur  lágt. 

„Constantine  skaut11,  sagði  ég.  „Hann  ætiaðt 
að  skjóta  mig,  en  mig  sakaði  ekki.  Kortes  er  að 

elta  hannu. 


356 


Phroso  sveigðist  til;  ég  greip  utaa  um  hana,  pví 
annars  hefði  hán  dottið  niður  á klettagólfið  í hinum 
dimmu  göngum. 

„Ég  heyrði  skotið  og  hljóp  ofan“,  hvíslaði  hún 
að  mér.  „Ég  heyrði  pað  upp  í herbergi  mittu. 

„Sáuð  pér  nokkurn  af  varðmönnunum  í húsinu?;t 
spurði  ég. 

„Nei1'*,  svaraði  Phroso. 

„Ég  verð  að  fara  og  hjálpa  Kortes“,  sagði  ég. 

„Ætlið  þéc  að  yfirgefa  mig?“  sagði  hún. 

„Þér  verðið  að  bíða  héru,  sagði  ég. 

„Nei,  ég  verð  ekki  eftir  hér  ef  pér  fariðu,  sagði 
hún.  Hún  hélt  nú  svo  fast  utan  um  mig,  að  ég 
hefði  ekki  trúað  að  hön  ætti  svo  raikla  krafta  til. 
Hfin  vildi  með  engu  móti  lofa  mér  að  fara.  Jæja, 
f>á  var  ekkl  um  anuað  að  gera  en  húnfæri  með  mér. 

„Komið  þá  með  mér41,  sagði  ég.  „Ea  ég  get 
ekki  sé^  nokkurn  skapaðau  hlut  í pessum  rottu- 
göng-.m44. 

Alt  í einu  heyrðum  við  hljóð  fram  undan  olíkur; 
py\b  virtist  koma  úr  nokkurri  fjarlægð.  Við  fíyttum 
okkur  1 áttina,  sem  f>að  kom  úr,  f>ví  við  pektum  að 
pað  var  rödd  Koitesar. 

„Farið  varlega,  farið  varlegau,  sagði  Phroso 
„Við  erum  nú  komin  nálægt  brúnniu. 

I>etta  var  satt;  f>ví  um  leið  og  hún  talaði  orðin 
víkkuðu  göngfln.  Við  vorum  komin  pangað  sem 
gjárnar  voru.  Hið  dökka  vata  var  nú  rétt  að  segja 
niður  undan  okkur,  og  rétt  fram  undan  okkur  var 


357 


mjóa  klettabrúin,  sem  lá  vfir  J>etta  neðanjarðar  vatn 
eða  tjörc.  Við  stóðum  nú  einmitt  á blettinum  sem 
drotnar  eyjarinnar  höíðu  verið  vanir  að  standa  á,  f>egar 
peir  hrundu  fjandmöanum  síaum  niður  í gjána  og  út 
í opinn  dauðann. 

Hvað  var  að  ske  á klettabrúani — á hinni  mjóu 
klettabrú,  sem  lá  fram  undan  okkur?  Við  gátum 
ekki  séð  J>að.  En  af  henni  heyrðust  undarleg  hljóð 
og  prusk,  lág  blótsyrði  og  taut,  hendur  og  fætur 
manna  virtust  rífa  í klettinn  og  föt  þeirra  nuddast 
við  hann;  svo  heyrðist  más  manna,  er  voru  að  fijúgast 
á;  við  og  við  heyrðust  grimdarleg,  lág  sigur-óp,  reiði- 
prungin  blótsyrði,  örvæntingar-  stunur,  og  svo  kom 
J>ögn,  er  benti  til  hinna  síðustu  voðalegu  átaka. 
Augu  mín  voru  nú  farin  að  venjast  myrkrinu  dálítið, 
svo  ég  rýndi  fram  á brúaa  eins  og  ég  gat,  og  þóttist 
J>á  sjá,  dálítið  fjær  en  á henni  miðri,  einhverja  iðandi  ' 
hrúgu,  er  helzt  líktist  einhverri  skepnu  með  mörgum 
öngum  út  úr  sér,  en  sem  í raun  og  veru  voru  tveir 
menn,  er  voru  fléttaðir  og  snúnir  hver  utan  um  ann- 
an  í J>annig  löguðum  fangbrögðum,  að  pau  gátu  ein- 
ungis  endað  með  dauða  peirra.  Mér  var  ómögulegt 
að  segja  um,  hver  peirra  var  Kortes  og  hver  peirra 
var  Constantine;  hvernig  J>að  atvikaðist,  að  þeir  voru 
einmitt  parna,  vissi  ég  heidur  ekki;  ég  porði  ekki  að 
skjóta.  Phroso  hélt  dauðahaidi  utan  um,mig,  í eins- 
konar  ótta-flogi,  svo  ég  gat  ekki  hreift  mig  úr  spor- 
unum;  ég  var  sjálfur  óttasleginn  og  eins  og  töfrum 
bundinn  af  hinni  óljósu  sýn  fram  undan,  mér  og  af. 


358 


hinum  samblönduðu  hljóðum  og  hávaða  af  hinum 
banvæna  bardaga,  e átti  sér  par  stað. 

I>eir  veltu  sér  og  iðuðu  aftur  á bak  og  áfram, 
upp  og  ofan  og  til  og  frá.  Stundum  virtust  peir 
hanga  út  yfir  aðra  hina  svörtu  gjá,  en  stundum  út 
yfir  hina.  Stundum  sycdustpeir  losnadálítið  í sund- 
ur,  pegar  annar  þeirra  prjfsti  hinum  niður  og  virtist 
vera  í pann  veginn  að  fleygja  fjandmanni  sínum 
fram  af  crjáar  barminum,  en  verða,  par  sjálfur  eftir 
se  v sigurvegari;  en  á næsta  augnabliki  virtist  sem 
hinn  sami  vera  í þann  veginn  að  velta  niður  í gjána, 
og  hinn  mundi  verða  eftir  másandi  uppi  á brúnni. 
En  svo  voru  peir  strax  aftur  orðnir  svo  fléttaðir  hver 
utön  ura  annan,  að  mér  var  ómögulegt  að  pekkja  pá 
hvern  frá  öðrura,  og  ekkert  sást  aftur  nema  pessi 
sama,  iðandi  og  spriklandi  mynd.  En  svo  ráku  peir 
báðir  skyndilega  upp  óp  í einu;  óp  annars  peirra 
ljfsti  ótta  og  undrun;  en  <5p  hins  Ijfsti  grimmu,  <5eig~ 
ingjörnu  sigurbrósi.  Ég  gat  nú  ekki  verið  aðgerða- 
laus  lengur,  jafnvel  ekki  vegna  Phroso  eða  fyrir 
höndina,  er  hún  hafði  lagt  utan  um  mig  sem  læð- 
ing.  Ég  sleit  mig  lausan  af  henni,  ef  ekki  óþyrmi- 
lega,  pá  að  minsta  kosti  skyndilega.  Hún  hrópaði 
upp,  mótmælandi  og  óttaslegin,  og  sagði:  „Farið 

ekki  burt  frá  mér,  skiljiö  mig  ekki  eftir!“  En  mér 
var  ómögulegt  að  standa  lengur  aðgerðalaus.  Dótt 
ég  myndi  eftir  hættnnni,  pá  þaut  ég  samt  tafarlaust 
út  á klettabrúns,  og  gekk  hratt,  en  J>ó  varles:a,  eftir 
pessum  mjóa  og  hættulega  stfg.  En  rétt  þegar  ég 


359 


nálgaðist  hina  tvo  menn,  sem  börðust  á brúnni, 
heyrði  ég  djúpa  stunu,  og  svo  annað  æðislegt  sigur- 
óp;  í sömu  andránni  sá  ég  hina  dökku  mynd  sveigj- 
ast  m’kið  til  annarar  hliðar,  sá  haua  eins  og  hanga 
yfir  hinni  gapandi  gjá  eitt  augnablik — stutt,  mjög 
stutt  augnablik — og  svo  varð  snögg,  algerð  f>ögn  og 
kyrð.  Ég  beið  eins  og  drsngir  b?ða  til  að  heyra 
steina,  sem  peir  fleygja  niður  í brunna,  skella  á vatn- 
inu  niðri  undir  botni  peirra.  I>að,  sem  ofan  1 gjána 
för,  skall  í vatnið;  ég  heyrði  háan  skell  og  skvamp; 
vatnið  ólgaði  undan  högginu;  ég  sá  glampa  á hinar 
dökku  bárur  á pví.  S^o  varð  alt  kyrt  aftur;  og  nú 
var  engin  farartálmi  framar  á klettabrúnni. 

Ég  gekk  yfir  á blettinn  sem  bardaginn  hafði 
V verið  háður  á,  blettinn,  sem  hinir  tveir  menn  höfðu 
f&llið  af  til  samans  niður  í hyldýpið.  Ég  kranp  á 
kné  og  starði  niður  í gjána.  É g hrópaði  nafn  Kort- 
esar  upp  prisvar  sinnum,  en  ekkert  svar  kom  neðan 
úr  gjánni.  Ég  gat  ekki  séð  neina  hreifingu  á binu 
dökka  vatni.  I>eir  höfðu  sokkið  niður  í vathið  báðir 
saman,  og  hvorugum  peirra  skaut  upp  aftur.  E>eir 
voru  ef  til  vill  báðir  særðir  til  ólífis,  pegar  peir  féllu 
niður  í vatnið,  eca  pað  voru  máske  einungis  hin  ban- 
v vænu  fangbrögð  þeirra,  sem  hindruðu  J>á  frá  öllum 
tilraunum  til  að  bjarga  sér.  Ég  gat  ekki  séð  né 
heyrt  nokkuð  framar  niðri  í gjánni.  Hjarta  mitt  var 
hrygt  út  af  Kortes,  sem  hafði  verið  hugrakkur  maður, 
ágætur  drengur  og  hinn  eini  vinur  okkar.  Hvað 
dauða  Constantine’s  snerti,  pá  fanst  mér  að  hann 


360 


liafa  ekki  fengið  eins  stranga  hegningu  og  hann  hefði 
verðskuldað;  en  samt  var  ég  glaður  jfir,  að  hann  var 
úr  sogunni  og  hinn  langi  glæpa-ferill  hans  á enda. 
I>essi  síðasta  tilrauu  hans  til  að  drýgja  glaep  hafði 
verið  djörf.  I>að  var  enginn  vafi  á,  að  Mouraki  hafði 
neytt  Constantine  til  að  gera  hana;  jafnvel  ragur 
maður  getur  oiðið  djarfur  þegar  hann  veit,  að  dauða- 
hegning  liggur  við  ragmensku.  En  samt  hafði  hann 
ekki  þorað  að  stauda  við  þegar  haun  sá,  að  hans  var 
orðið  vart;  hann  fl/ði,  og  hiaut  að  hafa  verið  á flðtta 
þegar  Kortes  náði  honum  og  greip  hann  tökum. 
Constantine  hafði  haft  nægilegt  hugrekkitil  að  skjðta 
menn  óvörum,  en  ekki  til  að  berjast  á hreinan  og 
diengilegan  hátt.  Hann  var,  pegar  alt  kom  til  alls, 
reglulegur  heigull;  pað  var  gott  að  hann  var  dauður 
og  að  kouu  hans  hafði  verið  vel  hefnt. 

En  það  var  hættulegt  að  tefja  þarna.  Mouraki 
mundi  vonast  eftir,  að  útsendari  hans  kæmi  til  baka. 
Ég  sá  nú  glögt,  að  landstjórinn  hafði  undirbúið  alt 
til  pess,  að  Constantine  gæti  gert  tilraun  sína  til  að 
drepa  mig.  Ef  Mouraki  f>ví  fengi  engar  fregnir  um, 
hvernig  tilraunin  hefði  tekist,  f>á  mundi  hann  ekki 
bíða  lengi.  Ég  hætti  f>ví  að  brjóta  heilann  frekar 
um  pessa  hluti,  og  flýtti  mér  til  baka  þangað  sem  ég 
hafði  skilið  við  Phroso.  Hún  lá  á klettagólfinu,  og 
virtist  vera  liðin  í ómegin;  ég  beygði  mig  fast  niður 
að  andliti  hennar  og  sá,  að  augu  hennar  voru  aftur 
og  varir  hennar  opnar;  ég  settist  niður  við  hlið  henn- 
ar,  í hinum  mjóu  göngum,  og  lét  höfuð  hennar  hvíla 


361 

á haodleorg  mínum.  SíSan  tók  ég  upp  yasaglas  mitt, 
helti  dálitlu  a£  brennivíns-blönduani,  sem  í pví  var, 
í hulstrið  uta.n  af  neðri  parti  £>ess  og  helti  ögn  ai 
blöadunni  í munn  hennar.  Hún  andvarpaði  pungt, 
opnaði  augun  og  pað  fór  hroliur  um  hana. 

„I>að  er  nú  búiðu,  sagði  ég.  „Dað  er  engin  á- 
stæða  til  að  óttast;  pað  er  nú  alt  um  garð  gengiðíC. 

„Hvað  er  um  Constantine?u  spurði  hún. 

„Hann  er  dauður“,  svaraði  ég. 

„Og  Kortes?“  spurði  hún. 

„I>ðir  eru  dauðir“,  svaraði  ég.  „Þeir  féllu  báðii 
samao  niður  1 tjörnina  í gjánni  og  hljóta  að  vera 
dauðir;  ég  gat  ekkert  heyrt  eða  séð  ectir  að  peii 
duttu  niður  í vatnið“. 

Óttaprunginn  grátekki  brauzt  upp  frá  brjósti 
hennar  við  pessi  tíðindi,  og  hún  huldi  andlit  sitt  með 
höndunum. 

„Ó,  kæri  Kortes!“  sagði  húa  ofur  lágt,  og  svo 
heyrði  ég  að  hún  grét  aftur  hægt  og  í hljóði. 

„Hann  var  hugrakku^  maður“,  sagði  ég.  „Guð 
gefi  sálu  hans  hvíld  og  frið“. 

i „Hann  elskaði  mig“,  sagði  hún  blátt  áfram 
gegnum  grátinn.  „Hann — hann  og  systir  hans  voru 
einu  vinirnir,  sem  ég  átti  í veröldinni“. 

„£>ér  eigið  aðra  vini“,  sagði  ég;  rödd  mín  vai 
nærri  ^jns  lág  eins  og  rödd  hennar. 

„Þér  eruð  mjög  góður  við  mig,  lávarður  minn“, 
sagði  hún,  og  svo  bældi  hún  grát  sinn  niður  og  lá 
kyr;  höfuð  hennar  hvildi  á handlegg  mínum,  og  hið 
silkimjúka  hár  hennar  huldi  hönd  mína  algerlega. 

I'  ' í 


362 


„Við  verðuoa  &ð  halda  áframu,  sagði  ég.  „Við 
megum  ekki  tefja  hér.  Hin  eina  von  okkar  er  í því 
fólgin  að  halda  áfrarau. 

„Von?  Von  um  hvað?“  sagði  hún  með  ofur 
lágri,  örvaentingarfullri  röadu.  „Hvert  get  ég  far- 
ið?  Hví  skyldi  ég  halda  baráttunni  áfram?“ 

„Viljið  pér  komast  á vald  Mouraki’s?-4  spurði 
ég  og  þrýsti  vörunura  saman. 

„Nei;  ég  þarf  ekki  að  gera  paðu,  sagði  hún. 
„Ég  hef  stinghnífinn  minn  á méiu. 

„Guð  varðveiti  yður  frá  að  péc  notið  hann!u 
hrópaði  ég,  en  snöggur  hryllingur  fór  í gegnum  mig; 
og  prátt  fyrir  ásetning  minn,  að  kæfa  tilfinningar 
mínar  niður,  fann  ég  að  hönd  mín  þrýsti  höfði  henn- 
ar  ósjálfrátt  að  mér.  Hún  faDn  pað  einnig;  hún 
reis  upp  á olboga,  3neri  andlitinu  að  mér  og  horfði  í 
augu  mér.  Hvaða  svar  gat  ég  gefið  pessu  augnatilliti 
hennar?  Ég  sneri  mér  undan;  hún  lét  höfuð  sitt 
hníga  niður  á milli  handa  sinna  á klettagólfinu. 

„Við  megum  til  að  fara  á staðí4,  sagði  ég  aftur. 
„Getið  pér  gengið,  Phroso?i4 

„Ég  tók  ekki  eftir  nafninu,  sem  ég  nefndi  hana, 
0 g hún  viitist  heldur  ekki  veita  f>ví  eftirtekt. 

„Ég  get  ékki  fariðu,  stundi  hÚD.  „Látið  mig 
vera  eftir  hérna.  Ég  get  máske  komist  til  baka  í 
húsiðu. 

„Nei,  ég  vil  ekki  skilja  yður  eftir  héru,  sagðiég. 
„Ég  vil  ekki  skiija  yður  eftir  handa  Mourakiu. 

„Þér  munuð  ekki  skilja  mig  eftir  handa  Mour- 
aki,  heldur  handa — u sagði  hún. 


Ég  greip  hönd  hennar  og  hvíslaði  að  henni  mjðg 
lágt,  en  með  ákefð:  „Nei,  nei!a 

„Hvað  annað  get  ég  gert?a  spurði  kún,  settist 
upp  og  horfði  á mig. 

„Við  verðum  að  gera  öfluga  tilraun  til  að  kom- 
ast  í óhultleika,  eins  og  við  höfðum  áður  ásett  okk- 
ur“,  sagði  ég. 

„Óhultleika?;t  sagði  hún,  og  pað  virtist  koma 
svolítið  háðbros  á varir  hennar,  er  pýddi:  „Hvers- 

kyns  óhultleiki  er  pað,  sem  pér  eruð  að  tala  um?u 

„Já,  í óhultleika“,  sagði  ég. 

„Ó,  já,  pór  verðið  að  komast  í óhultleika44,  sagði 
hún  og  virtist  alt  í einu  vakna  til  meðvitundar  um 
eitthvað,  er  hún  hefði  gleymt.  „Ó,  já,  lávarður 
minn,  pér  verðið  að  komast  í óhultleika.  Tefjið 
ekki,  lávarður  minn,  tefjið  ekki!*c 

„ímyndið  pér  yAur,  að  mér  komi  til  hagar,  að 
fara  héðan  einsamall?u  spurði  ég,  og  þrátt  fyrir  alt 
gat  ég  ekki  að  mér  gert  nema  brosa  um  leið  og  ég 
bar  spurninguna  upp.  Ég  held  að  hún  hafi  1 raun  og 
veru  álitið  að  petta,  sem  kún  benti  á,  kynni  að  verða 
sampykt  af  mér. 

.,Nei“,  sagði  hún.  „I>ér  munduð  ekki  fara  ein- 
samall.  En  ég — ég  get  ekki  farið  yfir  pessa  hræði- 
legu  brúu. 

„Ó  jú,  pér  getið  f>að“,  sagði  ég.  „Komið  nú 
með  mér“;  og  svo  stóð  ég  á fætur  og  breiddi  faðminn 
út  á móti  henni. 

Hún  horfði  á mig,  og  pað^voru  enn  tár  á kinn- 


364 

um  hennar;  ofurlítið  efasemdar-bros  kom  á varir 
hennar, 

„Kæri  lávarður  minnu,  sagði  Phroso  blíðlega 
og  stóð  parna  á meðan  ég  tók  utan  um  hana  og  lyfti 
henni  upp,  par  til  hún  hvíldi  pægilega  í fanginu  á 
mér.  Þá  kom  f>að,  sem  ég  átti  bágast  með  að  stand- 
ast.  Hún  lét  hófuðið  hníga  niður  á öxl  mfna  og  lá 
örugg — ég  mætti  nærii  segja  unaðsamlega — í faðmi 
mfnuœ;  ofurlítið  andvarp,  sem  1/sti  fróun  og  friði, 
braust  fram  af  vörum  henn?r,  hún  lagði  aftur  augun; 
hún  var  ánægð. 

Jæja,  ég  lagði  af  stað;  og  ég  ætla  ekki  að  sk/ra 
nákvæmlega  frá  hugleiðingum  mfnum  um  leið  og  ég 
hóf  ferð  mína  með  hana  í faDgmu.  Það,  sem  ég 
hefði  átt  að  hafa  bug&nn  við,  var,  að  komast  klak* 
laust  yfir  klettabrúna,  og  ef  ég  hefði  purft  frekara 
umhugsunarefni,  þá  hefði  ég  getað  brotið  heilanu  um, 
hvað  bezt  væri  fyrir  mig  að  taka  til  bragðs  pegar  ég 
kæmi  í útganginn  á göngum  pessum.  ímyndið  yður 
pá,  að  ég  hafi  haft  hugann  við  pað  sern  ég  átti  að 
hugsa  um. 

,,Hreifið  yður  ekki  hið  rainsta  á meðan  ég  er  á 
brúnniu,  sagði  ég  við  Phroso.  „Brúin  ei  ekki  breið. 
eins  og  pér  jitiðu. 

Húo  hreifði  höfuðið  svo'dtið,  eins  og  til  að  h ag- 
ræða  pví  enn  betur  á öxl  minni,  og  var  p*ð  eina  ó- 
blýðnin  g egn  boði  mínu,  pví  hún  lá  grafkyr  í faðmi 
♦ mínum  að  öðru  leyti.  X>að  var  líka  hepni;  pví  pað, 
að  fara  yfir  brú  pessa  í myrkri  með  konu  í fanginu^ 


365 


var  hlutur  sem  ég  ekki  hefði  gert  mér  leik  til  að 
gera.  Hvað  sem  því  líðar,  pá  komst  ég  jfir  brána; 
klettaveggirnir  drógust  samaa  aftur,  og  ég  fann  að 
gólfinu  í göngunum  hallaði  undan  fæti. 

„Eru  göngin  nokkurn  veginn  bein  eftir  f>etta?*c 
sagði  ég  við  Phroso,  pegar  yfir  brúna  var  komið. 

„Ó,  já,  alveg  bein;  pér  getið  ekki  vilst  í þeim“, 
sagði  Phroso,  og  andvarpaði  síðan  ofurlítið,  en  á- 
nægjulega.  Ég  býst  ekki  við,  að  ég  hafi  baft  mikið 
hlátursefoi,  en  ég  hló  ofar  mjúklega  og  lágt,  og  ég 
ætlaði  mér  ekki  að  láta  Phroso  ganga. 

„Eruð  pér  ekki  orðinn  preyttur?*4  spurði  Phroso 
mig  eftir  litla  stund  og  lauk  upp  augunum  eitt 
augnablik. 

,,Ég  gæti  borið  yður  til  eilífðaríC,  sagði  ég. 

Phroso  brosti  um  leið  og  hún  lét  augnalokin 
síga  niður  aftur. 

I>rátt  fyrir  yfirlýsingu  Phroso  um,  að  göngin 
væru  alveg  bein,  pá  voru  margir  krókar  og  sveigir 
á þeim,  svo  ég  varð  oft  að  spyrja  hana  til  vegar. 
Phroso  leiðbeindi  mér  umsvifalaust  og  óhikað.  Hún 
var  auðsjáanlega  vel  kunnug  leiðinni.  I>egar  ég 
hafði  orð  á pessu  við  hana,  f>á  sagði  hún:  „Ó,  já,  ég 

hef  oft  farið  pessa  leið.  Göngin  koma  út  í svo  fall- 
egan  hellir  niður  við  sjóinn“. 

,,I>au  koma  pá  ekki  út  á sama  stað  sem  vinir 
mínir  komu  út  úr  þeim?  4 sagði  ég. 

„Nei,  pau  koma  út  meir  en  eina  mílu  frá  peim 
stað“,  sagði  hún.  „Við  hljótum  nú  að  vera  komin 


366 

nærri  út  í hellirinn.  Eruð  þér  ekki  orðinn  þreyttur, 
lávarður  minn?44 

„Ekki  hið  allra  minsta<{,  svaraði  ég,  og  Phroso 
lét  sér  lynda  þetta  svar  mitt. 

Fað  skaðar  samt  engan  J>ó  ég  játi  nú,  að  ég  var 
orðinn  preyttur,  ekki  J>ó  eins  mikið  af  að  bera 
Phroso  eins  og  af  áreynslunni,  er  ég  hafði  mætt  nótt- 
ina  og  daginn  fyrir;  þess  vegna  gladdist  ég  mjög 
þegar  ég  sá  birtu  dansa  fyrir  augum  mér  við  endanD 
á löngum,  beinum  kafla  í göngunum.  í>að  hallaði 
nú  mikið  undan  fæti;  og  brátt  heyrði  ég  sjávarhljóð, 
er  virtist  bjóða  okkur  velkomin  út  í hið  hreina  loft 
og  birtu  veraldarinnar  fyrir  utan;  J>ví  dagur  var 
runninn  fyrir  stundu  pegar  við  komum  fram  úr  hin- 
um  J>iöngu  göagum.  Birtan,  sem  ég  sá  fram  undan 
mér,  var  rauð  af  geislum  hinnar  n^uppkomnu  sólar. 

„Æu,  sagði  Phroso  áuægjulega,  „ég  heyri  sjáfar- 
suðuna.  Ó,  ég  finn  lyktina  af  sjónum.  Og,  lávarð- 
ur  minn,  lítið  á birtunah4 

Ég  leit  burt  frá  birtunni,  pótt  gleðilegt  væri  að 
sjá  hana,  og  horfði  á andlit  hennar,  er  hvíldi  rétt  við 
vanga  minn.  Ég  gat  nú  fyrst  séö  petta  andiit  glögt. 
Augu  okkar  Phroso  mættust.  Ofurlítill  roði  breiddi 
sig  um  kinnar  hennar,  en  hún  lá  grafkyr  o g horfði  á 
mig;  og  svo  sagði  hún  með  blíðlegri,  lágri,  mjúkri 
röddu : 

„Dér  eruð  mjög  J>reytulegur.  Látið  mig  nú 
ganga,  lávarður  mihnc‘. 

„Nei,  við  skulura  nú  halda  áfram  svona  áfangann 
á 9ndau,  ssgði  ég. 


367 

AfaDgastaðurinn  var  í n&nd.  Fimm  mínútum 
seinna  komurn  við  þangað  sem  klettaveggirnir  slógu 
sér  út  aftur;  stígurinn  breikkaði  og  breyttist  í grýtta 
fjöru;  klettarnir  fyrir  ofan  höfuð  okkar  mynduðu 
hvelfingu;  við  vorum  í dálitlum  heili,  og  öidurnar 
veltu  sér  mjúklega  að  og  frá  malarkambinum  inni  í 
hellrinum.  Mynni  hellisins  var  mjótt  og  lágt,  svo 
iágt,  að  pað  voru  ekki  meira  en  tvö  tii  pr|ú  fet  frá 
klettunum  yfir  mynui  hans  niður  að  sjónum;  f>að  var 
að  eins  nægilegt  piáss  fyrir  bát  &ð  íara  inn  og  út  um 
mynnið.  Phroso  stökk  niður  úr  fanginu  á mér  og 
breiddi  hendurnar  út  á móti  dagsljóainu. 

„Ó#,  að  við  nú  aðeios  hefðum  bát!tw  hrópaði  ég 
og  hljóp  niður  í fl^ðarmálið. 

Var  nú.óhepni  okk&r  á enda  og  h *mingjan  farin 
að  bro3a  aftur  til  okkar?  Þetta  virtist  vera  svo,  pví 
ég  hafði  varla  slept  orðinu  pegar  Phroso  klappaði 
saman  lófunum  og  hrópaði: 

„Bátur!  Hér  er  bátur,  iávarður  n inna.  Ög 
svo  stökk  hún  til  mín,  greip  hönd  mína,  og  augu 
hennar  tindruðu  a f fögnuði. 

E>etta  var  satt — mér  tii  mikillar  undrunar  v&r 
petta  satt!  Góður,  sterkur,  botnbreiður,  smár  fiski- 
bátur  var  parna,  honum  hafði  verið  brjfnt  í fjörunni 
inni  í heUrinum  og  árarnar  lágu  í honuro.  Hvernig 
stóð  á að  báturinn  var  parna?  iæja,  ég  eyddi  eng- 
um  tíma  í að  hugsa  um  pað;  augu  mín  mættu  augum 
Phroso,  og  ánægjan  l/sti  sér  á andlitum  okkar  beggja. 
Gleðin  yfir  pessari  hamingju  okkar  yfirgnæfði  ait 


368 

annað.  Ég  held  að  við  höfum  á pessu  augnabliki 
gleymt  f>eim  hræðilegu  atburðum,  sem  skeð  höfðu 
fyrir  auguin  okktr,  sorginni  yfir  skilnaðinum,  sem, 
f>ó  alt  færi  sem  bezt,  lá  fyrir  okkur.  Ég  hélt  utan 
um  báðar  hendur  hennar;  við  vorum  eins  sæl  eins  og 
börn,  sem  heppilega  hafa  byrjað  eitthvert  skáldsögu- 
legt  æfintýri — prinz  og  prinzessa  á kræklingsskeljar* 
bát  sínum  á töfrasjó. 

„Er  f>etta  ekki  undursamlegt?44  hrópaði  Phroso. 
„Ó,  lávarður  minn,  alt  gengur  vel  fyrir  vður.  Ég 
held  að  guð  elski  yður,  lávarður  minn,  eins  mikið 
eins  og — <c 

Hún  pagnaði  og  kafroðnaði.  Hin  djúpu  augu 
hennar,  sem  höfðu  tindrað  af  fögnuði  og  kæti,  litu  j 
nú  niður  fyrir  fætur  hennar.  Hún  losaði  hendur 
sínar  og  lét  p>ær  síga  niður. 

„ — eins  og  mærin,  sem  bíður  yðar  hirmrn  megin 
við  sjóinn  elskar  yður,  lávarður  minna,  sagði  hún. 

Ég  veit  ekki  hvernig  á f>ví  stóð,  en  orð  Phroso 
leiddu  fram  fyrir  hugskots-sjónir  mínar  mynd  af 
Beatrice  Hipgrave,  par  sem  hún  gehgi  glöð  braut 
sína  1 sarakvæmislífinu  1 London — eða  var  hún  nú 
komin  út  á eitthvert  höfðingjasetrið  úti  á landinu? — 
án  þess  að  eyða  mjög  mörgum  hugsunum  á hinn 
flónska  mann,  sem  hefði  farið  til  hinnar  hryllilegu 
eyjar.  Myndin  er  Pbroso  virtist  sjá  af  henni,  sem 
konu  er  biði  eftir  unnusta  sínum — sorgbitinni  af  pví 
hann  kæmi  ekki — s 1ó  með  beisku  gfcmm  á strengi 
kýmniseðlÍ3  míns.  Phroso  ?á  að  ég  brost’;  augu 


hennar  spurðu  mig  undrandi,  hvers  vegna  ég  gerði 
pað.  Ég  svaraði  ekki  spurningunni,  heldnr  sneri 
mér  frá  Phroso  og  gekk  pangað  sem  báturinn  var. 

„Ég  býst  viðíC,  sagði  ég  hálf  kuldalega,  „að 
petta  sé  bezta  tækiíærið,  seai  við  höfuœ,  til  að  kom- 
ast  burt?*c 

„E>að  er  eina  tækifærið,  lávarður  minncc,  svaraði 
hún;  en  augu  hennar  voru  enn  vandiæðaleg  og  rödd 
hennar  var  nærri  skeytingarleysisleg,  eios  og  að  pað, 
hvort  við  slyppum  burt,  væri  ekki  framar  málefni 
sem  lægi  heani  pyngst  á hjarta.  Ég  gat  ekki  sagt 
neitt  tii  að  fræða  Phroso;  pó  mig  langaði  til  að  af* 
neita  „mærinni  sem  biðlíC,  mátti  ekki  eitt  einasta  orð, 
er  feldi  hana  í áliti,  koma  fram  af  vörum  mlnum. 

„Viljið  pér  pk  eí'ki  fara  upp  í bátinr.?c  sagði  ég 

„Júu,  svara'  i Phroso.  Gleðia  var  horfin  úr 
rÖddu  henoar  og  úr  angum  hennar. 

Ég  bjálp  iði  henni  upp  í bátinn,  og  síðan  ytti  ég 
honum  á flot;  £>egar  hanti  var  kominn  vel  á flot,  þarna 
inni  1 hellrinum,  fór  ég  sjílfur  upp  í h.írn  og  tók 
árarnar.  Phroso  sat  nú  pegjandi  og  föl  á litla  pall- 
inum  á skut  bátsins.  Ég  dyfði  áruc-um  í sjóinn  og 
báturinn  fór  af  stað.  Það  voru  ekki  neœa  góð  tvö 
áraitog  fram  að  hellismu^nsnum  og  komumst  við 
kíaklaust  út  úr  bonum.  Ég  fann,  að  sólin  ske  n á 
báls  minn  rneð  hinum  litla  njorgun-varnv»  sínum;  pað 
er  pægil^g  tilfinring,  og  eykur  marmi  bug  og  dug. 

„0,  hvað  gott  er  að  korriH  út  á sjóícn  og  utdir 
bext  ]oftcc,  s«?gði  Phroso.  „Og  pað  er  gott  að  vera 
fxjáls,  láv&rður  minnu. 


370 


Ég  leit  á hana;  sólin  skein  nú  í augu  hennar,  og 
bjarminn  í peim  virtist  kveykja  í mér.  Ég  gleymdi 
— nokkru,  sem  ég  hefði  átt  að  mnna.  Ég  hvíldi  ár- 
arnar  eitt  augnablik,  beygði  mig  áfram  og  sagði 
með  lágri  röddu: 

„Já,  vera  frjáls  og  vera  saman,  Phrosou. 

Aftur  fiaug  roðinn  skyndilega  í kinnarnar  á 
Phroso,  augu  hennar  tindruðu  aftur  af  gleði  og  hið 
óviðjafnanlega,  ótemjanlega  bros  kom  á varir  henn- 
ar;  ég  rétti  út  hægri  höndina,  og  hönd  Phroso  laum- 
aðist  feimuislega  út  til  f>ess  að  mæta  hönd  minni. 
Jæja — eDgillinn  sem  ritar  niður  gjörðir  manDaDna 
hefur  vissulega  litið  burt! 

Dannig  vorum  við  rétt  fyrir  utan  mynni  hellis- 
ins;  f>verhníptur  klettur  hóf  sig  upp  frá  fjörunni  til  ^ 
vinstri  handar;  hann  var  slóttur  að  ofan  og  náði  um 
4 fet  upp  fyrir  höfuðin  á okkur.  Og  rétt  pegar 
hendur  okkar  nálguð  st,  og  augu  okkar — pessir 
skjótari  sendiboðar — mættust,  f>á  kom  o*an  af  klett- 
inum  hlátur,  lágur  hlátur,  s^m  ég  pekti  veh  Ég 
held  að  óg  hafi  ekki  litið  upp;  ég  horfði  enn  á Phroso. 
Roðiun  hvarf  úr  kinnum  hennar,  f>ar  sem  ég  horfði  á 
hana,  ótti  iýbti  sér  í augum  hennar  og  varir  hennar 
titruðu  af  skelfingu.  Ég  las  hina  sönnu  orsök  ótta 
Phroso  í andiiti  hennar. 

„Þetta  er  nú  mjög  fögur  sjón!  En  hvað  hafið 
pé*  gert  við  Constantine  frænda  yðar?*^  spurði  Mour- 
aki  pasja,  sem  stóð  uppi  á kleítinum. 

G Idran  hiíði  pi  tvöfaldan  kjaft,  og  við  höfðum 


371 


sloppið  frá  Constantine  einungis  til  að  lenda  í klðn* 
um  á herra  hans.  I>etta  var  svo  líkt  Mouraki;  ég  var 
svo  hissa  en  undraðist  sarot  svo  lítið,  fallið  var  svo 
snögt,  ósigur  okkar  svo  skringilegur,  að  ég  held  að 
ég  hafi  brosað  um  leið  og  ég  sneri  augum  mínum  frá 
Phroso  og  leic  á landstjörann. 

Sg  hefði  mátt  vita  það,  eins  og  pér  skiljið44, 
sagði  ég  upphátt. 


XVIII.  KAPÍTULI. 

HINN  ÓKUNNI  VINUK. 

Báturinn  var  enn  á ofurlítilli  hreifingu,  sem  af- 
leiðing  af  hinu  síðasta  árartogi  mínu,  Sv7o  hann  fl&ut 
hœgt  og  hægt  fram  hjá  Mouraki,  er  stóð  eins  og 
einhver  stór  sjófugl  nppi  á klettinum.  Ég  svaraði 
ekki  pessari  mannvonzkulegu  spurni^gu  neinu — 
spurningin  syndi  ósvífnislega  hvaða  verk  hann  ætl- 
aði  að  láta  verkfæri  sitt  vinna.  Ég  gat  brosað  af 
kýmnisblandinni  beiskju,  en  í nokkur  augnablik  var 
mér  varnað  máls.  Phroso  sat  og  horfði  niður  fyrir 
sig  og  vafði  hendurnar  hverja  utan  um  aðra;  land- 
stjórinn  lét  sér  nægja,  að  svara  brosi  mínu  með  brosi. 
Bátinn  okkar  bar  fram  bjá  klettinum,  og  þegar  hann 
kom  fyrir  hornið,  varð  fyrir  ckkur  annar  stærri  bátur, 
sem  f jórir  af  hermönnum  Mouraki’s  voru  í,  og  sem 


372 


höfðu  lagt  frá  sér  árarnar  og  sátu  með  riffiana  í hönd- 
unum;  í undirforingja'Sætinu  sat  Demetri;  það  virtist 
undarlegt,  að  hitta  hann  í þessum  félagsskap.  Einn 
af  hermönnunum  greip  utan  umhnífiiinn  á bát  okkar, 
sneri  honum  við  og  hratt  honum  upp  að  fjörunni. 
Augnabliki  síðar  tók  bátur  okkar  niðri  við  mölina, 
og  landstjórinn,  sem  stokkið  hafði  fimlega  niður  af 
klettinum,  stóð  þar  nú  og  beið  okkar.  Hugsanir 
höfðu  flogið  í gegnum  heila  minn,  óhemjulegar  hugs- 
anir  um  mótstöðu,  um  að  gerasnögt  áhlaup,  \jóta 
skotunum  úr  marghleypu  minni,  upp  4 von  , ^ ó 3n, 
á mennina  í hinum  bátnum, — já,  jafnvel  að  uier 
Mouraki  með  óvæntu  skoti.  En  alt  petta 
heimska;  ég  hætti  við  það,  stökk  úr  bátnum  u^n  . 
fjöruna,  rétti  Phro^o . höndina,  hjálpaði  henni  ti 
komast  í land  úr  bátnum  og  leiddi  hana  upp  á bre. 
an  og  sléttan  kleitastall;  hún  setti  sig  f>ar  niðui 
pegjandi,  en  hún  leit  til  mín  sorgbitnum  og  örvænt- 
ingarftdlum  augum.  Svo  sneri  ég  mér  að  landstjór- 
anum  og  sagði: 

„Ég  er  hræddur  um,  að  f>ér  \erðið  að  bíða  einu 
eða  tvo  daga  eftir  Constantine  frænda.  Ég  hef  heyrt 
sagt,  að  líkamir  dauðra  manna  skili  sér  ekki  eins 
fljótt  út  úr  göngunum  eins  og  lifandi  mennu. 

„Ó,  ég  ímyndaði  mér  að  pað  hlyti  að  vera  ástæð- 
an  fyrir,  að  hann  skilaði  sér  ekki  aftur  út  úr  göngun- 
um!  Þér  fleygðuð  honum  niður  í tjörnina?u  sagði 
Mouraki. 

„Nei,  ég  gerði  f>að  ekkiu,  sagði  ég.  „Kortes 
vinur  minn  gerði  f>aðu. 


„Og  hvaö  varð  af  Kortes,u  spurði  Mouraki. 

„I>eir  duttu  báðir  niður  í gjána  tií  samansu, 
svaraði  ég. 

„Hvað  petta  er  pó  sjónarleikslegtu,  sagði  Mour- 
aki  brosandi.  „Hvernig  stóð  á,  að  þér  létuð  Kortes 
reyna  sig  við  hann  fyrst?u 

„Yður  er  óhætt  að  trúa,  pví  að  J>að  var  óviljandi; 
ég  hafði  engan  ásetning  í pá  átt,  að  olla  yður  von- 
brigðum,  pasja“,  sagði  ég. 

„Og  potta  eru  afdrif  peirra  beggja!u  sagði 
Mouraki  og  brosti  að  hnittni  minni. 

„Þeir  hljóta  að  vera  dauðir  báðiru,  sagði  ég. 
„Fyrirgefið  mér,  pasja,  en  ég  skil  ekki  leik  yðar. 
Við  vorum  á vaidi  yðar  í húsinu;  til  hvers  er  pessi 
skrípaleikur?  I>ví  gerðuð  þér  ekki  pá  það,  sem  ég 
b^st  við  að  þér  gerið  nú?  É 

„Kæri  lávarður  minnu,  sagði  Mouraki,  eftir  að 
hafa  litið  í kringum  sig,  til  að  fullvissa  sig  um  að 
enginn  stæði  á hleri,  „samningarnir  milli  stjórnanna 
verða  að  vera  haldnir.  í gær  höfðuð  pér  ekki  fram- 
ið  afbrotin,  sem  mér  pykir  fyrir  að  þurfa  að  segja  að 
þér  hafið  nú  gert  yður  sekann  íu. 

„Afbrotin?u  át  ég  eftir  honum.  „Þér  skemtið 
mér  með  þessu,  pasjau. 

„Ég  sé  ekki  eftir  að  skemta  yðurCí,  sagði  Mour- 
aki.  „Já,  afbrotin  að  hjálpa  fanga  mínum — pessari 
stúlku — að  sleppa  burt,  og — jæja,  dauði  Constantine’s 
er  að  minsta  kosti  málefni  sem  er  pess  virðijað  rann- 
saka  það,  eða  er  ekki  svo?  I>ér  kannist  við  pað?  Mað- 


374 


urinn  var  auívitað  fantur,  en  maður  verður  samt  að 
fara  eftir  lögunum,  kœri  Wheatley  minn.  Þar  að 
auki — u Hann  |>agnaði  eitt  augnablik,  en  bœtti 

síðan  við:  „I>ér  megið  ekki  sjá  ofsjónum  yfir,  að  ég 

hafi  mína  skemtun  líka.  Éor  fullvissa  yður  um,  að 
gleði  yðar  yfir  að  finna  bátinn,  sem  ég  lót  fara  með 
inn  í hellirinn  yður  til  pæginda,  og  hinn  hrífandi 
leiksviðs-atburður,  sem  ég  truflaði,  oili  mér  óendan- 
lega  mikillar  skemtunaru. 

Ég  svaraði  þessu  engu,  en  hann  hélt  áfram  og 
sagði: 

„Ég  var  viss  um,  að  ef — jæja,  ef  Constantine 
tækist  ekki  að  fremja  hinn  síðasta  glæp  sinn — þér 
takið  eftir  hvað  ég  segi,  kæri  lávarður  minn? — að  þá 
munduð  pér  leita  í göngin,  og  pess  vegna  fékk  ég 
pennan  trygga  mann,  hann  Demetri,  til  [>ess  að  vera 
leiðsögumaður  minn,  og  hann  kom  okkur  hingað 
mjög  pægilega.  Satt  að  segja  höfum  við  beðið  hór 
eftir  yður  alManga  stund.  Phroso  hefur  auðvitað 
tafið  fyrir  yðuru. 

Háð  og  spaug  Mouraki’s  hafði  í sjálfu  sér  engin 
áhrif  á mig  í f>á  átt  að  gera  mig  reiðan.  Ég  fann 
sjálfur,  að  óg  var  algerlega  rólegur  og  var  reiðubú- 
inn  til  að  kastast  á við  hann  hnífilyrðum  og  glettni.  En 
pað  var  eitt  einkenni  á tali  hans,  sem  hugur  minn 
festi  sig  við  og  ég  áleit  athugavert;  og  petta  var  hin 
blábera  hreinskilni  hans.  Hann  hafði  sagt  mér  hreint 
og  beint,  að  hann  hefði  fengið  Constantine  til  þess 
að  reyna  að  myrða  mig,  látið  hreint  og  beint  uppi  við 


375 


mig  bragðið,  sem  hann  hafði  beitt  til  pess  að  fá  sök 
á hendur  mér.  Við  hverja  mundi  nú  annar  eins 
maður  eins  og  Mouraki  pasja  láta  annað  eins  og 
þetta  uppi?  Auðvitfið  við  pá  menn — og  við  enga 
aðra  menn  en  þá — sem  hann  vissi  að  mundu  ekki 
geta  sagt  eftlr  honum.  Og  það  er  til  máltæki,  sera 
gefur  í skyo,  að  það  sé  einungis  einn  flokkur  manna 
sem  segi  ekki  eftir — dauðir  menn.  X>etta  var  ástæð- 
an  fyrir,  að  ég  lagði  þýðingu  1 hreinskilni  land- 
stjórans. 

Ég  held  að  Mouraki  hafi  fylgst  með  hugsunura 
mínum,  með  hinu  undrunarsamlega  skarpa  viti  sínu 
og  gáfu  til  að  sjá  inn  í hugskot  annara;  því  hann 
brosti  aftur  og  sagði: 

„Mér  er  sama  pó  ég  sé  hreinskilinn  við  yður, 
kæri  Wheatley  minn.  Ég  er  viss  um,  að  f>ér  notið 
ekki  pær  lltilfjörlegu  játningar,  sem  ég  kann  að 
virðast  gera,  gegn  mór.  Hve  hnugginn  pér  hljótið 
pó  að  vera  útaf  afdrifum  veslingsins  hans  Kortssar 
vinar  yðar!“ 

„Við  mistum  sinn  vininn  hver  í morgun,  pasjaa, 
sagði  ég. 

„Constantine?  Ó,  já,  pað  er  sattu,  sagði  Mour- 
aki.  „Samt  sem  áður — hann  er  eins  vel  kominn  þar 
sém  hann  er — alveg  eins  vel  kominn  par  sem  hann 
er“. 

„Hann  mun  heldur  ekki  geta  notað  hinar  lítil- 
fjörlegu  játningar  yðaru,  sagði  ég. 

„Hvað  fimur  pór  eruð  pó  að  grípa  meiningu 


376 


orða  minna,  kæri  lávarður  minn!u  sagði  Mourakio 
„I>að  er  sönn  anun  að  tala  við  yðjru.  En  svo  sneri 
hann  sér  skyndilega  frá  mér  og  kallaði  til  manna 
sirína.  I>rír  af  þeim  komu  tafarlaust  í land  úr  bátn- 
um.  „I>essi  gentle- maður“,  sagði  hann  við  pá  og 
talaði  nú  hratt  og  með  bjððandi  röddu,  um  leið  og 
hann  benti  á mig,  „er  í gæzlu  ykkar.  Látið  hann 
ekki  hreifa  sigu. 

Ég  seitist  niður  á stein,  og  stóðu  hinir  prír  varð- 
menn  1 kringum  mig.  Landstjórinn  hneigði  sig  of- 
urlítið  fyrir  mér,  gekk  ofan  þangað  sem  Phroso  var 
og  fór  að  tala  við  hana.  Ég  ímyndaði  mér  það  að 
minsta  kosti,  en  ég  heyrði  ekkert  af  £>ví,  sem  hann 
sagði;  bak  hans  sneri  að  mér  og  hann  huldi  Phroso 
fyrir  sjónum  mínum.  Ég  tók  upp  vasaglas  mitt  og 
fékk  mérsopa  af  brennivíns-blöndunni,  sem  í f>ví  var; 
þetta  var  lélegur  morgunverður,  en  ég  átti  ekki  kost 
á öðrum. 

Hingað  til  hafði  fjórði  hermaðurinn  og  Demetri 
verið  í bátnum,  en  nú  komu  peir  einnig  í iand  og 
brýndu  bátnum  í fjörunni;  svo  sneru  peir  sér  að 
minni  bátnum,  sem  landstjórinn  hafði  lagt  okkur  til  í 
illgirnislegu  gamni,  til  f>ess  að  gera  ósigur  okkar 
enn  tilfinnanlegri.  Hermaðurinn  tók  á batnum  og 
bjó  sig  undir  að  draga  hann  upp  í fjöruna;  en  Dem- 
etri  sagði  þá  eitthvað  við  hann — hvað  pað  var,  gat  ég 
ekki  heyrt — og  ypti  öxlum.  Hermaðurinn  kinkaði 
kolli,  eins  og  að  hann  væri  samþykkur  pví  sem 
Demetri  sagði,  og  svo  létu  f>eir  bátinn  vera  kyrran  á 


377 


fioti,  J>ar  sem  hann  var,  en  bun  iu  hann  einungis  við 
hinn  bltinn  með  reipi.  Síðan  gengu  peir  upp  að 
klettunum,  og  settu  sig  niður  skamt  frá  mé* ; Demetri 
tðk  upp  úr  vasa  sínum  stórt  brauðstykki,  dró  langan 
hnif  úr  skeiðum  til  að  skera  brauðið  með,  og  fór  síð- 
an  að  eta  pað.  Ég  horíði  til  Demetri’s,  en  hann 
forðaðist  að  líta  í augu  mín  og  horfði  í allar  aðrar 
áttir  en  pangað,  sem  ég  sat. 

Alt  í einu  stukku  hinir  prír  menn,  sem  áttu  að 
gæta  mín,  á mig,  par  sem  ég  horfði  á Demetri.  Tveir 
af  þeim  gripu  sinn  utan  um  hvem  handiegg  á mér, 
áður  en  ég  gat  svo  mikið  sem  hreift  mig.  Hinn 
priðji  stakk  hendinni  niður  í brjóstvasann  á treyju 
minni  og  greip  marghieypu  mína.  Svo  stukku  peir 
burt  frá  mér  og  gripu  riffla  sína,  sem  peir  höfðu  lagt 
frá  sér,  og  miðuðu  peim  á mig.  Petta  skeði  svo 
skyndilega,  að  ég  sat  eins  og  maður  sem  fengið  hafði 
slag.  I>á  hrópaði  einn  af  seggjum  þessum  til  Mour- 
aki’s  og  sagði: 

„Yðar  tign,  maður  pessi  bar  hendina  að  vasa 
sínum — að  pístólu  sinni“. 

„Hvað  segið  pér?“  sagði  Mouraki  og  sneri  sér 
við.  „Bar  hendina  að  pístólu?  Hafði  hann  pá 
pístólu?“ 

Hermaðurinn  hélt  marghleypu  minni  upp  sem 
áfellandi  vitni. 

„Og  reyndi  hann  að  nota  pístóluna?“  spurði 
Mouraki,  eins  og  hann  væri  bæði  hryggur  og  forviða. 

„Það  leit  út  fyrir  pað“,  svaraði  hermaðurinn. 


378 


„Það  er  lygi;  ég  var  alls  ekki  að  hugsa  um  það“, 
sagði  ég.  Ég  var  ákaflega  gramur  yfir  pessum  nýja 
hrekk.  Ég  hafði  ásett  mér  að  berjast  heldur  til  hins 
síðasta,  en  að  láta  marghleypuna  af  hendi. 

„Ég  er  hræddur  um,  að  svo  hafi  verið  sem  her- 
maðurinn  segiru,  sagði  Mouraki  og  hrifti  höfaðið. 
„Fáið  mér  pístóluna,  hermaður.  Ég  skal  geyma 
hana  vel  og  vandlegau.  t>að  var  sigurbjarmi  í aug* 
um  hans,  pegar  hann  leit  til  mín  um  leið  og  hann 
tók  við  marghleypunni  og  sneri  sér  aftur  að  Phroso. 
Ég  var  nú  sannarlega  varnarlaus  í höndum  hans. 

Demetri  lauk  við  að  eta  brauð  sitt  og  fór  að 
verka  hníf  sinn;  hann  skygndi  blað  hnffsins  með  því 
að  draga  það  í hægðum  sínum,  en  mjög  innilega,  á 
lófa  sinn,  og  reyndi  bit  oddsins  á gómi  pumalfingurs 
síns.  A meðan  hann  var  að  pes?u,  iaula*i  hann  lágt 
og  ánægjulega  fyrir  munni  sér.  Ég  gat  ekki  að 
mér  gert  að  brosa  ekki,  pegar  óg  kannaðist  við  lagið, 
sem  hann  var  að  raula^  pað  var  gamall  kunningi 
minn,  nefnilega  lagið  við  ljóðin  sem  Alexander  ein- 
eygði  orti  við  dauða  Stefáns  Stefanopoulosar,  tveim- 
ur  öldum  áður.  Demetri  skerpti  hnífinn,  Demetri 
raulaði,  o^  Demetri  horfði  út  yfir  hinn  bláa  sjó  und- 
arlega  pankafullum  augum.  Ég  kærði  mig  ekki 
um,  að  fara  neinum  getum  um,  hvað  Demetri  kynni 
að  vera  í huga  á meðan  hann  var  að  raula,  skerpa 
hnlfinn  og  horfa  út  yfir  sjóinn,  sem  umgirti  eyjuna 
er  hann  var  fæddur  og  uppalinn  á.  Hugsanir  Dem- 
etri’s  voru  eign  sjálfs  hans.  „Látum  Mouraki  líta 


379 

eftir  f>eim,  ef  pær  eruvf>ess  virði“,  hugsaði  ég  með 
mér. 

Hana  ná,  ég  hef  gert  þessa  játningu  eins  greini- 
lega  eins  og  ég  ætla  að  gera  hana.  Ég  bygði  J>ví 
át  úr  huga  mínum,  hva3  Demetri  kynni  að  vera  að 
brugga  með  sjálfum  sér  á meðan  hann  var  að  fægja 
hníf  sinn  og  raula  Ijóð  Akxanders  eineygða. 

Það  leit  út  fyrir,  að  Mouraki  áliti  petta  ekki 
|>ess  virði  að  gefa  |>ví  gaum.  Hann  var  nú  kominn 
rnjög  nærri  Phroso,  og  beygði  sig  niður  að  henni  par 
sem  hún  sat  á klettinum.  Alt  í einu  heyrði  ég,  að 
hún  rak  upp  lágt  angistar-óp  og  sagði  „nei,  neiu 
með  óttafullri  rðddu;  en  Mouraki  bryndi  raustina  dá- 
lítið  og  sagði  „já,  jáu. 

Ég  hlustaði  -eins  vel  og  ég  mögulega  gat;  já,  ég 
meiia  &ð  segja  hálf  stóð  upp  af  steininum,  sem  ég 
sat  á,  og  settist  ekki  niður  aftur  fyr  en  hermennirnir 
ógnuðu  mér  með  bíssustingjum  sínum.  Ég  gat  ekki 
heyrt  orðaskil,  en  ég  heyrði  að  Phroso  talaði  1 mjúk- 
um  bænarróm,  heyrði,  að  Mouraki  hló  stuttan,  harð- 
neskjulegan  hlátur,  og  svo  varð  f>ögn  og  Moural<: 
ypti  öxlum.  Síðan  sneri  hann  sér  við,  og  kom  f>ang 
að  sem  ég  var. 

„Færið  ykkur  dáiítið  fráu,  sagði  hann  við  her- 
mennina,  „en  hafið  auga  á fanga  ykkar,  og  ef  hann 
reynir  að  hreifa  sig,  f>á — u Hann  lauk  ekki  við  setn- 
inguna,  sem  í raumnni  var  nógu  ljós  án  J>ess  að  form- 
legri  endingu  væri  bætt  við  hana.  Síðan  byrjaði 
hann  að  tala  við  mig  á frönsk  n 


380 


„Hollusta  kvenna  er  fagur  hlutur,  kæri  lávarður 
minnu,  sagði  hann.  , Þér  eruð  gæfusamur,  að  tvær 
konur  elska  yður!u 

„Þér  hafið  verið  giftur  tvisvar,  minnir  mig  að 
f>ér  segðuð  mér?u  sagði  ég. 

„í>að  er  ekki  algerlega  hið  sama,  að  vera  giftur 
og  vera  elskaður — að  minsta  kosti  parf  það  ekki  að 
vera  svou,  sagði  hann.  „Dað  er  mjög  líklegt  að  ég 
gifti  mig  í priðja  skiftið,  en  ðg  er  hræddur  um,  að 
ég  væri  að  smjaðra  fyrir  sjálfum  mér  ef  ég  héldi,  að 
miklar  ástir  fylgdu  hönd  konunnar.  En,  hvað  sem 
þessu  líður,  pá  vildi  ég  tala  um  yður.  I>essari  mær, 
sem  hérna  er,  f>ykir  svo  vænt  um  yður,  að  ég  álít  að 
hún  muni  giftast  mér,  sð  eins  til  f>ess  að  sjá  yður 
borgið.  Er  það  ekki  átakanleg  fórn?u 

„Éqt  vona  að  húu  geri  ekkert  f>vílíktu,  sagði  ég, 

„Jæja,  petta  er  nú  lítið  annað  en  kurteis  ósann- 
indi;c,  sagði  hann.  „I>vTí  hín  verður  neydd  til  að 
giftast  mér  hvort  sem  er.  Ea  hugmyndin,  að  fórna 
sjálfri  sér  fyrir  þann  sem  hún  elskar,  er  konunni  ætíð 
fróunu. 

Hann  horfði  stöðugt  á mig  á meðan  hann  gerði 
f>essa  athugasemd,  og  skemti  sér  við  að  athuga  hvaða 
áhrif  hún  hefði  á mig. 

„Jæjau,  sagði  ég,  „ég  ætlaði  mér  aldrei  að  gift— 
ast  henni.  Ég  er  bundinn  &'  nari  konu,  eins  og  f>ér 
vitið.  I>að,  að  éir  saofði  p.ð  ég  ætlaði  að  eiga  Phroso, 
voru  einungis  önnur  kurteis  ösnnuindin,  er  ég  faon 
upp  til  þess  að  skaprauna  vður,  kæri  pasja  mianu. 


381 

,jÓ,  er  því  pannig  varið?“  sagði  Mouraki.  „Nú* 
f>að  er  verulega  gaman  að  J>essuct — og  hann  hl<5  lágt* 
Honum  virtist  ekki  vera  neiu  skapraun  1 pví,  að  ég 
hafði  dregið  hann  á tálar  1 þessu  atriði.  Ég  undraði 
iBÍg  dálítið  yfir  pví — pá.  ^ 

„Við  höfum  vissalegau,  hélt  hann  áfram,  „lifað 
í loftslagi  sem  fult  var  af  kurteisum  ésannindum. 
I>annig  voru  pað  til  dæmis  kurteis  ósannindi,  Wheat- 
ley  lávarður,  að  mér  pætti  fyrir  að  Constantine  slapp 
úr  varðhaldinu41. 

„Og  pað  voru  önnur  ósannindin,  að  yður  væri 
umhugað  um  að  fanga  hann  afturu,  sagði  ég. 

„Og  priðju  ósannindin  voru,  að  yður  langaði 
ekki  til  að  sleppa  burt  frá — gestrisni  minnitc. 

„Og  fjórðu  ósannindin  voru,  að  yður  væri  svo 
ant  um  að  vinir  minir  skemtu  sér,  að  f>ér  gerðuf  yð- 
ur  sérlegt  ómak  til  pess  að  útvega  peim  góð  fiski- 
miðu. 

„Ójá,  ójáu,  sagði  hann  hlæjandi.  ,.Og  f>að 
munu  koma  fyn ir  enn  ein  kurteis  ósannindi,  kæri 
lávarður  rainnu. 

„Ég  held  að  ég  geti  gizkað  á hver  pau  eruu, 
sagði  ég  og  horfði  í augu  hans. 

„E>ér  eruð  æfinlega  svo  skarpskygnu,  sagði  hann 
með  aðdáun. 

„Dótt  ég  verði  að  játa,  að  ég  get  ekki  gizkað 
mér  til  upp  á hár  í hvaða  mynd  J>au  verðau,  hélt 
ég  áfiam. 

„Jæja,  hann  Constantine,  sem  við  syrgjum  báð 


382 


ir,  hann,  sem  hafði  svo  mikla  rejnsiu  en  svo  lítið 
ímyndunaratl,  mælti  með  sóttveikinni.  Hann  sagði 
mér,  að  pað  væri  vanalega  ráðið  hér  á Neopalia-ey“. 

„Konan  hans  heíur  dáið  úr  pessari  sóttveiki, 
bjfst  ég  við?*‘  sagði  ég.  Ég  held  að  ég  hafi  brosað 
um  leið  og  ég  sagði  petta.  Þótt  hættan,  sem  yfir 
mér  vofði,  væri  mikil,  pá  hafði  ég  enn  gaman  af  að 
skilmast  við  lsndstjórann. 

„Ó,  neilt,  sagði  hann.  „Þetta  er  yður  ósamboð- 
ið.  Maður  ætti  aldrei  að  viðhafa  ósannindi  pegar 
sannleikurinn  dugir  eins  vel!  Fyrst  hann  er  dáinn, 
f>á  er  sjálfsagt  að  segja  að  hann  hafi  myrt  konuna 
sína.  Ef  hann  hefði  verið  lifandi,  pá  auðvitað — “ 

„X>á  hefði  sóttveikin  auðvitað  verið  banamein 
hennaru,  sagði  ég. 

„Öidungis  réttu,  sagði  hann.  „Vér  verðum  að 
haga  oss  eftir  kringumstæðunum;  vitrir  menn  gera 
það  ætíð.  Nú,  hvað  yður  snertir- — u Hann  beygði 
sig  niður  að  mér  og  hcifði  iast  í andlit  mitt. 

„Hvað  mig  snertir“,  sagði  ég,  „f>á  getið  pér 
kallað  pað  hvað  sera  þér  viljið,  pasja“. 

„Haldið  f>ér  ekki,  að  hin  misþyrmda  föðurlands- 
ást  hér  í Neopalia — ?“  sagði  hann  eins  og  til  að 
preifa.  fyrir  sér  og  brosti.  „I>ér  keyptuð  eyna — pér, 
sem  eruð  útlendingur!  í>að  var  mikil  fíjótfærni. 
£>essir  eyjarskeggjar  eru  ófyrirlitnir  náungar“. 

„t>es'si  ástæða  hefði  dugað  ef  Constantine  hefði 
vérið  á lífi“,  sagði  ég.  „En  nú  er  pessi  föðurlands- 
vinur  dáinn,  pa?j  i“. 


383 


„Æ,  j&,  hann  Constantine  okkar  er  dáinn4<,  sagöi 
Moaraki.  „Ea  þá  eru  aðrir.  Hér  er  til  dæmis  maö- 
ur,  sem  ég  ætti  að  láta  hengjau. 

„Ó,  er  pað  mðgulegt?*4  sagði  ég.  Augu  mín 
hvörfluðu  |>angað  sem  Demetri  sat  raulaodi,  og  fægði 
hníf  sinn. 

„Og  hefur  vissulega  ekki  uunið  sér  til  lífs  með 
því  einungis  að  vísa  mér  leið,  svo  ég  gæti  hitt  vður 
hér  pennan  morgun,  pó  ég  meti  f>að  nokkursu. 

„Eigið  f>é:  við  Demetri?*4  spurði  ég  skeytingar- 
íeysislega. 

„Ná,  jæja,  Demetri44,  sagði  Mouraki  bro3andi, 
„Hann  er  maður,  sem  er  íijétur  til  að  taka  sönsum44. 

Upp  yfir  þetta  tal  okkar  mritti  heyra  hið  mjúka, 
ánægjulega  raul  Díuietri’s.  L'indstjérinn  heyrði  paðt 

„Ég  lét  hengja  bróður  hans  fyrir  premur  árum 
síðanu,  sagði  Mouraki. 

„Ég  veit  að  þér  gerðuð  þiðu,  sagði  ég.  „t>&ð 
lítur  út  fyrir,  að  pé:  hifið  gert  ýmsa  einkennilega 
hluti  fyrir  premui  árum  síðantc. 

„Og  hann  raulaði  þetta  sama  lag  á leiðinni  tí! 
gálgans44,  sagði  Mo  iraki.  „t>ekkið  pér  lagið?;c 

„Já,  ég  pekki  það  mjög  vel,  pasjacc,  sigði  ég. 
, t>að  var  eitt  af  hinu  allra  fyrsta,  sem  ég  heyrði  hér 
í Neopalia,;  f>að  verður  ef  til  vill^  eitt  af  hinu  síðasta, 
sem  ég  heyri  hércc. 

„I>að,  að  hann  raular  petta  lag,  gerir  litlu  ósann- 
indin  mín,  er  ég  mintist  á áðan,  inj Ög  líkindaleg4", 
sagði  Mour&ki. 


384 


„I>að  verður  vafalaust  mjög  mibilsverð  staöfest- 
ÍDg  4 sagði  ég. 

Landstjérion  gerði  engar  frekari  athugasemdir  í 
nokkur  augnablik.  Ég  horfði  fram  hj4  honum  og 
fram  bj\  hinum  fjórum  hermönnum — pví  sá,  sem 
eftir  hafði  orðið  1 bátnum,  var  nú  kominn  til  félaga 
sinna — til  Phroso.  Hún  hallaði  sér  upp  að  stórum 
steini  og  horfði  andlitið  til  himins,  en  augun  voru 
aftur.  Ég  held  að  pað  hafi  verið  liðið  yfir  hana,  eða 
J>4  að  hún  hafi  verið  hálf-meðvitundarlaus.  Mouraki 
tók  eftir  pví  hvert  ég  horfði. 

„Horfið  vel  4 hana,  notið  tíma  yðar  velu,  sagði 
hann  með  grimdarlegri  röddu.  ,,X>ér  hafið  ekki 
langan  tíma  til  að  gleðja  yður  við  að  sjá  hanau. 

„Éjt  hef  eins  langan  tima  til  þess  eins  og  guði 
kann  að  þóknast  að  t;efa  mér  ‘,  sagði  ég.  „Hvo  ki 
pér  né  ég  vitum  hvað  leDgi  pað  kann  að  verðau. 

„Ég  get  gizkað  4 paðu,  sagði  Mour&ki,  og  pað 
kom  rólegt  bro3  4 andliti  hans  í staðinn  fyrir  reiði- 
svipinn,  sem  var  4 pví  4ður. 

Já,  pér  getið  gizkað  4 paðu,  sagði  ég. 

Hann  stóð  kyr  og  horði  4 mig  í nokkur  augna- 
blik.  3vo  sneri  hann  sér  fr4  mér  og  gekk  burt. 
Um  leið  og  hann  gekk  fram  hj4  hermönnunum,  sagði 
:ann  eitthvað  við  p4.  Ég  f4  að  peir  brostu.  Það  er 
enginn  vafi  á,  að  hann  hafði  útvalið  mennina  til  pess 
að  vinna  petta  verk  og  að  hann  gat  reitt  sig  4 pk. 

Litla  víkin,  sem  við  vorum  í,  var  umgi;t  pver- 
iiDYptum  klettum,  nerna  4 einura  stað,  Þar  var  mjó 


385 


akora  eða  gil  upp  í J>á;  par  var  ekki  mikill  bratti, 
beldur  líðaudi  brekka  neðan  úr  fjörunni  upp  í gibð. 
Demetri  sat  einmitt  í brekku  pessari,  og  J>egar  land- 
stjórÍDn  var  búinn  að  skemta  sér  á minn  kostnað  eins 
lengi  og  hann  lysti,  gekk  hann  paogað  sem  D ^metri 
sat.  Demetri  stökk  strax  á fætur,  og  hneigði  sig 
fyrir  Mouraki  með  mestu  virðingu.  Landstjóriim 
benti  honum  að  koma  nær,  og  fór  að  taia  við  hann. 

Ég  sat  grafkyr  á sama  stað,  sem  ég  hafði  verið, 
ucdir  bissustingjum  hermannanna,  er  sneru  andlitun- 
um  &ð  mér,  en  bökunum  &ð  herra  sínum.  Ég  bafði 
ekki  augun  af  Mouraki  og  Demetri,  sem  stóðu  í 
brekkunni  og  töluðu  samao;  og  J>að  var  mikill  hug- 
ar  æsingur  í mér.  Samvizkusemi  óoáð&ði  mig  ekkí 
framar;  Mouraki  sjáifur  hafði  gert  alt  pessháttar 
heiraskulegt.  Ég  ks  mfna  einu  lífsvon  í vali  eða 
dutlungum  hins  óstyriláta,  geðríka  vdlimanns — harm 
rar  lítið  ann&ð — sem  stóð  frammi  fyrir  landstjóran- 
jm  auðrojúkur  og  niðuilútur,  með  hnífinn  dinglardi 
í hendinni.  Detta  var  maðurinn;  sem  Pan*yiot&  hafðí 
tvlað  um  svo  leynilega;  bann  var  pessi  v!nur,  s*m  ég 
átti  „fram  yfir  |>að  sem  ég  vissi  a£u;  blóðhefndar- 
hugur  h&ns  til  iandstjórans,  heift  bsns  og  batur  til 
Mouraki  var  bin  eina  lífsvon  mln.,  Dað  var  í sarn- 
leika  einungis  vqd,  j>ví  hermennirair  gátu  drepið 
mig  á hverju  augnabliki.  En  J>að  var  sarnt  von,  < g 
ég  hafði  enga  aðra.  I>ví  ef  Mouraki  vann  Demetri  * 
8Ítt  mál  með  loforðum  og  rnútum,  eða  hræddi  har  o 
til  að  gera  vilja  sinn,  Já  inundi  Demetri  velja  léitari 


380 


kostinn — þann  kostinn,  sem  engin  áhætta  fylgdi  og 
hafði  ekki  dauða  sjétifs  hans  í för  með  sér,  eins  og 
árás  á landstjórana  f>7Ínær  vaíalaust  mundi  hafa, 
Mundi  hann  verða  hygginn  og  snúast  á rnóti  hinum 
einmana,  varnarlausa  manni?  Eða  mundi  heiftin, 
seci  hann  hafði  borið  svo  lengi  i hjartanu,  gera  hann 
algerlega  hirðulausan  um  afdrif  hans  sjálfs  og  setja 
hann  gegQ  Mouraki?  Ef  svo  færi,  ef  h^nn  veldi  J>á 
leiðina,  þá  var  ean  vonar  glæta.  Ég  rendi  augunum 
snÖggvast  þangað  sem  Phr030  lá,  hreifingarlaus  og 
náföl  ; ég  )ei t á iitla  bátinn,  sem  flaut  rétt  við  fjöruna 
(pví  hafði  I)  >metri  ekki  dregið  hann  npp  í fjöruna?); 
ég  leit  á reipið,  sem  hanu  var  bundinn  með  við  hinn 
bátiuD;  éí^  u ældi  vega'engdina  v illi  mín  og  litla 
bát^ins  með  augunum;  ég  stakk  hendinni  niður  í 
Veyjuvasa  minnog  tókstað  taka  opinn  sjálfskeiðing 
miau,  sern  r ú var  eioa  vopnið  er  ég  hafði. 

Mouraki  talaði  og  brosti;  hann  gerði  engar 
bendingar,  en  ég  sá,  að  hann  gaut  augunum  í áttina 
til  mía;  augu  I)*imetn’s  fylgdu  augum  landstjórans 
eftir  eitt  augnablik,  ea  hann  vildi  ekki  hvíla  pau  á 
andiiti  mínu.  Landstjórinu  byrjaði  aftur  að  tala; 
Demetri  hristi  höíuðið,  og  f>að  kon.  lokkandi  og  vrn- 
gjarnlegt  bros  á andiit  Mouraki’s;  Demetri  leit  f 
kriogum  sig,  eios  og  hann  óttaðist  eitthvað.  Mour- 
aki  tók  utan  um  handlegg  hans  og  p^ir  gengu  nokk- 
ur  skref  npp  brekkuna,  svo  að  samtal  peirra  yrði  enn 
heimulegra;  eu  var  f>að  augnamið  peirra  beggja? 
Dernetri  hristi  enn  höfuðið.  Brosið  hvarf  af  a dlki 


387 


Mouraki*s,  munnur  hans  varð  harðneskjulegur,  aucru 
hans  köid  sem  stU  ogr  reiðisvipur  kom  á andlitið. 
Hann  talaði  nú  auðsjáanleg  i í stnttum,  badskum  setn- 
ingum,  oof  f>að  sást  h^emi^  varir  hans  skruppu  sam* 
an  þegar  hann  var  búirin  að  segrja  f>að,  sem  honura 
bjð  í brjðsti.  Demetri  virtist  biðja  vægðar,  harm 
var  ðrðlegrur,  hann  steio1  fyrst  þungrt  í annan  fðtinn, 
opf  svo  í hinn;  ha?m  hopaði  á hscl  fyrir  hinum  ráðrfka 
manni,  eins  ogf  h«nn  vildi  forðast  hann  og  vildi  fecr- 
inn  sleppa  burt  frá  honum.  Mouraki  vi!di  ekki  láta 
Demetri  sleppa  ogr  fylgdi  honum  eftir  spor  fyrD  spor. 
E>annigr  fjarlægðust  þei-  migf  að  minsta  kosti  30  fet  1 
viðbðt.  Heift  ogr  fyrirlitning  blossaði  nú  í and  iti 
Mouraki’s;  hann  lyfti  upp  hendinni  osr  barði  kreptum 
hnefanum  niður  í lðfanu  á hinni.  D-3metri  rétti  út 
bendina,  rrðtmælandi  eða  biðjandi.  Landstjðrinn 
stappaði  niðnr  fætinum.  Tjátbragð  hans  bar  engan 
vott  ura  vægð. 

Augrú  mfn  preyttust  af  að  horfa  svo  lengi  og  fast 
á sama  hlutini.  Tilfinuing  mín  var  eins  og  f>es5, 
sem  lengi  hefur  starað  á bjart,  hvítt  ljð3,  og  sem  f>  ið 
töfrar  paonig  með  birtu  sinni,  að  hanu  h'rorki  d * p 1 a r 
augunum  né  iítur  undan,  f>ðtt  hann  verki  í [>uu  af 
birtunni.  Hinir  tveir  menn  urðu  ðglðgfgir  og  eios 
og  1 þoku.  Ég  nuddaði  augun  með  hnúunum,  til 
pess  að  hreinsa  sjðnina,  og  starði  svo  aftur.  Já,  f>eir 
voru  dálítið  fj-er,  dálítið  fjæi  en  pegar  ég  leit  ef 
J>eim.  E>að  gat  ekki  verið  af  tðmri  hendin^u  og 
óafvitandi,  að  Demetri  hðrfaði  þannig  stöðugt  undaa 


388 


spor  eftir  spor,  ög  teygði  landstjórann  f>annig  á eftir 
sé'*  lengra  o g lengra  burt.  Nei,  hann  hlaut  að  hafa 
einhverja  fyrirætlun  1 höfðinu,  o g pegar  ég  sann- 
færðist  um  pað,  barðist  hjarta  mitt  af  villimaunlegri 
gleði — af  gleði  yfir  tækifærinu,  sem  himininn  pannig 
virtist  ætla  að  gefa  mér  tii  að  sleppa,  já,  og  af  þorsta 
í blóð  mannsins,  sem  ég  hafði  svo  stóra  sku’d.  á móti 
fyrir  ranglætið,  er  hann  hafði  sýnt  mér.  Og  þar 
sem  ég  starði  þannig,  sendi  Demetri  mér  skeyti  með 
augnnum — augnatillit,  sem  varaði  ekki  nema  brot 
úr  sekúndu  og  varla  var  merkjaniegt.  Eq  ég  las 
skeytið  samt,  og  skildi  hvað  pað  þýddi.  Ég  sat 
grafkyr  í sama  stað,  en  sérhver  vöðvi  í iíkama  mínum 
var  haiður  og  streDgdur  og  reiðuhúinn  fyrir  stökkið, 
sem  ég  vissi  að  fyrir  mér  lá,  og  sérhver  taug  í mér 
litraði  af  niðu^bældri  geðshræringu,  sem  virtist  ætla 
að  gera  út  af  við  mig.  Nú!  Nú!  Átti  það  nú  að 
ske?  Ég  var  kominn  á fremsta  hlunn  með  að  hrópa 
upp:  „StÍogiðftc  En  ég  hélt  orðinu  til  baka  og 

starði.  Og  hermennirnir  studdust  fram  á bissur  sín- 
ar,  yrtu  hv?r  á annan  við  og  við,  geispuðu  annað 
veifið,  preyttir  ápe3su  leiðinlega  verki  sínu,  og  brutu 
kiilann  um,  hvenær  hans  tign,  landstjórinn,  mundi 
lofa  peim  að  fara  heim  aftur;  peír  veittu  því  enga 
eftirtekt,  hvað  var  að  gerast  í brekkunni  að  baki 
peirra. 

Ab,  pað  kom  nú  breyting.  Demetri  var  hættur 
að  malda  í móinn,  og  hörfaði  ekki  undan  fr&mar. 
Reiðiávipurinn  hvarf  af  andliti  Mouraki’sn  og  h&nn 


389 


brosti  aftur  af  ánægju  og  eins  og  sarapykkjandi. 
Demetri  rendi  augunum  til  mía  ailra  snöggvast. 
Mouraki  talaði  aftur,  og  Demetri  svaraði  honum. 
Ég  leit  á hormennina  eitt  augnablik;  f>eir  voru  enn 
drungalegri  og  athyglisminni  en^áður.  Ég  leit  aftur 
á mennina  í brekkunni.  Mouraki  gekk  fast  upp  að 
Demetri,  lyfti  hendinni  upp  yfir  öxi  hans  og  klappaði 
á bak  honum,  sem  viðurkenningarmerki  um,  að  hann 
væri  nú  ánægður  með  hann,  sem  hiyðin  og  góðan 
pjón. 

„Nú  skeður  pað!u  hugsaði  ég  með  mér  — já,  ég 
held  að  ég  hafi  jafnvel  sagt  orðin,  pó  f>au  heyrðusí 
ekki  — dró  fæturna  að  mér  Og  greip  utan  um  hnífinn 
í vasa  mínum.  „J§,  pað  hlytur  að  ské  nú!u 
v Mouraki  klappaði  og  hló,  og  var  auðsjáanlega 

að  hæla  Demetri,  sem  beygði  niður  höfuðið.  Ec 
hinn  langi,  brúni,  liðlegi  og  nak'ti  hægri  armieggur 
j)emetri’s,sein  hafði  hangt  svo  leagi  aðgerðalaus  niður 
með  síðu  hans  — armleggurinn,  sern  sú  höudin  var 
á er  hélt  á hinum  mikla  hníf,  sem  hann  hafði  skygns 
svo  innlega  og  prófað  oddinn  á svo  nákvæmlega  — 
armleggurinn  fór  að  skríða  nijög  hægt  og  varlega 
upp  með  síðunni.  Hdnn  bognaði  um  olbogano, 
han?x  stanzaði  eitt  augnablik  eftir  pessar  leynilegu 
hreifingar.  En  svo  hóf  höndin  sig  með  eldingar- 
hraða  upp  yfir  höfuðið  á Demetri,hn!fsblaðið  tindraði 
í sólskininu,  höndin  rendi  sér  niður  og  geislarnir  af 
hinu  skínandi  stáli  köfauðu  í líkama  Mouraki’s. 
Landstjórinn  r&h  upp  snögt  hljóð,  er  lýsti  undrun. 


390 


ðtta  og  sársauka,  hann  riðaði  eitt  augriablik  á fótun 
um,  og  féll  síðan  flatur  áfram  á hina  grýttu  jöru. 
En  Demetri  hrópaði  hátt:  „Loksins,  guð  minn,  loks- 
insíu  Og  svo  hló  hann  hátt. 

• 

% 


XIX.  KAPÍTULJ. 

ARMENÍ tJ-HUNDURINN ! 

Dsuða-ópið,  sem  Mouraki  pasja  rak  upp  undan 
hÖgginu  af  hinum  hefnandi  hnff  Demetri’s,  kom  okk- 
ur  ðlium  í hre’fingu,  eins  og  pað  hefði  snert  fjöður  í 
okkur.  Hljóðið  vakti  hermennina  af  letiuóki  peirra 
og  mikil  undrun  i/sti  sér  1 andlitum  peirra,  en  undr- 
unin  breyttist  á einu  vetfangi  í grimda  lega  geðs- 
hræringu.  Phrose  rak  upp  hljóð  og  stökk  á fætur. 
Ég  stökk  pangað  sem  litli  báturinn  var  á floti,  bund- 
inn  við  hinu,  með  hnífinn  í hendinni.  Hermennirnir 
hirtu  ekki  um  hinn  vopnlausa  íanga  sinn,  heldur 
sneru  sér  við,  ráku  upp  reiði-Öskur  og  putu  eins  og 
vitstola  menn  uj  p brekkuna  pangað,  sem  Demetri 
stóð  og  benti  með  hníf  sfnum  upp  í loftið.  Reipið 
fór  strax  1 sundur  und*n  egginni  á hníf  mínum. 
Phi'oso  v»r  samstundis  komin  að  hlið  mér;  að  augna- 
bliki  liðnu  vorum  við  komin  npp  í bátinn;  ég  ýtti  frá 
landi  og  tók  til  ára.  Var  pessi  maður,  hann  Demetri, 
vinur  mirm,  bandamaður  minn,  meðsekur  mér,  eða 


391 

hvað  maður  vildi  kalla  [>að?  Ég  horfði  npp  í brekfe- 
hna  og  sá,  að  Demetri  stóð  par  enn  yfir  líki  Mourak* 
i?s  á meðan  hinir  fjórir  hermenn  J>utu  þanorað.  Ég 
gat  ekki  sampykt  verk  hans;  ’en  ég  hafði  ekki  hindr- 
&ð  að  hann  fremdi  það;  ég  mátti  ekki  fl/ja  burt  nú. 
É»  rétti  Phroso  árarnar.  En  hún  hafði  gfizkað  sér  til 
hvað  ég  hafði  í hycrorju ; hún  fleygði  sér  í fangið  á 
mér  og  vafði  handleggjunum  utan  ura  mig  og  hróp- 
aði:  „Nei,  nei,  lávarðar  minn!  E>ér  megið  pað 

ekki,  lávarður  minn!u  Ast  hennar  veitti  henni 
undra-afl,  svo  ég  gat  ekki  losað  mig  frá  henni  1 
nokkur  augnablik,  heldur  var  eins  og  viðjum  bund- 
inn  í örinum  hennar. 

En  pessi  augnablik,  sem  hún  tafði  mig,  nægðu. 
I>au  voru  endirinn,  lokin  á hinum  grimmilpga  sjónar- 
leik,  er  fór  frara  parna  í gr/Uu  brekkunni,  endirinn 
á f>ví  tækifæri,  sem  ég  kann  að  h^fa  haft  til  »ð  hjálpa 
Demetri.  E>ví  hann  reyndi  ekki  að  verja  sjálfan  sig. 
Hann  stóð  eins  hreifingarlaus  eins  og  líkneski,  þarna 
sem  hann  var  korainn,  hélt  hnífnum  upp  í loftið  og 
bros  var  enn  á vörum  hans  eftir  hláturinn.  Höfuð 
Phroso  hcé  niður  á öxl  mína;  bún  vildi  ekki  sjá  hvað 
var  að  gerast.  En  það  dró  augu  mín  að  sér  ómót- 
stæðilega.  E>að  glampaði  á bissustingi  herraannaana 
um  leið  og  f>eir  ráku  pá  á kaf  í líkama  DemetrPs. 
H»nn  hneig  til  jarðar  stynjandi.  Hermennirnir  kiptu 
bissustingjum  sínum  að  sér,  og  ráku  pásvo  aftur  og 
aftur  í hinn  fallna  mann.  Demetri  var  nú  sundur- 
stungið  lík,  en  hermennirnir  héldu  áfram  að  stinga 


J>að  heift  fitaf  falli  foringja  síns.  Mér  varð  flökult 
af  að  horfa  á pessa  sjón;  en  samt  gat  ég  ekki  annað 
en  horft  á hana,  p>angað  til  peir  hættu  loks  oét  stóðu 
kyrrir  eitt  augnablik  yfir  hinum  tveimur  llkum  og 
horfðu  á pau.  Dá  losaði  ég  arma  Phroso  atan  af 
mér;  hún  hné  niður  á skutpallinn;  ég  ték  aftur  til 
áranna,  og  reri  burt  af  öllum  kröftum.  Ég  vissi  ekki 
hvert  við  áttum  að  fara  eða  hvaða  bjálpar  við  gátum 
vænzt;  en  f>að  kom  einhver  óstjórnleg  löngun  }fir 
mig  að  komast  sem  fyrst  burtu  frá  pessum  stað,  og 
par  sem  ég  reri  parna  af  öllum  kiöftum  var  ég  minna 
að  hugsa  um  líf  mitt  og  frelsi,  en  að  komast  sem 
lengst  burt  frá  hinni  hryllilegu  sjón. 

„Þeir  hreifa  sig  ekki“,  sa^ði  Phroso  lágt;  hún 
haf^i  r ú snúið  sér  frá  mér  og  horfði  upp  í fjöruna. 
„Deir  standa  kyrrir.  Róið,  lávarður  minn,  róiMu 

Svo  liðu  nokkur  augnablik.  Ég  reri  af  öllum 
kröftum.  Pbroso  v&r  milli  mín  og  b^ekkunnar,  svo 
ég  gat  ekki  &éð  hvað  J>ar  var  að  gerast.  £>á  sagði 
hún  rftur  með  lágri  og  ákafri  röddu: 

„Nú  hreifa  f>eir  sig;  peir  eru  nú  á leiðinni  niður 
í fjöruna.  Ó,  lávarður  minn,  peir  miða  nú  bissum 
sínum!a 

„Guð  hjálpi  okkur“,  sagði  ég  í hálfum  hljóðum. 
„Bevgið  yður  niður  í bátnum;  djúpt  niður  i honum; 
eins  neðarlega  og  pér  getið.  Beygið  yður  enn  meira 
niður!a 

„ó,  einn  peirra  kipti  upp  bissuhlaupunum  fyrir 
hinum,  og  nú  eru  f>eir  að  tala  samanu,  sagði  Phroso. 
„I>vl  skyldu  f>eir  ekki  skjóta?u 


393 


„Virð&st  f>eir  hika  ?ér  yið?iJ  spurði  éor. 

„Já,u  svaraði  Phroso.  „Na*;  peir  miða  dú  aftur. 
Nei,  peir  eru  hættir  við  það.  Róíð,  lávarður  miart, 
róið!u 

Éor  reri  meir  en  ég  hafði  nokkuru  tfma  róið  síð- 
an  ég  reri  í bít  latínuskóla  míns  í Oxford,  níu  árunsi 
áður.  Méi*  datt  kíppróðuriuu  í hugr  á pessu  augna- 
bliki,  og  lá  við  að  brosa.  Phroso  hxfði  altaf  auga  4 
hermöununum.  Hvort  sem  pað  var  af  ásettu  ráði 
eða  hendicgu,  pá  var  hún  stöðugt  á milli  mín  og 
hermanhanna  í iacdi. 

,,I>eir  hlaupa  nú  niður  í fjöruna  og  að  bátnurc 
sínuma,  sagði  Phroso.  „Nú  yta  peir  hoautn  á flot  og 
fara  upp  í hann.  Skyldi  f>eir  ætla  að  elta  okkur, 
lávarður  minn?*c 

„Dað  má  drottinn  vita!u  sagði  ég.  „En  p&ð  er 
mjö-  líklegt.c‘ 

uudraði  míg  yfir,hvers  vegna  f>eir  hefðu  ekkí 
notað  riífla  sína  og  skoiið  á okkur.  I>eir  höfðu  auð- 
sjáanlega  ætlað  sér  að  gera  pað  1 fyrstu,  en  eitthvað 
hafði  aftrað  peim  frá  J>vi.  Máské  peim,  sem  voru 
einungis  óbreyttir  liðsm'eno,  hafi  óað  við  að  t&ka  svo 
mikla  ábyrgð  á sigf;  leiðtogi  peirra,  landstjórian,  sem 
hefði  bocið  alla  ábytgð  af  verkum  peirra  og  sam  peir 
væntu  launa  srma  af,  var  nú  liðið  lík.  I>að  gat  vel 
verið,  að  peir  hÍKuðu  sér  við  að  skjóta  á mann,  sem 
þeir  vissu  að  stóð  í allhárri  *stöðu  í mannfélaginu  og 
sera  engan  pátt  hafði  tekið  i að  ráða  Mour&ki  &f 
dögum. 


894 


„I>eir  tfta  nú  frá  landiu,  sagði  Phroso  og  stóð  á 
öndinni. 

„Hvaö  langt  ernrn  við  á undan  f>eim?iC  spurði  ég . 

„Éor  veit  ekki“,  ssgði  Phroso;  „ef  til  vill  eitt 
hundrað  fhðma.  I>eir  eru  nú  komnir  á staðíC. 

„Skrfðu.r  vel  hjá  peim?u  spurði  ég. 

„Jáu,  svaraði  Phroso.  „I>eir  hamast  að  róa.  Ó, 
kæri  lávarður  minn,  getið  pér  róið  betur  en  þér  ger- 
iÖ?u  Hún  sneri  sér  að  mér  eitt  *ugnablik,  um  leið 
og  hún  sagði  petta,  og  spenti  greipar,  eins  og  hún 
ræri  að  biðja  mig  að  róa  meira, 

„Nei,  ég  get  ekki  róið  meira  en  ég  geri, 
Phrosou,  sagð  égr,  og  ég  held  að  ég  hafi  brosað. 
Skyldi  pessi  ástúðlega  stúlka  hafa  haldið,  að  ég 
drægi  af  mér  þegar  eins  stóð  á og  dú? 

,,I>eir  draga  á okkur(t,  hrópaði  Phroso.  „ó,  peir 
draga  á okkur!  Afram,  lávarður  minn,  áfram!u 

„Hvað  margir  róa  í hinum  bátnum?-4  spurði  ég. 

„I>rír,  lávarður  minnu,  svaraði  hún.  „Sé:hver 
peirra  rær  tveim  árumcc.  /• 

„ó,  skollinn  hafi  þá!u  sagði  ég.  „I>etta  er  ekki 
til  neins,  Phroso!u 

„Ekki  til  neins,  lávarður  minn?tc  sagði  Phroso. 
„En  ef  peir  skyldu  ná  okkur?u 

„Eg  vildi  óska  að  ég  gæti  svarað  yðurcc,  sagði 
ég.  „Hvað  nærii  okkur  eru  peir  nú?iC 

„Hálfu  nær  en  peir  vora  pegar  peir  fóru  af 
ataðcc,  svaraði  Phroso. 

„Horfið  alt  í kringum  yður  og  vitið,  hvort  pér 


395 

* 

sjáið  eDga  báta  á sjónumu,  sagði  ég.  „Horfið  í all&r 
áttir.u 

„Enginn  bátur  er  sjáanlegur  nokkursstaðar,  lá- 
yarður  minnu,  sagði  Phroso. 

„£>á  er  taflið  líka  tapaðu,  sagði  ég;  og  svo  hvíldi 
ég  á árunum  og  másaði  af  mæði.  Eg  hafði  ekki  æfo 
mig  undir  pennan  kappróður. 

Bátur  hermannanna  nálgaðist  nú  brátt,  f>ví  bátur 
okkar  var  nú  hreiungarlaus  og  beið  eftir  peim. 
Phroso  hné  niður  á skutpallinn,  og  sat  þar  með  ör- 
væntinguna  málaða  í gugunum.  Ea  hugar  ástaná 
mitt  var  nú  alt  Öðruvísi  en  áður.  Mouraki  var  dáinn; 
ég  vissi  að  dauði  hans  þýddL.  mikla  breytingu. 
Mouraki  var  dauður;  ég  áleit  að  pað  væri  nú  enginn 
annar  maður  í.Neopalia,  sem  pyrði  að  stíga  nokkurt 
mjög  alvarlegt  spor  £>ar  sem  ég  átti  klut  að  máli. 
Hvers  vegna  höfðu  hermennirnir  ekki  skotið  á okk- 
ur?  £>eir  skutu  ekki  nú,  þegar  þeir  þó  gátu  skotið 
mig  í gegnum  höfuðið  fyrirhafnarlaust  og  án  nokk- 
urrar  minstu  bættu  fyrir  fjálfa  sig. 

Bátur  þeirra  skreið  fram  með  hliðinni  á b ki 
okkar.  Eg  beygði  mig  áfrarn  og  snerti  hönd  Phroso; 
hún  leit  upp. 

„Verið  hnghraustu,  sagði  ég.  „£>ví  betur  sem 
við  berum  okkur,  þess  betur  mun  okkur  farnast.u 
Síðan  sneri  ég  mér  að  þeim,  sem  eltu  okkur,  borfði 
stöðugt  framan  í þá  og  beið  þess  að  þeir  yrtu  á œig. 
Hið  fyrsta,  sem  okkur  fór  á milli,  var  þegjandi  teikn. 
Hermaðurinn,  sem  stýrði — bann  virtist  vera  einhvers- 
konar  undirforingi — miCaði  rifli  sínurn  á mig. 


„Ég  er  aígerlega  vopnlausu,  sagði  ég.  „Þér 
▼itið  p ð;  pér  tékuð  marghleypu  mfna  af  mécu. 

„Þé  * eruð  að  reyua  að  ti/ja  burtu,  eagði  r.ann 
©g  mið^ði  á mig  eftir  sem  áður. 

„Hvaðan  hnfið  pér  fengið  vald  til  að  aftra  mér 
irá  að  fara  ferða  miona?u  sagði  ég. 

n O 

„Landstjérinn — u 

„Landstjórinn  er  dauðuru,  gre7*p  ég  fram  í fyrir 
hermanninum.  .,Verið  varkár  í f>ví  hvað  þér  aðhaf- 
ist.  Ég  er  Englendinguv,  og  í mínu  landi  er  ég 
eins  mikill  maður  eins  og  Mouraki  pasja  va.r  í sfnu 
landiu.  Dessi  staðhaefing  yfirst^ig  ef  til  vill  tak- 
markalínu  sir.cleikans,  ef  stranglega  væri  farið  í 
málið,  en  hán  hafði  allmikil  áhrif. 

,,Dér  voruð  fangi  okkar,  lávarður  minn,u  sagði 
undirforinginn,  mikiu  kurteisari  í viðméti  en  á'ur. 
„Við  megum  ekki  láta  yður  sleppa  burt.  Og  mær 
pess;  var  einnig  fangi  okkar.  Hán  er  ekki  ensk; 
hán  tiiheyrir  ey  pessari.  Og  einn  af  eyjarskeggjura 
hefur  drep;ð  landstjórann.  Hán  verður  að  ?'Tara 
fyrir  pað.u 

„Hvað  getur  hán  hafa  verið  við  pað  riðin?c 

sagði  ég. 

.,Dað  má  vera,  að  petta  hafi  verið  saraantekin 
ráð  hennar  og  morðingjansu,  sagði  undirforinginn. 

„Ó,  02  einnig  miiii  mín  og  moiðingjans,  ef  til 
vill‘\  sagði  ég  háðslega. 

„Ef  til  vill,  lávarður  minnu,  sagði  undirforing' 
'ihn.  „Dað  er  ekki  œitt  að  rannsaka  f>að  spursmálu. 


3U7 


Eg  ypti  öxluœ,  til  að  láta,  1 Ijðsi  sambland  af 

skeytiogarleysi  og  ópolinmæði, 

„Jæja,  hvers  krefjist  þér  af  mér?Cí  sparði  ég. 

„I>ér  verðið  að  fara  með  okkur  til  baka  til  Neo- 
paliau,  sagði  undirforinginn. 

„Jæja,  hvert  hélduð  þér  að  ég  væri  að  fara?;< 
sagði  ég.  „Er  pessi  bátur  pannig  far,  að  líkle^t  sé, 
að  maður  leggi  í langa  sjóferð  á honura?  Gæti  ég 
róið  honum  pessar  eitt  hundrað  mílur  til  Rh  )des- 
eyjar?  Heyrið  mig,  pér  eruð  einfeldaingur!:í 

Undirforinginn  varð  fremur  vandcæðalegvr  við 
orð  mín;  hann  vissi  ekki,  hvort  hann  mAtti  treysta 
pví  að  ég  væri  að  tala  í einlægni,  eða  ekk'.  Pnroso 
skildi  nógu  vel  hvað  ég  var  að  fara  til  pess,  að  hald  i 
fallega  munninum  á sér  saman  og  lára  augnalokin 
hylja  hin  undrandi  augu  sín. 

,.Eac , bélt  ég  áfram  [ spott^.ndi  og  ásakandi 
róm,  „ætiið  pér  að  skilja  lnndstjórann  eftir  bér? 
Hii.n  er  bara  fantur  og  morðingi44  (það  skar  mig 
nokkuð  í hjartað  að  lfsa  uinura  gagnlega,  en  ófyrir- 
leitna  Deraetri  raeð  svona  orðatiltækjura);  „látum 
hann  pví  eiga  sig.  En  er  pað  saraboðið  virðingu 
Mouraki’s  pasja,  að  láta  hann  liggja  vörðlausan  hér  á 
ströndinni  á meðan  menn  hans  róa  alla  leið  inn  á 
höfnina?  I>að  mundi  virðast  benda  á,  að  pér  hafið 
ekki  haft  mikla  ást  á honum.  I>ér — J>ið  fjórir — lofið 

©inum  manni  að  drepa  I ann,  og  svo  yfirgefið  J>ér  lik 
hans  eins  og  það  væri  huads-skrokkur.u< 

Eg  hafði  enga  ákveðna  ástæðu  fyr’r  að  ósko,  að 


398 


hermennirnir  sneru  til  baka  til  að  sækja  lík  Mouraki’s, 
en  sérhvert  augnablik,  sem  ég  vann  pannig,  hafði 
þýðingu.  Meopalia  hafði  alið  upp  í mér  stöðiíga  von 
um  vý  tækifæri,  um  nyja  veai,  um  að  hamingjan  gæti 
skyudi’ega  btosað  við  mé  , eftir  að  hafa  snúið  við  mér 
bakinu.  í>ess  vegna  hvatti  ég  hermennina  til  að 
gera  hvað  sem  var,  er  hefði  frest  í för  með  sér.  Orð 
mín  voru  ekki  árangurslaus.  Undirforinginn  ráð- 
færði  sig  í (i/ti,  en  í mjög  lágum  róm,  við  hermann- 
inn  sem  sat  á næstu  þóftu  við  hann,  og  sagði  síðan: 

,,Dér  hafið  iétt  að  mæla,  Iávarður  minn.  I>ftð 
sæmir  miklu  betur,  að  . við  fiytjum  lík  landstjórans 
með  okkur  inn  á höfnina,  en  þér  verðið  einnig  að 
fara  pangað  með  okkuru. 

,,Með  mestu  ánægjuu,  sagði  ég  og  tók  rösklega 
til  áranns. 

Uudirforinginn  sampykti  pessa  hreifingu  mína 
með  pví  að  leggja  riflS  inn  yfir  hoé  sín,  þannig,  að 
auðvelt  var  að  grípa  lil  hans.  Svo  sneru  báðir 
bátarnir  við  og  stefndu  aftur  upp  að  fjörunni. 
Bátarnir  lentu  á sama  stað  og  áður,  og  fóru  þrír 
hermennirnir  strax  í l&cd  og  gengu  upp  í brekkuna, 
pangað,  sem  líkin  voru,  Eg  sá,  að  þeir  spörkuðu 
Demetri  af  vegi  sínum,  pví  hann  hafði  fallið  þannig, 
að  annar  handleggur  hans  lá  yfir  brjóstið  á Mouraki. 
Svo  lyftu  peir  líkama  landstjórans  upp  og  fóru  að 
bera  hann  niður  &ð  bátnum.  Phroso  huldi  andlit  sitt 
með  höndunum.  Ég  horfði  á andht  Mouraki’s;  ég 
hafði  ekiá  augun  af  því  á meðan  peir  voru  að  bera 


399 


HkiÖ  niður  brekkuna,  og  hugsaði  um  hina  undarlegu 
rás  viðburðanna,  er  hafði  úthlutað  laD.dstjóraaum 
sjálfum  f>eim  örlögum,  sem  hann  hafði  búið  mér  með 
svo  vægðarlausri  kænsku.  Alt  í einu  stóð  ég  á fætur, 
stökk  í land  úr  bátnuin  og  gekk  upp  brekkuna.  Ég 
fór  fram  hjá  hermönnunum,  sem  báru  lík  Mouraki'g. 
I>eir  stöczuðu  forviða,  og  urðu  vandræðalegir.  Ég 
gekk  hríítt  fram  hjá  þeim,  án  þess  að  gefa  [>eim 
nokkurn  gaum,  og  hélt  pangað  sem  lík  Demetri’s 
lá.  Ég  kraup  á kné  við  hlið  iíksins  eitt  augnablik, 
ocr  veitti  pví  nábjargir.  Síðan  tók  ég  silkiklútinn  &f  * 
hálsinum  á mér  og  breiddi  hann  yhr  ásjónu  hins 
dauða  m&nns;  svo  stóð  ég  4 fætur  aftur.  Mér  fanst 
einhvern  veginn,  að  ég  skulda  Demetri  eitthvert  því- 
líkt  vináttuœerki  og  f>að,  sem  ég  sjrndi  ieifum  't&ns. 
Og  ég  man  eftir,  að  ég  var  &ð  vona  með  sjáifum  mér, 
að  pað  hefði  verið  aiimikið  gott  í manninum,  og  að 
hairn  sem  raonsakar  hjörtun  og  nýrua  sæi  gott  j&fn- 
vel  í hinni  óhemjulegu,  grimtim  sál  Demetri’s  frá 
Neopalia.  Svo  ég  breiddi  klútinn  eon  betur  yíir 
ásjónu  líksins,  og  gekk  síðan  niður  brekkuna  aftur, 
pangað  sem  bátarnir  voru,  ánægður  yíir  að  geta  sagt 
henni  Panayiotu,  að  eiohver  hefði  veitt  unnusta  hðnoi 
ar  nábjargir.  I>annig  jtirgaf  ég  vininn,  sem  ég  ekid 
hafði  vitað  af  að  ég  ætti.  Og  f>egar  ég  leit  í mitt 
eigið  bjarta,  pá  dæmdi  ég  hann  ekki  hart.  Ég  hafði 
lofnð  honum  að  vinna  verkið. 

£>egar  ég  kom  niður  í fjörujift,  voru  hermenn- 
iroir  í J>ann  vegion  að  leggj  i.  l.tk  Mouraki’s  í stærri 


400 


b&tinn.  Kn  |>ar  eð  J>eir  hðfðu  ekkert  til  að  fcreiða 
ofan  & llkið,  J>&  klæddu  J>eir  Mouraki  úr  frakkanum, 
sem  J>eir  létu  liggja  1 mölinni  & meðan  J>eir  lögðu 
líkið  upp  í b&tinn.  I>egar  ég  s&,  að  peir  voru  búnir 
að  leggja  likið  niður  í b&tinn,  tók  ég  frakkann  upp 
og  rétti  peim  hann.  I>eir  tóku  við  frakkanum,  og 
breiddu  hann  yfir  hðfuð  og  bol  liksins.  Tveir  af 
hermönnunum  fóru  p&  upp  í b&tinn  sem  Phroso  sat  í 
og  bentu  mér  að  koma  einnig  upp  1 hann.  Ég  var  I 
pann  veginn  að  hlýða  boði  peirra  pegar  ég  tók  eftir 
bréfaveski,  sem  1&  í mölinni.  Ég  &tti  pað  ekki,  og 
og  J>að  veru  engar  líkur  til  að  hvorki  Demetri  né  her- 
meunirnir  hefðu  borið  & sér  skrautlegt  bréfaveski  úr 
morocco- leðri.  Veskið  hlaut  pví  að  hafa  tilheyrt 
Mouraki,  og  dottið  úr  vasa  & frakka  hans  J>egar  ég 
tók  frakkann  upp  af  mölinni.  Veskið  1&  opið  og  upp 
1 loft.  Ég  beygði  mig  niður  og  tók  J>að  upp  og 
aotlaði  mér  að  að  afhenda  undirforingjanum  þ&ð.  En 
aö  augnabliki  liðnu  var  veskið  komið  niður  í vasa 
sj&lfs  mín;  og  ég  setti  upp  sakleysis-svip  og  athugaö 
í laumi,  hvort  hermennirnir  hefðu  orðið  varir  við 
hvað  ég  gerði.  I>eir  tveir  menn,  sem  réru  b&tnum 
er  lík  Mouraki’s  var  1,  voru  pegar  lagðir  af  stað; 
hinir  tveir  höfðu  verið  að  setjast  niður  og  hagræða 
&runum,  og  höfðu  því  ekki  veitt  eftirtekt  hioni 
snöggu  hreifingu  minni,  peg&r  ég  tók  bréfaveskið 
upp.  Ég  stökk  fram  f b&tinn,  gekk  fram  hj&  her- 
mönnunum  og  settist  niður  að  baki  peirra,  frammi  í 
barka  b&tsins.  Phroso  sat  á sk  *tj  aMicum  eins  og 


401 


áður.  Annar  bermaðurinn  spurði  hana  kurteislega, 
hvort  hún  vildi  vera  svo  góð  að  st/ra  b&tnum.  Húu 
játti  pví  á J>ann  hátt,  að  hún  kinkaði  kolii.  É* 
húkti  niðri  á botai  bHains  frammi  í barka,  og  sneru 
mennirnir  bðkunum  að  irér.  I>ar  tók  é / b éfoveski 
Mouraki’s  upp  og  opnaði  p&ð.  Það,  sem  ég  b*fði 
gert,  virtist  ekki  fjarri  pví  að  vera  pjófnaður.  En 
pegar  veskið  lá  opið  uppi  í möb’nni,  hafði  óg  sóð 
nokkuð  í pví  sem  tilheyrði  mér  — nokkuð,  sem  var 
órjúfandi  eign  m n,  sem  ekkert  ráðabrugg' eða  of* 
beldi  gat  rœnt  mig;  og  p >tta  nokkuð  var  eigið  nafn 
mitt. 

Ég  dró  pappírsræmu  eina  mjög  gætilega  og 
íaumulega  út  úr  bréfaveskinu:  að  baki  pessarar  ræmu 
. var  önnur  ræma,  og  á bak  við  hana  hin  priðja.  Rem- 
ur  pessar  voru  úrklippur  úr  grlsku  fréttablaði,  Hvorki 
nafu  blaðsins,  dagsetning  pess  eða  staðurinn,  pat  sem 
pað  var  gefið  út,  sást  á úrklippunum.  I>ær  voru 
einungÍ8  prjár  stuttar  greinar.  En  fvrirsögnin  fyrir 
peim  öllum  var  nafn  mitt.  Ég  vissi  ekki  til,  að 
nokkur  frétt  um  h’n  all  óvæntu  örlög  mín  á Neopal'a- 
ey  hefði  kotrist  út  í umheiminn;  svo  ég  byrjaði  að 
iesa  greinamar  með  allmikiili  forvitni.  Miklir  menn 
verða  ef  til  vill  kaldir  og  kærulausir  fyrirhvað  frétta- 
blöðin  segja  um  þá,  en  ég  hafði  aldrei  komist  upp  í 
petta  háa  sálarást&nd. 

„Látum  oss  athuga  pessar  fréttogreinaru,  sag^i 
ég  við  sjálfan  mig  og  leit  varlega  utn  Txl,  pang*ð 
sem  hinn  báturinn  var,  nokkra  faðma  á vtcdan  okkur. 
Fyrsta  greinin  bljóðaði  sem  fylgir* 

% 


402 


, í>að  hryggir  oss  að  frétta  að  Wbeatley  láv&rður, 
hinn  enski  aðalsmaður  sem  fyrir  skömmu  keyptiNeo- 
p&lia  ey  og  settist  par  að,  er  all  hættulega  sjúkur  &f 
himsótt  peirri,  sem  gengur  á eynni  um  pess&r 
rnundiru. 

Ég  hug8aði  með  mér,  &ð  petta  væri  býsna  undar- 
legt,  pví  ég  hafði  aldrei  á æfi  minni  verið  heilsubetri 
en  þ^nnan  t'ma,  sem  ég  hafði  dvalið  í Neopalia.  Ég 
las  næstu  úrklippuna  með  miklum  áhnga,  pví  mig 
langaði  tíl  að  sjá,  hvernig  mér  reiddi  af  í pessum 
hættulegu  veikincum  mínum.  Mér  var  umhugað  um 
petta,  eins  og  eðlilegt  var.  Greinin  hljóðaði  sem 
fylf/ir: 

„03S  pykir  mjög  mikið  fyrir  að  verða  að  sk^ra 
fr6,að  sjúkdómur  Whe&tley’s  lávarður  dr  á hættulegu 
stígi.  Hit&sóttin  hefur  að  vísu  réaað,  en  sjóklingur* 
inn  er  mjÖg  magnlaus  eftir  hanau. 

„I>etta  væri  enn  fróðlegra  ef  maður  hefði  dag- 
setningarnar*4,  hugsaði  ég  með  mér. 

Síðasta  greinin  var  mjög  stutt  og  lftggðð.  Hún 
hljóðaði  cem  fylgir: 

„Wheatley  lávarður  lézt  klukkaa  sjö  í gær- 
morgunu. 

Ég  hallaði  mér  aftur  á bak  í barka  bátsins, 
og  hé  t á pessum  merkilegu  úrklippum  í hendinni. 
l>ær  gáfu  mér  á tæðu  til  alvarlegra  hugsana.  Síð&n 
lét  ég  pær  aftur  í bréfaveskið.  Og  mér  pykir  fyrir 
að  verða  &ð  játa,  að  ég  var  svo  forvitinn,  að  ég  leit- 
aði  betur  í hi éfaveHcinu.  Ég  fletti  pví  sundur  og 


403 


skoðaði  í r nnað  hólf  í J>ví.  í hÓlfinu  vaf  ekkert 
nema  lítið  pappírsblað.  A bla*inu  voru  fjórar  eða 
fimm  línur,  og  voru  pær  ekki  prentaðar,  heldur  skrif- 
aðar;  og  skriftin  líktist  mjög  rithönd  Mauraki’s  pasja. 
Línur  pessar  bljóðuðu  sem  fylgir: 

„Sagan  um  !át  Wheatley’s  lávarðar  er  Ó6Öon. 
I>að  er  ástæða  til  að  álíta,  að  eyjarbúar  hafi  verið  að 
brujofga  svikræði  gegn  honum.  Landstjórinn  er  nú 
að  rannsaka  málefoið.  Það  er  hafður  sterkur  vörður 
um  Wheatley  lávarð,  af  ótta  fyrir  að  xeynt  verði  að 
ráða  hann  af  dögum.  j>að  er  nnikill  æsingur  meðal 
eyjarbúa,  pví  sala  eyjarinnar  til  Wheatley’a  lávarðar 
er  mjög  óvinsæb4. 

„Pað  er  enn  eitt  hólf  í veskinu44,  sagði  ég  við 
sjálfan  micr,  og  ég  fór  strax  að  skoða  í pað.  Ea  pað 
voru  vonbrififðin  tóm  fyrir  mig.  Það  var  að  vfsu 
pappírsblað  í pví,  en  pað  var  óskrifað.  Ég  ho  fði 
samt  á blaðið  raeð  engu  minni  forvitoi  en  á hitt,  pvl 
ég  efaðist  ekki  um,  að  áformið  hefði  verið,  að  skrifa 
á £>að  aðra  frétt,  frétt,  sem  væri  sönn,  en  engin  lygi 
— frétt,  sem  hnífur  Demetri’s  hafði  átt  að  rita  pennan 
sarna  morgun.  Fréttin  mundi  vafalaust  hafa  hljóðað 
á pessa  leið,  í samræmi  við  hinn  stutta  og  laggóða 
rithátt  vinar  míns  Mouraki’s  pasja: 

„Wheatley  lávarður  var  myrtur  í morgun.  Vörð- 
ur  landstjór&BS  drap  morðingjann.  Landstjóripn 
hefur  gert  strangar  ráðstafanir  á eynniu. 

Mour^ki,  Mouraki!  Á meðan  pú  varst  á lífi, 
lifðir  f>ú  í báði,  og  í dí  uðsnum  vaist  f>ú  pvf  ekki  frá- 


404 


akilim>.  Dví  J>ar  sem  f>ú  lást  liðið  lík  í skutnum  á 
bát  pínum,  lifÖi  ég  til  J>ess  aÖ  lesa  þessi  órituðu  orð 
á óskrifaÖa  blaðinu  í bréfaveskinu  J>ínu.  Fjrst  hafÖi 
Constantine  drepiÖ  mig — þannig  pýddi  ég  máliö — 
úr  hitasótt;  en  svo  varð  p>að  ljóst,  aö  sú  saga  dygði 
ekki,  af  |>ví  Denny  o g Hogvardt  og  hinn  trúfasti 
Watkins  minn  vissu  allir  að  J>aÖ  var  lygi.  Dess  vegna 
var  Jy«t  yfir  pvf,  að  lygin  væri  lygi,  og  pú  tókst  pig 
til  og  fórst  aftur  að  s^nna  pá  setningu  pína,  að  sann- 
leikurinn  væri  betri  en  lygi — sérílagi  pegar  maður 
getur  búið  hann  til  samkvæmt  geðpótta  sínum.  En, 
Mouraki,  ef  pú  getur  nú  séð  hvað  er  aÖ  gerast  í J>ess- 
aii  veröldu,  J>á  hlýtur  bros  pitt  vissulega  að  vera 
skakt  og  skælt!  Dví  J>ótt  pú  værir  slunginn  og 
krókóttur,  pá  er  J>aö  sem  maður  kallar  örlög  enn 
slungnara  og  ráðabetra  en  þú.  Og  hnífur  Demetri’s 
ritaði  aðra  írétt,  til  pess  aÖ  setja  á óskrifaÖa  pappírs- 
blaöið  í veski  pfnu,  en  pú  gerðir  ráð  fyrir! 

A meðan  ég  var  í pessum  hugleiðingum,  stakk 
ég  veskinu  aftur  niður  í vasa  minn  og  leit  brosandi  f 
krÍDgum  mig.  Ég  óskaöi  að  Mouraki  *æri  lifandi, 
svo  að  ég  gæti  gert  gabb  að  honum;  ég  sá  ofsjónum 
yfir  hinum  skyndilega  dauða  hans,  sem  varði  hann 
frá  sigurhrósi  mínu  og  spotti. 

Alt  í einu  rak  ég  upp  skellihlátur  parna  frammi 
í barkanum  á bátnum,  svo  háan  hlátur,  aÖ  hermenn- 
irnir  litu  um  öxl  sér  forviÖa  og  Pbroso  horfði  undr- 
andi  á mig, 

,:DaÖ  er  ekki  neitt44,  sagði  é^.  „Ég  b/st  við,  aÖ 


405 

fyrst  ég  er  lifandi,  f>&  megi  ég  hlæjau.  Mouraki 
pisja  var  ekki  lifandi. 

Það,  sem  ég  hafði  verið  að  lesa  og  hugsanir 
mínar  út  af  því,  hafði  stytt  mér  stundii  Við  vorum 
nú  komnir  fyrir  tangann,  sem  hafði  ' ©rið  t milli  okk- 
ar  og  hafnarinnar,  og  við  stefndam  beint  L fal  t ssu- 
b&tinn,  sem  1&  við  akkeri  f>vers  við  endann  & bryggj- 
unni.  Phroso  leit  bænaraugum  til  mín.  Ég  gat 
ekki  gefið  henni  neina  von  um,  að  við  slyppum  burt. 
Það  var  ekki  um  annað  að  gera  en  að  halda  &fram, 
við  og  Mouraki  til  samans.  En  hjartað  var  nú  létt 
1 brjósti  mér,  og  ég  gladdist  yfir  greiðvikni  ham- 
ingju  minnar  eins  og  elskhugi  af  brosi  unnustu  sinn- 
ar.  L&  ekki  Mouraki  dauður  i skutnum  & b&t  sínum, 
og  var  ég  ekki  ljóslifandi? 

Við  n&lguðumst  fallbissub&tinn,  og  p&  s&  ég  að 
gufusnekkjan,  sem  tilheyrði  honum,  1&  við  hlið  b&ts- 
ins  og  reykjarmökkur  stóð  upp  úr  strompi  hennár. 
I>að  var  auðséð,  að  snekkjan  var  reiðubúin  til  að 
leggja  af  stað  í,ferð.  En  hvert?  Gat  verið  að  hún 
ætti  að  fsra  til  Rhods  eyjar  ? Og  gat  verið  að 
bréfaveskið,  sem  ég  hafði  í vasaDum,  innihéldi  farm- 
inn,  sem  gufusnekkjan  átti  að  pjóta  burt  með  í dag  ? 
Ég  hló  um  leið  og  b&tur  okkar  lagði  að  hlið  fallbissu- 
bátsins;  ég  tók  eftir  ys  og  pys,  er  lysti  hugaræsingi 
o g eftirvæntingu,meðal  mannanna  & piljum  fallbissu- 
b&tsins  og  snekkjunnar. 

UndirforingÍDD,  sem  með  okkur  var,  fór  upp  & 
piljur  fallbissub&tsins;  en  við  s&tum  í meira  en  heila 


klukkuatund  í litla  bátnum  okkar  við  hlið  ÍAÍlbissu* 
bátsins,  sern  skýldi  okkur  fyrir  hita  sólarinnar,  er  n ú 
var  komin  í hádegisstað.  Mér  var  ómðgulegt  að 
vita  hvað  var  að  gerast  uppi  á fallbissubátnum,  en 
J>ar  Vvar  einlœgfur  ys  og  þys.  Hreiíing  pesei  v;rtist 
sífelt  vera  að  aukast;  lcks  vjrtist  hún  einnig  færast  í 
land,  og  eyjsrbúar  fóru  að  hópa  sigr  saman  á bryggj- 
unni.  Ég  sá  að  menn  bentu  á Phroso,  á mig  og  á 
stirðnaða  líkið,  sem  frakkinn  var  breiddur  ofan  á. 
Byjarbúar  töluðu  einnig  saraan,  hátt  og  þvingunar- 
laust;  peir  töluðu  djarflegar  en  ég  hafði  heyrt  pá  tala 
síðan  Mouraki  hafði  stírrið  í land  á eynni  og  nærvera 
hans  hafði  breytt  hinu  grimdarleira  drambi  peirra  í 
auðmýkt.  £>að  var  eins  og  eiuhverju  fargi  hefði  ver- 
ið  lyft  af  eyjarbúum.  Ég  pekti  af  eigin  reynslu 
hverskvns  hugrléttir  dauði  pessa  harða  manns  hlaut 
að  vera  J>eim,  hvílíkur  léttir  pað  var,  að  hin  hlífðar- 
lausa  hönd  hans  var  stirðnuð.  Að  stundarkorni  liðnu 
lagði  bátur  af  stað  frá  bryggjunni,  oor  p»eir,sem  f hon- 
um  voru,  reru  út  með  tanganum  er  viðhöfðum  komið 
fyrir.  Hermennimir  gerðu  bátnum  engan  farar- 
tálooa,  heldur  horfðu  á h»nn  aðgerðalausir.  Ég  gat 
mér  til  hvert  erindi  bátsins  mundi  vera,  að  hann  ætl- 
aði  að  fara  að  sækja  lík  Demetri’s,  og  (ég  var  mjög 
hræddur  um)  að  áformið  væri,  að  jarðsetja  Demetri 
sem  sannan  ættjarðarvín. 

Loks  var  lík  Mouraki’s  borið  upp  á falibissubát- 
inn;  og  síðan  var  mér  skipað  að  koma  upp  á hann.. 
Ég  s^udi  Phroso  hughreystandi  augnaráð  J>ar  sem 


407 


hún  sat.eins  og  utan  við  sig,  og  stóð  síðan  upp  til  að 
hlyða  skipaninni.  Mér  var  fylgt  aftur  á piljurnar  k 
fallbi«S5’bátnum,  pangað  sem  kapteinoinn  var.  Hanii 
var  Tyrki,  ungur  maður,  veglegur  og  pægilegur 
ásýndum.  Hann  hneigði  sig  kurteisl^ga  fyrir  ooér, 
en  ekki  djúpt.  Ég  ímyndaði  ci  ér,  að  hann  hefði  nú 
æðsta  valdið  í Neopalia  fyrst  Mouraki  var  dauður,  o g 
kvaddi  hann  eins  og  hæfði  pessari  nýju  stöðu  hans. 

„£>etta  er  hræðilegur,  skelfilegar  atburður,  lá- 
varður  mionu,  sagði  kapteinninn. 

,,Hér  er  nú  t»paður  mjög  báttstandandi  ogfræg- 
ur  maðutcc,  sagði  ég. 

,.Æ,  já,  og  hann  misti  lífið  á hræðilegan  hátt<c, 
sagði  kapteinninn  ,.Ég  er  ekki  að  dæma  um  hag 
yðar  fyrirfram,  en  pér  hljótið  að  siá,  að  petta  setur 
vður  í by*5na  alvarlegar  kringumstæðurcc, 

Tveir  eða  f>rír  af  foringjura  kapt-únsins  stóðu  í 
nánd  við  okkur;  ég  færði  mig  nær  honum;  mér  geðj- 
aðist  að  útliti  hans;  oor  mér  virtist  einhvern  veginn* 
að  sorg  haus  út,  af  afdrifam  Mouraki’s  væri  ekki 
mjög  djúp.  Eg  ásetti  mér  að  tefiU  djarft  tafl. 

„Ég  fullvissa  yður  um,  að  kringumstæður  mínar 
eru  ólíkt  betri  en  J>ær  hefðu  verið  ef  þetta  hefði  ekki 
komið  fyrira,  sagði  ég  með  mestu  hægð. 

K»pteininura  og  foringjum  hans  virtist  verða 
hverft  við  orð  mín,  og  f>eir  tautuðu  eitthvað  fyrir 
munni  sér.  Kapteinninn  varð  hálf  vandræðalegur 
á svipinn. 

„Okkur  kcraa  fyrirætlanir  landstjórans  sáluga 
ekkert  vi* — u byrjaði  kapteinninn. 


408 


„Já,  en  J>ær  kom8  mér  viðu,  sagði  ég,  „Og 
pegar  ég  segi  yður — 44 

„Herrar  mínir4t,  sagði  kapteinninn  í fl/ti  við  for- 
ingja  sína  „látið  oss  vera  einsamla  dálitla  stund44. 

Ég  sá  strax,  að  orð  mín  höfðu  gert  áhrif  á kapt- 
eininn.  I>að  virtist  ekki  vera  svo  erfitt,  að  gera  áhrif 
gegn  Mouraki  nú,  pegar  hann  var  dauður,  pótt  pað 
hefði  ekki  verið  hyggilegt  að  láta  hugsanir  sínar  í p& 
átt  í ljési  á meðan  hann  var  á lífi. 

„Ég  veit  ekki  hvort  pér  vissuð  nokkuð  um, 
hvernig  var  á milli  hins  dána  pasja  og  mín?“  sagði 
ég  pegar  kapteinninn  og  ég  vorum  orðnir  einir. 

„Nei,  ég  vissi  pað  ekkiu,  sagði  hann  með  hik- 
lausri  röddu  og  horfði  beint  framan  í mig. 

„Pað  hefur  ef  til  vill  ekki  verið  í verkahring  yð- 
ar  að  vita  um  petta  atriði?*4  sagði  ég  til  að  reyna 
hann. 

„Nei,  pað  var  pað  alis  ekki44,  sagði  kapteinninn. 
En  mér  virtist  ég  sjá  ofurlítið  bros  leika  á vörum 
hans  undir  skegginu. 

„En  par  sem  pér  nú  eruð  æðsta  valdið  hér  á 
eynni,  er  alt  öðru  máli  að  gegnaí44  sagði  óg. 

„IM  er  vafalaust  panpig  variðu,  sagði  kapteinn- 

inn. 


„Væri  ekki  betra,  að  við  töluðum  saman  í káetu 
yöar?*4  sagði  ég. 

„Já,  fyrir  alla  muni44,  sagði  hann,  og  svo  fór 
hann  pangað  með  mig. 

Pegar  við  vorum  komnir  inn  í káetuna,  skyrði 
ég  kapteininum  í stuttu  máli  frá  hvað  skeð  hafði  slðan 


409 


Mouraki  sté  á land  i ejnni;  kapteinninn  hafði  áðnr 
íengið  upplysingar  um  atburðina,  sem  orðið  höfðu 
fram  að  peim  tíma.  Hann  hlustaði  á sögu  mína,  án 
|>ess  að  andlit  hans  s/ndi  hina  minstu  geðshræringu. 
Loks  kom  ég  að  tiiraun  minni  að  sleppa  burt  með 
Phroso  iftir  leynigöngunum  og  árás  Constantine’s  á 
mig. 

„E>essi  Constantine  var  reglulegur  fanturM,  sagði 
kapteinninn. 

„Jáu,  sagði  ég.  „Lesið  pessar  úrklippuru.  Svo 
fekk  ég  honura  úrklippurnar  úr  gríska  fréttablaðinu 
og  sagði:  „Ég  býst  við,  að  hann  hafi  sent  pessar 

fréttir  með  fiskibátum  héðan  til  Rhodes,  í fyrsta  lagi 
til  að  undirbúa  hugi  manna,  og  síðan  til  að  gera 
grein  fyrir  burtför  minni  úr  veröldinui“. 

„Ég  samgleðstyður,  að  J>ér  voruð  svo  lánsamur, 
að  sleppa  úr  klónum  á Constantine,  lávarður  minnu, 
tsagði  k»pteinninn. 

„Þér  getið  samglaðst  mér  fyrir  fleira  en  pað, 
kapteinnu,  sagði  ég.  „Gufusnekkja  yðar  virðist 
reiðubúin  að  leggja  af  stað  í ferðu. 

„Já,  en  ég  hef  afturkallað  skipanina  um  ferð 
hennaru,  sagði  kapteinninn. 

„Hverjar  voru  skipanirnar?45  spurði  ég. 

„Ég  bið  forláts,  lávarður  minu,  en  hvað  gerir 
það  til?u  sagði  kapteinninn. 

„Snekkjan  átti  máski  aðfara  til  Rhodes?u  [sagði 

*g- 

„E g skal  ekki  neita  pví,  ef  pór  gizkið  á f>aðu, 
sagði  hann. 


410 


„Eftir  skipun  Mouraki’s  pasja?;<  sagði  ég. 

„Vafala,u8t“,  svaraði  kapteinninn. 

„í  hvaða  erindagjörðum?u  spurði  ég. 

„Hans  tign,  landstjórinn,  sk/rði  mér  ekki  frk 
pví“,  svaraði  kapteinninn. 

„Éf  til  vill  til  að  flytja  petta?u  sagði  ég  og 
áeygði  psppírsblaðinu,  sem  ritað  var  á með  eigin 
hendi  Mouraki’s,  á borðið  á milli  okkar. 

KspteÍDnian  tók  blaðið  upp  og  las  pað.  Á 
ineðan  hann  var  að  lesa  pað,  tók  ég  ritbiý  upp  úr 
vasa  mínurn  og  ritaði  á óðkrifaða  blaðið,  sem  ég 
hafði  fundið  í bréfaveski  Mournki’s,  fréttina  er  heili 
Mouraki’s  vafalaust  h»fði  samið,  pótt  fingur  hans 
stirðuuðu  í dauðanum  áður  en  haun  gatritað  h\na. 

„Hvað  á alt  petta  að  pýða?“  spurði  kppteinninn 
og  leit  upp,  er  hann  hafði  lokið  við  lesturinn. 

„Og  á morgun  ímynda  ég  mér  að  önnur  fiétt 
kafi  átt  að  fara  til  Rhodes — “sagði  ég. 

„Ég  hafði  fengið  skipan  um,  að  vera  reiðubúinn 
til  að  fara  sjálfur  á morgun“,  greip  kapteinninn 
fram  f. 

„Höfðuð  þér  fengið  skipun  um  pað?u  hrópaði 
ég.  „Og  hvaða  farm  áttuð  pér  að  fara  með?u 

„Dað  veit  ég  ekkiu,  svaraði  kapteinninn. 

„En  ég  veit  paðu,  sagði  ég.  „Hérna  er  farmur- 
inn  yðar!u  U a leið  og  ég  sagði  petta,  fleygði  ég 
pappírsblaðinu  á borðið  með  pví  á,  sem  ég  hafði 
riiað  á pað. 

Kapteinninn  las  pað  tvisvar,  sem  ritað  var  á 


411 

blaðiP,  leit  síðan  til  mfii  yfir  borðið  og  strauk  blaðið 
inieð  fingrunum. 

9>Hann  ritaði  f>etta  ekfei?*4  sagði  kapteÍRQÍnn 
síðaD. 

<kÉg  skrifaði  pað5  eins  og  þér  sáuði{,  sagði  ég. 
„Ef  hann  hefði  lifað,  £>á  hefði  hann}  eins  sannarlega 
og  ég  lifi,  skrifað  psð.  Kapteinn,  mér  var  ætláður 
hnífurinn.  Eða  h^^^-s  vegna  hafði  hann  penuan  manc, 
hann  Demetri,  rm  ð sér?  Hafði  Demetri  fisfæðu  til 
að  elska  hann,  t 3a  hann  ástæðu  til  að  treysta 
Demetri?u 

Kapteinninn  stéð  pegjandi  og  hélt  áblaðinu.  Eg 
gekk  1 kringum  borðið  til  h&ns}  lagði  höndina  á Oxl 
hans  og  sagði: 

,.Þé?  vissuð  ekkert  um  réðabrngg  Mouraki's 
pasja.  I>að  var  ekki  pannig  l&gað  ráðabrugg,  að 
hann  gæti  sagt  tyrkaesku  prúðmenni  frá  pvíu. 

A pessu  augnabliki  var  káetu-  hurðin  opnuð  og 
undirforinginn,  sem  með  okkur  hafði  verið  um  morg- 
union,  kom  inn  og  sagði: 

„Ég  er  búinn  að  koma  líki  hans  tignar 
stjórans  inn  í káetu  hansu. 

„Komið  með  mér c,  sagði  kapteinninn;  „við 
skulum  fara  að  sjá  líkið,  lávarður  minnu, 

Ég  fylgði  kspteininnum  eftir  pangað,  sem 
Mouraki  hafði  verið  lagður.  Andlit  hans  var  róíegt, 
og  það  virtist  jafnvel  votta  fyrir  brosi  á hinum  fólu 
vðrutn  hans. 

„Trúið  pér  p>ví,  sem  ég  hef  sagt  yður?u  sagð: 


41 Z 


▼ið  kapteininn.  Ég  var  að  reyna  að  frelsa  stúlkuna 
frá  honum,  og  hann  ætlaði  sér  að  drepa  mig  í staðinn. 
Trúið  pér  mér?  Ef  þér  trúið  mér  ekki,  þá  hengi& 
mig  fyrir  að  hafa  myrt  hann.  Ef  pér  trúið  mér,  pá 
vil  ég  fá  að  vita  hvers  vegna  ég  er  fangi?  Hvað  hef 
ég  gert  af  mér?  Hvaða  brot  hef  ég  drýgt?u 

Kapteinninn  horfði  niður  á andlit  Mouraki's, 
togaði  í yfirskegg  sitt,  brosti  og  stóð  pegjandi  1 nokk- 
ur  augnablik.  Svo  ypti  hann  öxlum  og  sagði  — 
hanu,  sem  ekki  hefði  porað  að  segja  orð  eða  lyfta 
sínum  minsta  fingri  í nærveru  Mouraki’s  án  leyfis 
hans — : 

„Svei,  Armeníu  hundurinn!44 

Ég  er  hræddur  um,  að  pjóðernis  fordómur  hafi 
komið  i ljós  i pessari  upphrópun  kapteinsins,  en  ég 
kom  ekki  með  nein  mótmæli  gegQ  henni.  Ég  stóð 
kyr  um  hrið  og  horfði  niður  á andlit  Mouraki’e;  og 
imyndunarafi  mitt,  sem  hafði  komist  í sterka  hreifingu 
af  atburðum  undanfarinna  klukkustund  og  snúist 
hafði  frá  stillilegri  rannsókn  yfir  í undarlegar  mis?yn- 
ingar,  gerði  það  að  verkum,  að  mér  virtist,  að  varir 
Mouraki’a  kiprast  enn  einu  sinni  saman  af  hinu 
g*mla,  beiska  brosi,  par  sem  hann  lá  þarna  og  heyrði 
sér  hallmælt,  án  pess  að  geta  hreift  sig  til  að  koma 
fram  peirri  hefnd,  sem  hann  f lifanda  lffi  aldrei  hafðr 
látiö  hjá  líða  að  koma  fram  fyrir  móðganir  gegn 
honum. 

Og  svo  yfirgáfum  við  hann — Armeníu*hundinnT 


41$ 


XX.  KAPÍTULI. 

OFINBERT  LOFORÐ. 

AÖ  kvöldi  Dæsta  dags  eftir  dauöa  Mouraki’a  var  ég 
hjk  fainum  trúföstu  vinum  mínum  & litlu  gufujaktinni 
minni.  Þeir  voru  svo  fjúkandi  reiÖir  yfir  f>ví  hvern- 
ig  Mouraki  hafÖi  leikiö  & f>&,  aÖ  peir  fögnuöu  upp* 
hátt  yfir  falli  hans  og  blönduðu  saman  við  heillaó^kir 
aínar  mér  til  handa  hjartanlegum  áfellisdómi  um  hinn 
dauÖa  mann.  I>egar  & alt  er  litiö,  f>&  höföum  við 
mjög  mikla  ástæÖu  til  aö  gleÖjast.  Hinn^Dyi  herra 
yfir  eynni  var  maöur  af  alt  ÖÖru  tagi  en  Mouraki; 
hann  var  göfugt,  fáiátt  og  vandað  prúðmenni,  sem 
hafði  e^rkert  persónulegt  augnamið  til  að  hafa  áhrif 
á hann;  hann  hafÖi  látiö  mig  vita,  að  ég  yrði  að  vera 
kyr  á eynni  pangað  til  hann  fengi  skipanir  frá  tyrk* 
nesku  stjórninni  mér  viðvikjandi,  en  hann  vakti  f>á 
von  i brjósti  mlnu,  að  vandræði  mín  væru  nú  loksins 
á enda;  satt  aö  segja  dró  ég  f>á  ályktun  af  bending- 
um,  sem  hann  gaf  mér,  að  afdrif  Mouraki's  mundu 
ekki  orsaka  mikla  sorg  bjá  hæst  standandi  mönnum 
á Tyrklandi.  Satt  að  segja  hef  ég  aldrei  vitaÖ  að 
dauði  nokkurs  manns  hafi  orsakað  jafn  almenna  á- 
nægju.  Hermennirnir  voru  mjög  ánægÖir  við  mig 
útaf  peim  pætti,  sem  ég  hafði  átt  í afdrifum  land- 
atjórans;  ég  varð  regluleg  hetja  í augum  Neopalia- 


414 


búa;  allir  virtust  bafa  heyrt  aö  mins>ta  kosti  part  &f 
sðgunni  um  viðskifti  okkar  Mouraki;s  pasja,  ogr  allir 
höfðu  verið  (svo  leit  pað  nú  út)  á mína  hlið.  Ég  gat 
ekki  gengið  svo  upp  strætið,  að  ekki  rigndi  yfir  mig 
blessun&r  ófckum;  eyjarbúar  létu  óttalaust  1 1 jósi  hty- 
leik  sinn  til  rnín  á pann  hátt,  að  lýsa  yfir  hatri  sínu 
til  endurminningarinnar  um  Mouraki  og  gleði  sinni 
yfir  hinum  maklegu  afdrifum  hans.  Enginn  hindr- 
aði  þá  frá  að  láta  fögDuð  sinn  þannig  í ljósi,  og  kap- 
teinninn  var  svo  frjálslyndur  og  skynsamur  að  látast 
ekki  vitö  um,  að  eyjarbúar  jKrðsettu  Dsmetri  með 
mikilli  viðhöfn  í skjóli  næturinnar.  Ég  tók  ekki 
pátt  í jarðarförinni,  pótt  ég  væri  látinn  vita  &ð  eyj- 
arbúar  vonuðrst  fastlega  eftir  að  ég  yrði  viðstaddur, 
en  ég  gerði  mér  ferð  til  að  hitta  Panayiota  og  segja 
henni  hvernig  unnusti  hennar  hefði  dáið.  Hún  hlust- 
aði  á sögu  mína  með  spartverskri  ró  og  stolti;  Neo- 
palia-búar  taka  dauða  náunga  sinna  með  jafnaðar- 
geði. 

Eq  pað  bar  samt  skugga  á hið  nyfædda  meðlæti 
okkar.  I>ótt  kapteinninn  væri  mér  mjög  mildur  og 
náðugur,  pá  var  hann  harður  og  ósveigjanlegur 
gagnvart  Phroso.  Hann  sendi  hana  í hús  hennar  — 
eða  hús  mitt,  sem  hann  með  vingjarnlegum  práa 
kallaði  p&ð  — og^Jét  stöðugt  halda  vörð  um  það. 
Hann  sagði,  að  mál  hennar  yrði  einnig  athug&ð,  og 
að  hann  hefði  sen£  sýkLu-vottorð  mitt  henni  viðvíkj- 
andi  til  stjórnarinnar  ásamt  skýrslunni  urn  dauða 
Mouraki’s;  eni  hann  sagði  mér,  að  h&nn  væri  mjög 


415 


hræddur  um,  að  henni  yrði  ekki  léyft  að  dvdja  á 
eynni;  hún  mundi  olla  óácægju  f>ar;  og  viðvíkjandi 
áformi  mínu,  að  afhenda  henni  Neopalia-ey  aftur,  J>á 
fullvissaði  hann  mig  um,  að  stjórnin  mundi  ekki  svo 
mikið  sem  vilja  heyra  pað  nefut  á nafn.  Ef  ég  neit- 
aði  að  hafa  eyna,  pá  yrði  einhver  drottinhollur  maður 
v&linn  sem  lávarður  á eynni,  og  Phroso  flutt  í útlegð 
paðan. 

„Hveit  verður  hún  flutt?u  spurði  ég. 

„Satt  að  segja  veit  ég  pað  ekkiu,  svaraði  k»p- 
teinninn,  „t>að  atriði  er  einungis  smámunir,  lávarð- 
ur  minn,  og  ég  hef  ekki  ónáð&ð  yfirboðara  raUm  rneð 
neinum  tillögum  viðvíkjardi  pví  málefni.u 

Um  leið  og  kapteinninn  sagði  pessi  stðustu  orð, 
stóð  hann  á fætur.  Hann  hafði  s^m  sé  ^erið  að 
heimsækja  okkur  á gufujaktinni,  *om  ég  haföi  nú 
gert  að  bústað  mínum  samkværat  ráðleugiugu  hans. 
Denny,  sem  sat  nálægt  okkur  og  heyrfi  samtsiið,  hló 
einkennilega.  E>að  kom  mikiil  reiðisvipur  á mig  við 
pað.  Kapteinninn  leifc  frá  ei  sum  okkar  til  annars, 
og  pað  skein  kurteisleg  forvitr.i  út  úr  lionum. 

„Péi  takið  hlutdeild  í kjorum  mærinnar?u  sagði 
kapteinninn  m^ð  röddu  er  sýod;,  að  undrun  barðist 
við  kurteisina  hjá  honutri.  Dcnny  h!ó  aftur. 

„Hlutdeild  í kjörum  hennai?u  sagði  óg  &remju- 
lega.  r,Jœja,  ég  btfst  víð  &ð  svo  fé.  E>að  leit  að 
minsta  kosti  út  fyrir  pað  pegar  fór  raeð  hana  t 
gegnum  pessi  helvízku  göng,  eða  er  ekki  svo?*‘ 

Kapteinninn  brosti  afsak&rdi  og  gekk  from  aft 


416 


xáetu-hurðinni.  „Ég  skal  reyna  að  koma  því  f 
kriogj  að  það  verði  farið  mildilega  með  hana<{,  sagði 
hann  um  leið  og  hann  fór  út  úr  dyrunum.  Ég  varð 
f>á  einn  eftir  hjá  Denny,  sem  á sama  augnabliki 
|>óknaðist  að  fara  að  blístra.  Eg  starði  illilega  á 
hann.  I>á  hœtti  hann  að  blístra  og  sagði: 

„Um  petta  leyti  á morgun  verða  vinir  okkar  á 
Eoglandi  að  klæða  sig  úr  sorgarbúningi  sínum;  f>eir 
verða  pá  búnir  að  lesa  f>að  í blöðunum,  að  Wheatley 
•ávarður  hafi  ekki  dáið  úr  hitasótt  á Neopalia,  og 
peir  lesa  paö  nú  aldrei  í blöðunum,  að  hann  hafi  fall- 
ið  sem  fórn  hinnar  afvegaleiddu  föðurlandsástar  eyj 
irbúanna.  Sannleikurinn  er,  að  peir  verða  nú  reiðu- 
oúnir  til  að  slátra  alikálfinum  fyrir  hann4<. 

í>etta  var  algerlega  satt,  bæði  pað  sem  Denny 
*agði,  og  einnig  f>að  sem  hann  gaf  í skyn  án  þess  að 
aegja  það.  En  ég  hafði  ekkert  svar  á reiðum 
höndum. 

„Hve  heppileg  pessi  endalok  eru  pó<{,  sagði 
Denoy. 

„(Jvanalega  heppileg",  sagði  ég  I urrandi-róm 
um  leið  og  ég  kveikti  mér  í vindli, 

Eftir  petta  töluðum  við  ekkert  saman  nokkra 
ítund.  Ég  reykti,  en  Denny  blístraði.  Ég  sá,  að 
bann  var  ákveðiun  í að  segja  ekkert  ákveðnar?t. 
nema  ég  gæfi  honum  ástæðu  til  pess,  en  alt  látbragð 
:*ns  s^ndi  einhvern  veginn,  að  hann  var  ósampykk- 
r /ramferöi  mími,  Meðvitundin  um  petta  geröi  mig 
Jráf  ögulan. 


41 T 

„Ætlið  {>ér  &ð  dvelja  hér  lengi?;t  spurði  Denoy 
loks  í hirðuleysislegum  róm. 

„Jæja,  pað  liggur  ekkert  á,  eða  fiust  yður  pað 
ekki?í{  sagði  égf  áreitnislega. 

„Ó,  nei;  ég  íraynd&ði  irér  bara  — ó.  jæja  — 
ekki  neittu,  sagði  Denny. 

I>að  varð  gftur  þögn.  Að  ofurlítilli  sturdu  )ið- 
inai  lauk  Watkins  upp  káetu  huiðinni  og  tilkynti 
mér,  að  kapteinninn  vær-  kominn  aftur  til  að  heim- 
sækja  raíg;  og  ég  varð  enn  meira  forviða  f»egar  haon 
ko*'*  til  mín  með  útrétta  höndina  og  bros  á andlitinu, 
sem  J/sti  blendingi  af  garani  og  ávítun. 

„Kæri  lávarður  mini) ! ‘ hrópaði  hann  og  greip 
hiaa  vamarlausu  hönd  mlna.  „Hefur  yðnr  farist  al- 
veg  sanngjarnlega  við  mig?  Að  svo  miklu  leyti 
sem  pað  var  kcmið  undir  uppY^ingum  frá  yður 
sjáifum,  pá  óð  ég  algerlega  1 villu  og  svima.  Ég 
skil  nú  auðvit&ð  h^ernig  i öllu  liggur,  en  það  kom 
algerlega  flatt  upp  á migu.  Og  svo  hristi  hann  höf- 
uðið  í ávítandi  gamni. 

„Ef  þér  skiljið  nú  hvernig  í öllu  liggur,  pá  verð 
ég  &ð  játa  &ð  þér  hafið  undirtökinu,  sagði  ég  ofurlít:ð 
óþýðlega.  „Með  leyfi  að  spyrja,  hvað  hefur  komið 
fyrir?  í>að  er  enginn  vafi  á,  að  pað  er  eitthvað  sér- 
lega  merkilegl;  ég  er  búinn  að  læra  &ð  treysta 
Neopalia  til  að  láta  nóg  af  pessháttar  í té.u 

, Ég  skal  játa,  að  það  vnr  merkilegt  í mínvjm 
augum  og  ég  v^rð  meira  að  sogja  fremur  foiviða  á 
pviu,  sftgði  kppteinoir.n.  .,En  ég  s&irpykti  pað  auð- 


418 


vitað.  S&tt  að  segja  breytir  f>að  kringumsúeðunum 
verulega,  kæri  lávarður  micn.  Sem  kona  yðar  verð- 
ur  hún  í alt  &nnari  — u 

„Ha!!o!“  hrðpaði  Denny  og  stöak  á fætur  af 
bekknum,  sem  hann  hafði  setið  á. 

„í  alt  annari  stöðu,  vissulega*4,  hélt  kapteinninn 
áfram  sakleysisiega.  „Vér  hefðum  pá,  ef  ég  mætú 
komast  svo  að  orði,  tryggingu  fyrir  að  hán  hégðaði 
sér  vel.  Vér  hefðum  yður  pá  til  að  snúa  oss  að  — 
það  væri  mikil  trygging,  eins  og  óparfi  er  að  taka 
fram.u 

„Kæri  kepteinn  minnu,  sagði  ég  gremjulegfi,  en 
þó  í bænarróm,  „þér  virðist  álíta  að  pað  sé  óparfi  aö 
segja  mér  nokkuð.  Gerið  svo  vel  að  segja  mér  hvað 
skeð  hefur,  og  hver  pessi  urdrunarsamlegi  hlutur  er, 
Eem  gerir  svo  mikia  breytingu44. 

„Ef  ég  hef  af  hendingu  koraist  að  einhverju  sem 
átti  að  vera  leyndarmál,  pá  vil  ég  sannarlega  b:ðja 
afsökunara,  Sfgði  kapteinninn.  „Eq  allir  eyjarbúar 
vita  pað  auðsjáanleg*.u 

„Ea  ég  er  ekki  eyjarbúik<,  hrópaði  ég  með  vax- 
andi  gremju. 

Kapteinninn  settist  niður,  kveikti  í sígarettu 
mjög  rólegur  og  sagði: 

„Dað  var  ef  til  vill  aulalegt  af  mér,  að  œér 
skyldi  ekki  koma  pað  til  hjgar.  Hún  er  auðvitaö 
mjög  fögur  mær,  en  varla,  ef  mér  er  leyfilegt  að 
segja  pað,  jafiuÍÐgi  yðar  hvað  stöðu  snertir,  lávarður 
minnu. 


419 

Ég  stökk  á fætur  og  gre;p  í öxl  kspteinsins. 
X>að  gat  verið,  að  hann  léti  taka  mig  fastan  fyrir 
breytni  mína,  en  ég  var  ákveðinn  í að  hann  skvldi 
áður  segja  mér  hvað  skeð  hefðL 

„Hvað  hefur  skeð?-c  endurtók  ég  pess  veona, 
„Hvað  hefur  skeð  sfðan  pér  fóruð  héðan  fvrir  stund« 
arkorni  síðan  — bvað?u 

„Eyjarbúar  sendu  neícdj  með  prest  sinn  í broddi 
fylkingar,  á minn  furd,  til  að  biðja  um  leyfi,  fyrir 
íbúana  í heild  sioni,  að  meoa  fara  upp  að  húsinu  og 
tala  við  lafði  Phrosou,  svaraði  kspteinninn. 

„J4,  en  í hvaða  skyni?  '*  spurði  ég. 

„Til  pess  að  óska  henni  til  hamingju  í tilefni  af 
trúlofun  hennar — 44  ssgði  kapteinninn. 

X „Hvað  segið  pér?C4  hrópaði  ég. 

„Og  til  sð  fullvissa  h?.na  um  hollustu  peirra 
gagnvart  henni,  cg  gagnvait  manni  hennar  fyrir 
henuar  skuIdCi,  hélt  kapteinninn  áfram.  „Þettagerir 
málefnið  mik;u  einfald»ira.cc 

„Ó,  gerir  pað  málið  einfaldara?44  sagði  ég.  „Og 
leyfðuð  pér  peim  að  fara  upp  að  húsinu?  c 

„Var  nokkuð  á móti  J>ví?*c  sagði  kapteinninn. 
„Auðvitað.  Ég  sagði  þeirn  vissulega,  að  þeir  mættu 
^ fara  upp  að  húsinu,  og  ég  bætti  pví  við,  að  mér  væri 
sönn  ánægja  í að  hjónaband,  sem  væri  svo — cc 

Ég  beið  ekki  eftir  að  heyra  til  enda  hvað  ksp- 
teinninn  hafði  sagt  við  sendinefndina.  I>að  hefur 
vafalaust  verið  mjög  veglegt  og  viðeigandi,  J>ví 


420 


iiann  var  auðsjáanlega  mjög  ánægður  við  sjálfan  sig 
fyrir  J>að.  En  áður  en  hann  gat  hafa  lokið  við  j&fn 
skróðmikJa  setningu,  var  ég  kominn  út  á þiljur.  Ég 
heyrði  að  DeDny  hratt  stól  sínum  til  inni  í káetunni; 
en  hvort  f>að  var  bara  af  undrun  yfir  breytni  rainni, 
sða  hann  ætlaði  að  elta  mig,  vissi  ég  ekki.  Ég 
Btökk  af  jaktinni  upp  á bryggjuna,  og  hljóp  svo  af 
stað  upp  sirætið,  nærri  eins  hratt  og  ég  hafði  hlaupið 
niður  eftir  J> ví  daginn  sem  Mouraki  hafði  verið  svo 
greiðvikinn,  að  koma  vinum  mínum  til  að  fara  út  á 
jaktinni  að  fiska  sér  til  skemtunar.  Hvað  sem  pað 
kostaði,  pá  varð  ég  að  hindra  gleðilæti  pau  við  hús- 
ið,  sem  eyjarbúar  voru  1 aðsígi  með  að  hafa  f>ar  ( 
hinni  ópægilegu  einfeldni  sinni. 

Æ,  strætið  var  algerlega  tómt  af  fólki!  Kap- 
teinninn  fór  sér  bægt  að  öilu,  og  hafði  því  ekki  flytt 
sér  út  á jaktina;  en  hinir  ákaflyndu  Neopalia-búar 
höfðu  ekki  slórt  eitt  augnablik;  J>eir  urðu  f>ví  á und- 
an  mér,  og  það  var  ekkert  spaug  að  hlaupa  upp  hæð- 
ina  á eftir  peim.  Ég  neyddist  loks  til  að  hætta  að 
hlaupa  og  varð  að  g anga  fót  fyrir  fót;  ég  hélt  pannig 
áfram  prálátlega  og  hugsaði  um  það  örvæntingar- 
fullur,  hvernig  allir  hlutir  virtust  gera  samsæri  gegn 
mér  og  hrinda  mér  út  á pann  veg  sem  sæmd  mín  og 
heit  fyrirbauð  mér  að  ganga.  Hafði  nokkurs  manns 
verið  freistað  eins  og  mín  var  freistað?  Höfðu 
kringumstæðurnar  nokkurn  tíma  tekið  pannig  hönd- 
um  saman  við  óskir  manns  sjálfs,  eða  örlögin  látið 
nokkrum  manni  synast  jafn  erfitt  að  uppfylla  skyldu 
sina? 


421 


Ég  beygði  fyrir  hornið  á veginum  til  gamls 
liússins.  I>etta  var  einmitt  bletturinn  f>ar  sem  ég 
hafði  fyrst  heyrt  rödd  Phroso  í myrkrinu,  bletturinn, 
sem  ég  lyrst  hafði  séð  hinn  mjúklega,  yndislega 
skapnað  Phroso  úr  gang-glugganum,  pegar  hún 
kom  f drengja-búningnum  til  f>ess  að  ræna  kútium 
mínum;  ofurlítið  nær  húsinu  var  bletturinn  sera  ég 
faafði  kvatt  hana  á,  pegar  hún  fór  tií  baka  til  fólkt 
síns,  með  gjafabréfið  fyrir  Neopalia-ey  1 höndunum, 
til  að  mykja  hjörtu  hinna  ofbeldisfullu  landa  sinna; 
bér  var  líka  bletturinn  sem  Mouraki  hafði  verið  k 
er  hann  reyndi  fcð  tæla  Phroso  með  fagurgala  sínum 
og  hræða  hana  með  hörku  sinni;  og  þarna  var  húsið 
sem  ég  hafði  lýst  yíir  pví  við  lanJstjórann  í,  að 
-K  Phroso  skyldi  verða  konan  mín.  Hve  sætt  [>au  orð 
hljómuðu  í endurminningu  minni!  Samt  get  ég 
svarið  pað,  að  pað  kom  ekkert  hik  á mig  að  fram- 
kvæma  fyrirætiun  mína.  Margir  hafa  síðan  kallað 
mig  aula  fyrir  f>að.  Ég  veit  ekki  hvort'það  er  rét: 
eða  rangt.  Tímarnir  breytast,  og  fólk  er  mjög  vizku 
fult  nú  á dögum;  óg  byst  við,  að  faðir  minn  ha£ 
verið  auli  að  gefa  hinum  eyðslusama  skólabróðui 
sínum  púsundir  punda  sterling,  einungis  fyrir  pá 
skuld,  að  f>að  atvikaðis  avo,  að  hann  sagðist  mundu 
gera  f>að. 

Ég  sá  iólkið  nú,  litklæddan,  fjörugan  hóp,  sem 
pyrptist  1 kringum  dyrnar  á húsinu;  og  á tröppunum7 
rétt  fyrir  framan  pröskuldinn,  stóð  hfm  (Phroso),  há 
og  grönn,  og  hvíldi  aðra  höndiaa  á bandlegg  systu? 


422 


Korteðar.  Fólkið  rak  upp  gleði-óp  mikið;  hún  virt- 
ist  ekki  segja  neitt.  É*  beit  á jaxlinn  cg  hélt 
áfram.  Einbver  í hópnum  kom  nú  auga  á mig. 
Fólkið  rak  upp  annað  ákaft  ópið  til,  pað  komst  alt  á 
hreifingu  og  baðaði  út  höndunum;  síðau  kom  það  alt 
hlaupaudi  til  mío;  og  áður  en  ég  g&t  sagt  orð,  hafði 
bálf  tylft  af  mönnum  fest  höndur  á tnér.  I>eir  hófu 
mig  upp  á px  ir  sínar  og  báru  mig  áfram;  hitt  fólkið 
baðaði  fit  h:\ndieggjunura  og  rak  : pp  fagnaðar-óp; 
pað  árnaði  rr.ér  blessunar  og  kallaði  mig  lávarð  sinn; 
gifta  kvennfólkið  Ldó,  og  ógiftu  stúlkurnar  skotruðu 
a .gunum  býrlegs,  en  feimnislega,  til  mín.  I>annig 
bAru  peir  mig  ú f*8t  a$  fótum  Phroso. 

Ég  var  sannarlega  hetjan  í Neopalia  pennan  dag, 
því  fólkið  áleit,  að  fyrir  mín?  skuld  fengi  drotning 
pess  (Phroso)  að  vcra  kyr  hjá  pví  og  eyjarbúar  sleppa 
hjá  hegoingunni,  sem  þeir  óttuðust  að  verða  fyrir. 
Svo  nú  kirjuðu  peir  ekki  Ijóð  Alexanders  eineygða 
framar,  heldur  sungu  peir  fagoaðarljóð — brúðkaups- 
sálm — um  leið  og  ég  kraup  á kué  við  fætur  Phroso 
og  porði  ekki  að  líta  upp  í hið  fagra  andlit  hennar. 

„í>etta  er  fallegur  bobbiu,  andvarpaði  ég  með 
sjálfum  mér  og  braut  heiiann  ur r.  hvað  fólkið  hefði 
sagt  við  veslÍDginn  hana  Phroso  mína. 

Svo  þa'gnaði  fólki^  skj  cdiiega.  Ég  leit  upp, 
u:  drandi,  og  sá,  að  Phroso  bafði  lyft  upp  hægri 
hendinni  og  var  1 p>ann  veginn  að  fara  að  taia.  Hún 
leit  ekki  á mig,  já,  og  hún  leit  ekki  heldnr  á fólkið. 
Augu  hennar  hvíldu  á sjónum,  sem  hún  elskaði.  Svo 


423 

tók  hún  til  máls,  með  lágri  en  hreinni  röddu,  og 
sagði: 

„Vinir — f>ví  ailir  hér  eru  vinirog  engir  aðrir  við- 
staddir — ég  hef  einu  sinni  áður,  frammi  fyrir  ykkur 
ðllura,  sk^rt  frá  ást  minni  til  iáv&rðarins;  láv&rðurinn 
vissi  ekki  að  það,  sem  ég  J>á  sagði,  var  satt,  og  ég 
hef  ekki  &agt  honum  að  [>að  væri  satt,  fyr  en  ég  segi 
bonum  það  nú  hér  í dag.  En  J>ið  talið  heimskulega 
f>egar  £>ið  heilsið  mér  sera  brúði  lávarðarins;  f>ví  að 
hann  er  stórmenni  í sínu  eigin  landi  og  á mikinn  auð; 
en  Neopalia  er  mjög  1 til  og  fátæk  eý;  og  ég  er 
einungis  lítilmótleg  og  fátæk  stúlka  í augum  hans, 
pó  pið  kaliið  mig  drotningu  ykkarc<. 

Hún  pagnaði  eitt  augnablik;  en  svo  hélt  hún 
áfram  með  lægri  röddu  og  virtist  verða  nærri  dreym- 
v andí,  eins  og  hán  léti  sig  reka  aðgerðaiausa  á öldum 
ímyndunar^fls  síns: 

„Er  undarlegt  að  taia  við  ykkur — við  ykkur, 
bræður  mínir  og  systur,  um  eyna  okkar?  Ég  veit 
ekki;  mér  pykir  vænt  um  að  tala  við  ykkur  öll.  Dví 
pótt  ég  sé  fátæk  eins  og  eyjan  okkar  er,  pá  álít  ég 
stundum  að  ef  lávarðurinu  hefði  ko  * ið  hingað  óbund- 
inn  annari,  þá  hefði  hann  elskað  mig.  En  hjarta 
hans  var  ekki  eign  hans  sjálfs,  og  mærin,  sem  hann 
elskar,  bíður  hans  heima  og  hann  fer  til  hennar. 
Óskið  mér  pess  vegna  ekki  til  hamingju  með  pað, 
sem  ekki  getur  orðið“.  Að  svo  mæltu  gekk  hún 
mjög  skyndilega  inn  í húsið,  áður  en  ég  eða  nokkur 
annar  fékk  ráðrúm  til  að  segja  orð,  og  systir  Kortes- 


424 


ar  lokaði  hurðinni  í flýti.  Ég  var  staðinn  á fælur 
rétt  þegar  hurðinni  var  lokað  og  sneri  andlitinu  að 
henni,  en  bakinu  að  eyjarbúum. 

Þeir  J>ögðu  fyrst  forviða,  en  brátt  fóru  að  heyr- 
ast  raddir  á meðal  peirra.  Ég  sneri  mér  við  og  sá, 
að  peir  störðu  allir  á mig.  Hinu  þunga  oki  Mour- 
aki's  var  létt  af  peirn;  ótti  peirra  var  farinn,  og  með 
óttanum  auðmýkt  peirra;  sami  ákafi  grimdarhugur- 
inn,  semí  peim  var  á degi  hins  helga  Tryphon’s,  var 
nú  aftur  kominn  í f>á;  peir  voru  espir  út  af  von- 
brigðum  sínum,  reiðir  yfir  að  3Ú  fyrirœtlan,  sem 
hefði  haft  í för  með  sér  að  Phroso  yrði  hjá  þeirn  og 
að  peir  losuðust  við  lávarð  pann  er  yfir  vofði  að 
stjórnin  sendi  J>eim,  varð  að  engu. 

„Deir  fara  burt  með  hanau,  sagði  einn 
peirra. 

„t>eir  senda  okkur  tyrknest  prælmenni  sem  lá- 
varð  yfir  eynniu,  hrópaði  annar. 

„Hann  skal  pá  fá  að  heyra  dauða-sönginnu,  sagði 
hinn  priðji  með  hótandi  röddu. 

£>á  leitaði  reiði  peirra  að  framrás  og  snerist 
gegn  mér.  Ég  veit  ekki,  hvort  ég  hafði  rétt  til  að 
skoða  mig  sem  saklausa  fórn. 

„Hann  hefur  unnið  ást  hennar  með  svikumu 
tautuðu  eyjarbúar  hver  við  annan  og  litu  iliilega  til 
mín,  með  reiðisvip  á andlitunum,  sem  boðaði  mér  alt 
annað  en  gott. 

Ég  áleit,  að  peir  hefðu  1 hyggju  að  gera  mér 
aðsúg  og  mispyrma  mér,  svo  ég  greip  ofan  f vasa 


425 


minn  eftir  marghleypu  minni,  sem  kapteinninn  hafÖi 
verið  svo  vænn  að  afhenda  mér  aftur.  Ea  J>á  stökk 
hár  maður,  með  sítt  bár  og  blossandi  augu,  fram  úr 
pyrpingunni  og  gaf  hugsunum  eyjarbúa  aðra  stefnu 
rr.eð  pví  að  hrópa  hátt: 

„Er  ekki  Mouraki  dauður?  Hvað  höfum  við  að 
óttast?  Eigum  við  að  bíða  aðgerðalausir  á meðan 
lafði  Phroso  er  tekin  frá  okkur?  Ofan  að  sjó,  eyjar- 
búar!  Hvað  höfum  við  að  óttast,  fyrst  Mouraki  er 
dauður?w 

Örð  mannsins  kveiktu  á blysi,  sem  blossaði  upp 
ofsalega.  Eyjarbú»r  voru  í einu  vetfangi  komnir  í 
bál  og  brand  af  þeirrrtmgmynd,  að  ráðast  á hermenn- 
ina  og  fallbissubátinn.  Engin  rödd  lét  til  sín  heyra 
í pá  átt  að  benda  á,  að  engar  minstu  líkur  væru  til 
að  pessi  tilraun  mundi  hepnast,  að  pað  væri  sama 
sem  að  ganga  út  1 opinn  dauðann,  og  að  pvílík  til- 
raun  mundi  hafa  hræðilega  hegningu  í för  með  sér- 
Snmir  kirjuðu  upp  dauða-sönginn,  og  saman  við 
hann  blönduðust  uppörvunar-orð  að  fara  á móti  her- 
mönnunum  og  hvatning  til  hávaxna  mannsins — peir 
nefndu  hann  Orestes — að  gerast  foringi  peirra.  Hann 
var  ekki  tregur  til  pess. 

„Látum  oss  fara  og  sækja  bissur  okkar  og 
hnlfft4*,  hrópaði  haDn,  „og  síðan  niður  að  sjó!4< 

„Og  hvað  á að  gera  við  pennan  mann?“  hrópaði 
hálf  tylft  af  eyjarbúum  og  peir  bentu  á mig. 

„Yið  skulum  gera  honum  skil  pegar  við  erum 
búnir  að  reka  hermennina  af  höndum  okkar44,  sagði 


426 


Orestes.  „Ef  lafði  Phroso  æskir  eftir  að  hann  verði 
maðurinn  hennar,  skal  hann  giftast  hennií{. 

Eyjarbáar  ráku  upp  <5p,  til  að  láta  í i jósí  að 
peir  væru  sampykkir  þessari  niðurröðun  hiutanna, 
og  rvo  röðuðu  peir  séc  í nokkurskonar  fylkingu,  sem  í 
kvennfólkið  var  sem  kögur  á.  Ea  ég  mátti  ekki 
láta  pá  ganga  út  í opinn  dauðann,  án  pess  að  segja 
orð  til  að  vara  J>á  við.  Ég  stökk  upp  á tröppuna 
rétt  framan  við  dyrnar  á húsinu,  san  a blettinn, 
sem  Pnroso  hafði  staðið  á,  oor  hrópaði: 

,,E>ið  eruð  aular!  Bissurnar  á skipinu  munu 
fella  ykkur  niður  í strá  áður  pr»  pið  getið  svo  m:kið 
sem  skeT’t  eitt  hár  á höfði  eins^í  \asta  hermanns.a 

D jópar  háðs  stunur  var  eica  svarið,  sem  ég  fékk 
upp  á tilraun  mína  að  fá  f>á  til  að  hætta  við  hið  j. 
heimskulega  áform  peirra. 

„A  stað,  áfram!44  hrópuðu  f>eir  síðan. 

„Dað  er  að  ganga  út  í opinn  dauðannu,  hrópaði 
ég  eins  hátt  og  ég  gat,  og  nú  sá  ég  að  cokkrar  af 
konunum  hikuðu  sér  og  horfðu  fyrst  á mig,  og  s o 
hver  á aðra  með  efasemd  og  ótta.  En  Orestes  vildi 
ekki  heyra  neitt  um  p tta,  og  kallaði  aftur  til  eyjar- 
búa  að  leggja  af  stað.  Dannig  stóðu  málin,  pegar 
hurðin  var  opnuð  að  baki  mér  og  Phroso  stóð  aftur 
við  hlið  mér.  Hún  vissi  hvernig  komið  var;  augu 
hennar  lýstu  mikilli  skelfingu  og  kvöl. 

„Stöðvið  J>á,  lávarður  minn,  stöðvið  f>á“,  sár- 
bændi  hún  mig. 

Ég  tók  marghleypuna  upp  úr  vasa  mínum  og 


427 


sagði:  „Ég  skal  gera  alt,  sem  ég  get,  til  J>ess“. 

„Nei,  cei,  ekki  á þennan  hátt!a  hrópaði  hún. 
rI>að  mundi  hafa  dauða  yðar  í för  með  sér  og,  peirra 
einnig“. 

„Komið“,  hrópaði  Orestes  í ofurdrambi  sínu  af 
að  hafa  svo  skyndilega  verið  hafian  upp  í foringja- 
stöðu.  „Komið,  fylgið  mér  eftir;  ég  skal  leiða  ykk- 
ur  til  sigurs.u 

„3>Íð  aular,  pið  au!ar!“  hrópaði  ég  aftur.  „Að 
hálfri  klukkustund  iiðtnni  verðið  pið  steiudauðir  ef 
þið  farið!“ 

En  peir  vildu  ekki  hlusta  á mig.  Konurnar  tóku 
nú  samt  biðjandi  utan  um  handleggi  manna  sinna  og 
bræðra  — gagnslaus,  ástsamleg  öftrun,  sem  þeir 
hrundu  reiðuglega  frá  sér. 

„Stöðvið  pá,  stöðvið  þá!a  sárbændi  Phroso. 
-„Gerið  pað  hvsð  sem  það  kostar,  lávarður  minn,  hvað 
aem  {>að  kostar!“ 

„Pað  er  einungis  einn  vegur  til  pess“,  sagði  ég. 

„Gerið  pað,  hvaða  vegur  sem  pað  eru,  sagði 
hún  með  ákefð;  pví  nú  var  fyikingin  að  beygja  við  í 
áttina  niður  að  höfninni.  Orestes  . var  í broddi  fylk* 
ingarinnar,  prútinn  af  sjálfsáliti  og  fullur  af  löngun  1 
að  sýna  vaskleik  sinn.  í stuttu  máli:  Neopalia  var 
aftur  komin  í uppreist,  og  f>að  vofði  yfir  að  dauða- 
söngurinn  yrði  á hverju  augnabliki  kirjaður  upp  í 
öllum  hinum  villimannlega  einfaldleik  sínum. 

X>að  var  ekki  um  annað  að  gera  fyrir  mig  en  að 
tefja  tímann;  og  [>etta  orð,  tími,  er  vanalega,  og  jafn- 


jfilti  í f>etta  sian  mjög  stuttu  tímabili.  Ég  gat  ekk{ 
látið  pessa  vitlausa  aula  pjóta  út  i eyðileggingu. 
Ég  hafði  áfórm  í höfðinu,  og  kom  með  f>að.  Ég  steig 
eitt  spor  áfram,  lyfti  upp  Ivendinni  og  hrópaði  af  öll- 
um  mætti:  « 

„Hlustið  á orð  mía  áður  en  f>ið  leggið  af  staðr 
Neopalia-búar,  pví  ég  er  vinur  ykkaru. 

I>essi  orð  mín  höfði  pau  áhrif,  að  eyjarbúar 
pögnuðu  sem  snöggvast  og  fylkingin  stóð  kyr,  pótt 
Orestes  væri  gramur  og  ópolinmóður  út  af  töfinni, 
nDað  er  mikill  asi  á ykkur,  Neopalia-búaru# 
sagði  ég.  „Satt  að  segja  er  ætíö  asi  á ykkur. 
Dað  var  asi  á ykkur  að  drepa  mig,  sem  hafði  ekki 
unnið  ykkur  nokkurt  meÍQ.  Dað  er  asi  á ykkur  að 
drepa  sjálfa  ykkur  á pann  hátt,  að  flana  að  kjaftinum 
á hinni  stóru  fallbiss  i á skipinu  við  bryggjuna. 
Saunieikurinu  er,  að  ég  er  forviða  á,  að  nokkur  ykk- 
ar  skuli  enn  vera  á lífi.  En  í þessu  máli  er  meiri  asi 
á ykkur  en  nokkru  öðru;  £>ví  pegar  þið  voruð  búnir 
að  heyra  pið  sem  lafði  Phroso  sagði,  pá  hafið  þið 
hvorki  æskt  að  heyra  né  beðið  eftir  að  heyra  það  sem 
ég  hef  að  segja,  heldur  hafið  pið  gengið  af  vitinu. 
hver  einasti  ykkar,  og  valið  mesta  vitfirrioginn  á 
meðrtl  ykkar  fyrir  leiðtoga.u 

Ég  bfst  ekki  við,  að  peir  hafi  átt  von  á alveg 
svon*  lagnðri  ræðu.  Deir  hafa  sjálfs&gt  átt  von  á 
reið  prungnum  ávítum  eða  mjúkum  bænum  Kalt  háð 
og  ertni  8f' tti  f>á  í nokkur  vandræði,  og  ummæli  mín 
um  Orestes,  sem  var  all  sór  á svipinn,  komu  J>eim  til 
&ð  hlæja  á móti  vilja  peirra. 


429 


„Og  síðan  flanið  pið  af  stað,  allir  saman  viti 
ykkar  fjær,  og  skiljið  mig  hér  eftir,  mig,  sem  er  eini 
maðurinn  með  fullu  viti  hér  á ejnni!u  hélt  ég  áfraon 
er  ég  ekki  með  fullu  viti?  Já,  ég  er  ekki  svo 
vitlaus  að  yfirgefa  fegurstu  hefðarmeyna  í veröldinnir 
J>egar  hún  segir  að  hún  elski  mig  ‘.  Um  leiö  og  ég 
sagði  petta,  tók  ég  hönd  Phroso  og  kysti  hana. 
Hönd  hennar  lá  afllaus  og  köid  í hönd  minni.  „Því 
heimkynni  mitt  er  langt  í buitu  héðanu,  hélt  ég  á- 
fram,  „og  f>að  er  langt  síðan  að  ég  hef  séð  mærina, 
sem  pið  hafið  heyrt  getið  um  f>ar;  og  hjarta  manns- 
ins  lætur  ekki  neita  sér  um  öskir  sínar.u  Ég  kysti 
hönd  Phroso  aftur,  en  ég  þorði  skki  að  líta  framan 
í hana. 

Það  hafði  nú  runnið  upp  fyrir  eyjarbúum  bvað 
ég  var  að  fara.  I>að  varð  augnabliks  þögD,  seinustu 
leifarnar  af  efa  og  rúðgAtu.  Svo  ráku  peir  alt  í einu 
upp  gleði-óp.  Orestes  einsamall  var  ólundarlegur 
og  pegjandi,  pví  pað,  að  ég  gafst  svona  upp,  velti 
honum  úr  tign  peirri,  sem  hatm  hafði  svo  stutt  verið 
í.  Eyjarbúar  hrópuðu  hvað  eftir  annað  upp  af  fögn- 
-uði.  Ég  vissi,  að  óp  peirra  hlytu  að  heyrast  nærri 
niður  að  höfninni.  Karlar  og  konur  pyrptust  í 
knngum  mig  og  gripu  hönd  mÍDa.  Eaginn  virtist 
hirða  hið  minsta  uiu  mærina,  sem  „beið  eftir  méru 
heima  á ættjörðu  minni.  Þeir  voru  einlægir  föður- 
iacdsvicir,  pessir  Neopalia-búar.  Ég  hafði  veitt 
peirri  dygð  peirra  eftirtekt  nokkrum  sinnum  áður, 
og  hegðun  peirra  nú  staðfesti  álit  mitt.  En  það  var 


430 


auðvitað  eftirtektaverður  mismunur  á,  hvernig  hún 
lýsti  sér  hjá  þeim.  Aður  var  ég  undirorpinn  óvináttu 
peirrat  en  nú  skoðuðu  peir  mig  sem  vin;  J>ví,  með 
pví  að  lýsa  yfir  áformi  míuu  að  giftast  Phroso,  komst 
ég  á sömu  hillu  í áliti  peirra  sem  ég  væri  Neopalia- 
maður.  Satt  að  segja  óttaðist  ég  í eina  eða  tvær 
mínútur,  að  þeir  ætluðu  að  bjóða  mér  foringja* 
stöðuna,  sem  laus  var  síðan  Orestes  hrapaði  aftur  úr 
tigninni,  eða  öllu  heldur  að  J>eir  mundu  neyða  henDÍ 
upp  á mig. 

Ed  til  allrar  hamingju  tók  ákafi  eyjarbúa  miklu 
skaðlausari  stefnu,  pótt  hún  setti  mig  í nærri  eins 
mikinn  vaoda.  I>eir  slógu  hring  í kringum  okkur 
Phroso  og  heimtuðu,  að  við  skyldum  faðmast  parna 
fyrir  allra  augum.  En  samt  sem  áður  gleymdi  ég 
þeim  öllum  eitt  auguablik — þeim  öllum,  og  fieiri  en 
þeim  öilum — á meðan  ég  hólt  Phroso  í faðmi  mínum. 

I>að  hittist  nú  svo  á,  að  kapteininum,  Danny 
og  Hogvardt  póknaðist  að  velja  petta  augnablik  til 
að  koma  í ljósmál  á veginum,  par  sem  peir  komu  í 
hægðum  sfnum  eftir  honum,  á leiðinni  til  hússins,  og 
sáu  þeir  okkur  Phroso  í faðmlögum  á tröppunni 
framan  við  húsdyrn&r,  og  eyjarbúa  í hálfhring  fyrir 
framan  okkur  ofsa  glaða.  Denny  hrópaði  „hallo“  af 
undrun,  og  vissi  ég  J>á  hvað  skeð  hafði.  Eyjarbúar 
— fjandskapur  peirra  gegn  hervaldinu  hjaðnaði  niður 
eins  fljótt  og  hann  hafði  kviknað — pustu  til  kap- 
teinsins,  til  að  segja  honum  gleðitíðindin.  Hann 
kora  til  mín  og  s&mpykti  ráðahaginn  með  J>ví  að  taka 
í hönd  mína. 


431 


„Ea  J>ví  högaðuð  J>ér  yður  eias  undarlega  og 
J>ér  gerðuð,  lávarður  minn,  J>egar  ég  óskaði  yður  tii 
hamingju  fyrir  klukkutíma  síðan  á jaktinni?4,  sagði 
kapteinainn;  og  J>etta  var  mjög  eðlileg  spurning. 

,,Ó,  sannleíkurinn  eru,  sagði  ég,  „að  J>að  var  J>á 
ofurlítil  tálmun  í veginum.Sí 

„Ó,  ofurlítið  missætti  milií  elskendanna?*4  sagði 
kapteinninn  brosandi. 

„Jæja,  eitthvað  J>ví  um  líktu,  svaraði  ég. 

„En  ég  vona.  að  alt  té  nú  klappað  og  klártu, 
sagði  kapteinninn  kurteislega. 

„Jæja,  næstum  þvíu,  svaraði  ég.  Svo  mættust 
augu  okkar  Denny. 

„A  ég  einnig  að  óska  yður  til  hamingju?*4  sagði 
Denny  kuldalega. 

I>að  var  ekkert  tækifæri  til  að  sk^ra  fyrir  hon- 
um,  hvernig  í öilu  lá;  kapteinninn  var  o£  nærri 
okkur. 

„Mér  þætti  mjög  vænt  um  að  J>ér  gerðuð  J>aðu, 
sagði  ég  J>ví;  „og  &ð  Hogvardt  gerði  pað  einnig.“ 

Hogvardt  ypti  öxlum,  hóf  upp  augabrýrnar  og 
sagði  brosandi : 

„Ég  vona,  að  [>ér  séuð  að  gera  J>að  sem  er  fyrir 
beztu, lávarður  minn.u 

Denry  svaraði  alls  engu.  Hann  sparkaði  í jörð- 
ina  með  fætinum.  Ég  vissi  vel  hvað  Denny  hugsaði. 
Denny  var  skyldur  mér  í móðurætt  sína;  og  augu 
Denny’s  spurðu  &reinilega:  „Hvar  er  nú  Wheatley- 

ættm  orðheidnin?41  Ég  skildi  &lt  J>etta  til  hlítar;  ég 


432 


las  í huga  haos  betur  ©n  ég  gat  lesið  í huga  sjálfs 
mín.  I>ví  ef  viö  hefðum  veriÖ  einsamlir  og  heföi 
hann  spurt  mig  bláti  áfram:  „ÆtliÖ  pér  aö  giftast 

henni,  eöa  er  petta  einungis  annaö  bragÖ  af  yÖur?a — 
hamingjan  veit,  aÖ  {>á  hefði  ég  ekki  vitaÖ  hvernig  ég 
hefði  átt  að  svara  honum!  Ég  hafði  byrjaÖ  nýtt 
bragð;  áform  mitt  með  að  látast  var,  að  fá  eyjarbúa 
til  aÖ  sundrast  friðsamlega  og  síðan  að  laumast  ein- 
samall  burtu,  treystandi  L vit  peirra — f>ótt  pað  væri 
brákaður  reyr,  f>á  var  pað  eina  ráðið — að  þeir  létu 
sér  lynda  paö  sem  ekki  var  hægt  að  breyta.  En  var 
þetta  nú  1 huga  mínum,  síÖan  ég  hafði  haldið  Phroso 
i faðmi  mínum  og  varir  okkar  höfðu  mæzt  í heitum 
kossi,  sem  eyjarbúar  höfðu  fagnað  yfir  sem  trygg- 
ingu  fyrir  að  við  giftumst? 

Ég  vissi  það  ekki.  Ég  sá,  aö  Phroso  sneri  Fér 
við  og  gekk  inn  1 húsið  aftur.  Kspteinninn  talaði 
eitthvaö  við  Denny.  Eg  sá  að  hann  benti  upp  í 
gluggann  á herberginu,  sem  Mouraki  hafði  búið  í.. 
Hann  fór  inn  í húsiö;  Dmny  benti  Hogvardt  að  koma 
til  sín,  og  peir  gengu  einnig  ian  í húsið  Mðir,  án 
þess  að  biöja  mig  að  fara  með  sér.  Smátt  og  smátt 
tvístraðist  pyrpingin  af  eyjarbúum;  Orestes  rauk 
burt  meö  ólund  út  af  vonbrigðunum ; karimennirnir 
— þeir  sem  böföu  hnífa  földu  þá  vandlega — gengu 
niÖur  veginn  eins  og  friðsamir  borgarar;  kvennfólkið 
reik*Öi  burt,  idæjsndi,  hjalandi,  f>vjsðrard\  himin- 
gistt  *dns  og  kvennfóík  ætfö  er,  pegar  um  ástam;  i 
er  sö  læöa.  Fg  varð  pannrg  eirsamali  eftir  fvrir 


433 

framan  húsið.  pað  var  komið  fast  að  rökkri  og  him- 
ininn  var  orðinn  skýjaður  jfir  sjónum.  X>j,ð  var 
blæja-logn;  ekkert  hljóð  heyrðist  nema  gaauð  ald- 
anna  \)ið  ströadina. 

Ég  stóð  þarnxi  og  h *ði  bardagann,  en  hve  lengi 
veit  ég  ekki;  baráttan  hið  innra  hjá  œér  var  mjög 
sár.  Til  beggja  handa  virtist  nú  liggja  vegur,  seir 
pað  mundi  saurga  fa  tur  rnína  að  fr>ang»;  4 ððruna 
veginum  var  rofið  heitorð,  á hinum  hrekkjabragð  og 
strákskapur.  Unun  peirrar  ástar,  er  ég  gat  notið  ein- 
ungis  með  vansærad,  var  ófullkomin  unun;  en  samt 
ef  ég  gat  ekki  notið  pessarar  ástar,  pá  virtist  lífið  of 
tómlegt  til  að  iifa  pað.  R ddir  hinna  tveggja  meyja 
h jóaiuðu  1 eyrum  míaum  — hið  létta,  glaðlega  hjal 
og  hin  rÓ3amari,  sætari  rðdd.  Ó,  f>essi  eyja  mín 
hvað  hfia  f>ó  lagði  á mann! 

Eftir  nokkra  stund  fann  ég  að  hönd  v;.r  l?>gð  á 
ðxlina  á mér;  ég  sneri  *nér  við  og  sá,  í hinn  ððum 
áfallandi  rðkkri,  að  systir  Kortesar  stóð  hjá  mé*: 
hún  horfði  lengi  og  alvarlega  fraraan  í mig. 

„Jæja‘%  sagði  ég,  „hvað  er  yður  nú  á hönium?^ 

„Hún  verðjr  að  tala  við  yður,  lávarður  rainu41 
svara*i  stúlkan.  „Hún  verður  að  tala  við  yður  tafar 

líUSt.u 

É^  horfði  aftur  út  yfir  hðfnina  og  sjóinr,  til  að 
reyna  &ð  kæfa  niður  hugar-æsing  minn  og  komast 
í iðurstöðu  u 'Tí , hvað  ég  skyldi  gera.  En  é / g&t  ekk. 
séð  neinn  veg  eða  kornist  að  neinni  ákveðinni  niður 
siððu. 


434 


„Já,  bím  verður  að  tala  við  mig14,  sagði  ég  loks; 
ég  gat  ekki  sagt  neitt  aanað. 

Systir  Koitesar  gekk  burt,  og  lýstu  hia  góðmót- 
legu  augu  hennar  að  hún  botnaði  alls  ekki  í atferli 
mín*u.  Ég  varð  pannig  einsamall  aftur  með  hinar 
órólegu  hugsanir  mínar.  Ér  heyrði,  að  gengið  var 
úr  einum  stað  í annan  í húsinn.  Éghey/ði  að  glugg- 
anum  á herberginu,  sem  Mouraki  hafði  haldið  til  í, 
var  skyndilega  lokað.  En  svo  varð  ég  þess  var,  að 
einhver  nálgaðist  mig.  Ég  sneri  mérvið  og  sá,  að 
hinn  hvíti  kjóll  Phrosj  blikaði  í hilfdimmunni,  og  að 
andlit  hennar  var  nærri  eins  hvítt  eins  og  kjóllinn. 

Já,  stundin  var  komin;  en  ég  var  ekki  reiðu- 
búinn. 


XXI.  KAPÍTULI. 

ORÐ,  SEM  ÞÝÐIR  ÝMISLEGT. 

Phroso  kom  til  mín  skjótt  og  alveg  hiklaust. 
Ég  hafði  búist  við  dálítilli  feimni  hjá  henni,  ea  andlit 
hennar  lýsti  engu  pessháttar.  Hún  horfði  beint  og 
blátt  áfram  í augu  mín,  og  fór  að  tala  strax  og  hún 
kom  til  mín. 

„Lávarður  minnu,  sagði  hún,  „ég  veið  &ð  biðja 
yður  einnar  bónar:  Ég  verð  að  leggja’  enn  eina 

byrði  á yður.  Eftir  f>að,  sem  skeð  hefur  í dag,  f>ori 
ég  ekki  að  vera  hér  pegar  landar  mínir  fá  að  vita 


435 


hveniig  ieikið  hefur  verið  á J>§;  ég  mundi  skamœast 
mln  að  líta  framan  í J>á;  og  ég  J>ori  ekki  að  trúa 
Tjrkjunum  fjrir  mér,  J>ví  ég  veit  ekki  hvað  J>eir 
kjnnu  að  gera  við  mig.  Viijið  f ér  fljtja  mig  til 
Aj>enuborgar  eða  til  einhverrar  hifnar,  s>tn  ég  get 
komist  frá  til  Aj>enu?  Ég  get  laumast  fram  hjá 
vaíðmönnunurn  hé^;  ég  skai  ekki  gera  jður  neitt  ó- 
næði;  J>ér  f>urfið  einungis  að  segja  mér  bvenær  skip 
jðar  leggur  af  stað,  og  láta  mig  hafa  einhvern  kjma 
á J>ví  tii  að  vera  1 á leiðinni.  Dað  ollir  rnér  so-gar 
að  biðja  jður  að  gera  meira  fjrir  mig,  pvS  J>ér  eruð 
pegar  búinn  að  hafa  svo  mikið  fjrir  mér,  en  ég  er  í 
miklum  vandræðum  óg — Hvað  gengur  a*,  láva  ð 
ur  minn?*‘ 

Ég  hafði  hreift  hendina,  til  f>ess  að  slöðva  ræfu 
hennar.  Hún  brejtti  á f>ann  eina  hátt  sem  ég,  J><5tt 
pað  hefði  kostað  mig  lífið,  hefði  ekki  getað  brejtt  á. 
Hún  gekk  algerlega  fram  hjá  J>ví,  sem  skeð  hafði, 
með  pví  að  skoða  J>að  einungis  sem  klókinda  bragð. 
Sá  þáttur  sem  ég  hafði  tekið  í J>ví,  er  skeð  hafði,  var 
einungis  bragð  1 augum  hennar;  um  pann  J>4tt  sem 
hún  hafði  tekið  i J>ví,  sagði  húi  ekkert.  Var  hlut* 
taka  hennar  í J>ví  einungis  klókinda  bragð?  Blóðið 
fór  að  sjóða  í æðura  mfnum,  J>egar  ég  hugsaði  um 
f>etta;  ég*gat  ekki  borið  J>að. 

„Degar  landar  jð&r  fá  að  vita  hvernig  leikið 
hefur  verið  á J>á?u  sagði  ég  og  hafði  orðin  upp  eftir 
henni.  „Leikið  á f>á  í hverju?*‘ 

„Með  bragðinu,  sem  leikið  var,  lávarður  minn, 
til  — til  að  fá  p\  til  að  dreifascu,  sagði  Pbroso. 


436 


Ég  steig  eitt  spor  nær  henni,  og  rödd  mín  sk&lf 
J>egar  ég  ssgði: 

„Var  f>að  alt  saman  bara  klókindi-bragð,  * 
Phroso?a  pví  á pessu  augnabliki  mat  ég  pað  meira 
en  alt  annað  í veröldinni,  að  húo  fullvissaði  mig  á 
ný  um  áöt  sína.  Ég  ætlaði  mér  að  neyða  petta  út  úr 
henni,  heldur  en  að  fá  pað  ekki. 

Hún  svaraði  mér  með  spyrjandi  augnaráði  og 
ofurlitlu,  döpru  brosi. 

„Erum  við  f>á  trúlofuð?a  sagði  hún  með  sorg- 
blönduðu  háði. 

Ég  stöð  nú  fa3t  bj  á henni.  Ég  snerti  hana  ekki, 
en  ég  beygði  m;g  dálítið  niður,  svo  andlit  mitt  varð 
mjög  nálægt  andliti  hennar. 

„Var  það  klókinda  bragð  í dag,  og  var  þ&ð 
e nnig  klókinda  bragð  á hátíð  hins  heilaga  Tryph* 
on’s?’*  spurði  ég. 

Hún  leit  sem  snöggvast  framan  í mig,  eins  og 
henni  hefði  orðið  hálf  hverft  við  orð  mín.  Hún 
svaraði  ekki  sp  jrnÍDgu  minni. 

„Var  alt  þetta  klókinda-bragð,  Phroso?  4 spurði 
ég  aftur  í bænarróm  með  ákafa,  í hinni  óhemjulegu 
löngun  minni  að  heyra  hana  1/sa  ytir  ást  sinni  enn 
einu  sinni,  þarna  sem  við  vorum,  við  mig  eics&ml&n, 
par  sem  enginn  annar  heyrði  pað,  par  sem  enginn 
v&r  til  að  rýra  hið  sæla  leyndarmál. 

Phroso  svaraði  nú,  og  fylgdi  svarinu  sorgprung- 
inn,  mjúkur,  mjög  légur  hlátur. 

„Ah,  lávarður  minn,  megið  pér  til  &ð  fá  &ð  heynt 


437 

f>að  aftur?*(  s&gði  hún.  „Hef  ég  ekki  þegar  orðið  að 
blygðast  mín  tvisvar?íC 

„Blygðist  yöar  enn  einu  sinni<;,  sagði  ég  mjög 
lágt;  pá  sá  ég  gleðibjarma  yfirvinna  sorgar-mistrið  í 
augum  hennar,  eins  og  ég  hafði  séð  koma  fyrir^einu 
«inni  áður;  og  ég  heilsaði  þessari  breytingu  með  [>ví 
að  hvÍ8l&  að  henni:  „Já,  púsund  sinnum,  púsund 

sinnum!u 

„Kæri  lávarður  minn!4C  sagði  hún;  ensvohörfaði 
hún  aftur  á bak  og  ský  drö  aftur  fyrir  gleðibjarmann 
í augum  hennar,  par  se^i  hún  stóð  fjær  mér  og  horfði 
4 mig  orðlaus  og  vandræðaleg  útaf  J>essari  gátu. 

„Eo,  lávarður  minn — cc  sagði  hún  svo  lágt,  að  ég 
Tarla  heyrði  J>að.  Svo  soeri  hún  sig  út  úr  að  svara 
með  J>ví,  að  endurnyja  beiðni  sína  og  sagði:  wI>ér 

skiljið  mig  ekki  eftir  hér,  eða  ætlið  pér  að  gera  p&ð? 
I>ér  flytjið  mig  á einhvern  þann  stað,  sem  ég  get 
verið  óhult  á?  Ég — ég  er  hrædd  við  J>essa  tyrk- 
nesku  menn,  jafnvel  J>ó  Mouraki  pasja  sé  dauðurcc. 

Ég  gaf  engan  gaum  að  beiðninni,  sem  hún  var 
að  endurnýja.  I>að  var  eins  og  mér  væri  ómögulegt 
að  tala  eða  gera  nokkuð  annað  en  horfa  í augu  henn- 
&r.  Loks  sagði  ég — og  pað  v&r  ekki  l&ust  við  að 
•ótti  lýsti  sér  í rödd  minni: 

„Augu  yðar  eru  hin  dásamlegustu  augu,  sem  til 
eru  í veröldinni,  PhrosoíC. 

„Láv*rði>r  minn!u  sagði  Phroso  í hálfum  hljóð- 
ura  og  lét  augnaiokin  síga  niður.  En  ég  vissi-að 
hún  mnndí  bráðlega  opna  augun  aftnr,  og  hún  gerði 


438 


„Já,  í allri  vQröldinniu,  sagði  ég.  „Og  mig 
langar  til  að  heyra  pað  aftur.u  . 

Á meðan  við  höföum  verið  að  tala  paniiig  sam- 
an,  höfðum  við  fært  okkur  úr  stað  sraátt  og  smátt; 
við  vorum  nú  við  hlið  hússins,  í hinum  dimmaskugga 
pess.  Eq  augun,  sem  ég  var  að  hæla,  þrengdu  sér 
samt  í gegnum  dimmuna  og  skinu  í myrkrinu.  Og 
alt  í einu  fann  ég,  að  handleggir  voru  lagðir  utan  um 
hálsinn  á mér  og  hé  du  fast  utaa  um  hann;  ég  fann 
anda  hennar  á kinn  minni,  og  var  hann  tíður  og  6 - 
jafn;  og  hún  hvíslaði  að  mér: 

„Já,  pér  skulu^  fi  að  heyra  p&ð  aftur,  f>ví  ég 
blygðast  mín  ekki  nú.  Dri  ég  veit,  j§,  ég  veit.  Ég 
elska  yður,  ég  elska  yfur,  ós  hve  heitt  ég  elska  yð- 
ur!‘É  Ég  hvíslaði  að  henni  samsvarandi  ástar-orðum. 
Ég  hélt  henni  í faðmi  mínum,  eins  og  ég  héldi  henni 
dauðahaldi  gegn  öllu  valdi  veraldarinnar;  öll  ver- 
öldin  var  innifalin  í f>assu  augnabliki,  og  pað  var 
ekkert  nema  petta  augnablik  í veröldinni.  Ef  ein- 
hver  maður  hefði  pá  sagt  mér,  að  ég  hefði  áður  fund- 
ið  til  ástar,  pá  hefði  ég  hlegið  upp  í opið  geðið  á 
honum — aulanum  peim! 

En  Phroso  sneri  sig  pá  úr  faðmi  mínu’tn;  hin 
skamvinn8  unun — laus  við  alla  fortíð  og  framtíð, 
laus  við  allar  efasemda-hugsanir — yfirgaf  hana,  og 
með  pví  að  hverfa  frá  henni  yfirgaf  hún  mig  einnig. 
Phroso  stóð  rétt  hjá  mér  og  sagði  ofur  lágt: 

„En,  lávarður  minn — “ 

Ég  vissi  vel,  hv*ð  }jún  ætl?.ði  að  segja,  og  ég 


439 


stðð  þaorjandi  eitt  augnablik;  veröldin  okkar  var 
komin  undir  næstu  orðum  mínura. 

„En,  lávarður  minn,  hvað  er  um  mærina,  sem 
bíður  yðar  fyrir  handan  sjóinn?  4 sagði  Phroso.  I>að 
var  nokkur  ótta-hljómur  í hinum  mjákt  út  töluðu, 
lágu  orðum,  er  bárust  til  mín  í myrkrinum.  En  á 
nærfta  augnabliki,  áður  en  ég  fékk  ráðrúm  til  að 
svara,  kom  Phroso  fast  &ð  mér,  lagði  aðra  hönd  sína 
á handlegg  minn  og  sagði  blíðlega,  en  hratt:  , Já, 

ég  veit— ég  sé — ég  skil,  og  ég  pakka  ýður.  lávarður 
minn;  og  ég  þakka  guði  fyrir  pað,  kæri  iávarður 
minn,  að  pér  sögðuð  mér  eins  og  var,  og  yfirgáfuð 
mig  ekki  án  f>ess  að  láta  mér  í ljósi  ást  yðar.  Því 
Þ*  ég  verði  mjög  ófarsæl,  f>á  er  ég  samt  upp  með 
mér;  og  á hinum  löngu  nóttum  mun  ég  hugsa  um 
pessa  kæru  eyju  og  um  yður,  f>ó  bæði  hún  og  pér 
varðið  langt  í burtu  frá  mér.  Já,  ég  þakka  hamingj- 
unni  fyrir  að  pér  sögðuð  mér  f>að,  kæri  lávarður 
minn.u  Hún  beygði  niður  höfuð  sitt,  sem  ekki  hefði 
átt  að  beygja  sig  fyrir  nokkrum  manni,  og  kysti 
hönd  mína. 

En  ég  dró  hönd  mína  skyndilega  að  mér,  greip 
Phroso  aftur  í faðm  minn  og  kysti  hana  á munninn; 
pví  ég  var  nú  búinn  að  taka  fastan  ásetning.  É» 
ætlaði  ekki  að  sleppa  henni,  hvað  sem  það  kostaði. 
Hver  sem  vildi  mátti  spyrja,  hvaða  rótt  ég  hefði  til 
að  eiga  hana;  ég  gat  með  engu  móti  slept  henni. 
En  mmt  sagði  ég  ekki  orð,  og  hún  skildi  ekki  ásetn- 
ing  minn,  heldur  ímyndaði  sér,  að  ég  væri  að  kveðja 


440 


liana  í hinsta  sinn  meö  kossi;  f>ví  tá.r  voru  á andliti 
hennar  og  vættu  varir  mínar;  og  hún  hélt  séc  í mig 
eins  og  einhver  værijaö  reyna  að  slíta  hana  frá  mér5og 
mundi  bráðum  hepnast  aö  skilja  okkur  fyrir  fult  og 
alt;  meö  svo  sterkum  tökum  hélt  hún  mér-  Ég  opn- 
aði  munnina  til  þess  aö  hvísla  peim  orðum  í eyra 
hennar,  sem  mundu  bjóða  byrginn  pessu,  sem  var  &ð 
slíta  hana  burt  frá  mér,  og  sem  mundu  tengja  okkur 
saman  alla  æfí. 

En  hlustið  á!  J>að  heyrðist  k&ll,  undrunar-óp 
og  fótatak  einhvers.  Nafn  mitt  var  kailað  upp,  hátt 
og  áfergislega.  Ég  pekti  að  pað  var  rödd  Denny’s. 
Phro3o  smsygði  séc  úr  faðmi  mÍQum,  — ég  hafði 
linað  haldið,  sem  handieggir  mínir  höfðu  á henni  — 
og  hörfaði  inn  í dimmasta  skaggann. 

„Ég  kem  bráðum  aftura,  hvísi&ði  ég  að  Phroso 
og  pr^sti  hönd  hennar,  sem  nú  v&r  hiy  og  prysti 
hönd  minni  á móti,  og  gekk  síð&n  út  úr  skugganum 
við  hlið  hússins  fram  fyrir  stafn  pess. 

Denny  stóð  á tröppunum  framan  viö  dyrnar, 
sem  voru  opnar;  lampinn  í ganginum  kastaði  mikilli 
birtu  út  í næturmyrkrið  fyrir  utan,  og  birtan  féll 
hindrunarlaust  á andlit  mitt  þegar  ég  gekk  upp 
tröppurnar  til  Denny.  £>egar  hann  sá  mig,  virtist 
hann  gleyma  erindi  stnu  og  ákafa  sínum;  því  hann 
greip  í öxl  mína,  starði  á mig  og  hrópaði  síðan: 

„Hamingjan  góða,  pér  eruð  alveg  náfölur,  mað- 
ur!  Hafið  pér  séð  vofu?  Er  Constantine  genginn 
aftur  — eða  pá  Mouraki  ?•* 


441 


„Fimmtíu  vofur  væru  ekkert  í samanburði  við 
f>að,  sem  ég  hef  gengið  í gegnumu,  svaraði  ég. 
„Guð  veit,  að  ég  hef  aldrei  á æfi  minni  kornist  í ann- 
að  eins!  Hvað  viljiö  þér  mér?  Til  hvers  kölluðuð 
f>ér  á mig?  Ég  get  ekki  tafið  hér.  fíún  bíður  eftir 
mér4t.  I>ví  nú  var  mér  sama;  Denny  og  allir  í Neop- 
alia  máttu  nú  vita  ásetning  minn. 

„Já,  en  hún  verður  að  bíða  dálitla  stund“,  sagði 
Denny.  „Þér  verðið  &ð  koma  inn  í húsið  og  fara 
upp  á loft.u 

„Ég  get  pað  ekkiu,  sagði  ég  prákelknislega. 
„Ég—ég — ég  get  pað  ekki,  Denny.u 

„I>ér  megið  til  að  gera  paðu,  sagði  hsnn.  „Ver 
ið  nú  ekki  auli,  Charley.  I>að  er  mjög  áríðandi;  kap- 
teinninn  bíður  eftir  yður.u 

Andlit  hans  virtist  uppbóigið  af  D^ungum; 
hverjar  pær  voru,  gat  ég  ekki  vitað,  en  bendingin 
um,  að  pyðiDgarmiklar  fiéttir  væru  komnar,  var  nóg 
til  pess,  að  ég  greip  í hann  og  hrópaði : „Hvað  er 

pað?  Ég  skal  komau. 

„Það  er  rétt  af  yðuru,  sagði  Denny.  „Komið 
með  mér  strax.u  Að  svo  mæltu  sneri  hann  sér 
við  og  hljóp  inn  í ganginn  og  upp  stigann.  Ég 
fylgdi  honum  eftir,  og  var  hugur  minn  á ruglingi  út 
af  pví  hvað  ég  mundi  fá  að  heyra. 

Hið  rólega,  starfslega  útlit  herbergisins,  sem 
Denny  fór  inn  í með  mig,  hafði  pau  áhrif,  að  víman 
rann  dálitið  af  mér.  Ég  hristi  af  mér  bráðlætið,  eins 
mikið  og  ég  gat,  og  reyndi  að  hylja  tilfinningar  mín- 


442 


ar  undir  hirðuleysis-gervi.  Kftpteinninn  sat  við  borð- 
ið,  með  hrúgur  af  skjölum  fyrir  framan  sig;  hann 
virtist  vera  að  rannsaka  f>au,  og  við  lesturinn  kom 
r 

„Þessi  Mouraki  var  slunginn  náungi‘%  sagði  ^ 
hann,  ,,en  ef  einhver  hefði  náð  í þetta  skjalaskrín  ] 
hans  á raeðan  hann  var  á lífi,  J>á  hefði  hann  ekki 
fengið  að  halda  jafnvel  eins  mögru  embætti  eins  og 
hann  áleit  landstjóra  embætti  sitt  vera.  S tnnleikur- 
inn  er,  Wheatley  lávarður,  að  þótt  pér  hefðuð  í raun 
og  veru  átt  pátt  í dauða  hans,  pá  álít  ég  að  þér  hefð- 
uð  ekki  haft  neitt  að  óttast  pegar  sum  af  pessum 
skjölum  hefðu  komið  stjóminni  fyrir'  sjónir.  E>að  er 
satt  að  segja  gott,  að  vér  erum  lausir  við  hann!  En, 
eins  og  ég  hef  ætíð  sagt, . pó  þessir  Armeníumenn 
séu  gáfaðir  og  fimir,  pá — <c 

En  ég  var  ekki  kominn  upp  á loft  til  pess  að 
hlusta  á Tyrk  ja  halda  ræðu  um  Armeníumenn,  svo 
ég  greip  fram  í fyrir  kapteininum  með  óþolinmæði, 
sem  ég  gat  ekki  alveg  dulið,  og  sagði: 

„Fyrirgefið  mér,  en  er  petta  alt  sem  þér  vilduð 
mér?u 

„Ég  ímyndaði  mér,  að  jafnvel  petta  hefðí  tals- 
verða  p/ðingu  fyrir  yðuru,  sagði  kapteimiinn. 

„Auðvitaðu,  sagði  ég  og  náði  nokkru  af  still- 
ingu  minni  aftur;  „en  kurteisi  yðar  og  góðvild  hafði 
þegar  rekið  burt  allan  ótta  hjá  mér  í pessu  efni.u 

Hann  hneigði  sig  til  viðurkenningar  um  smjaður 
mitt,  og  hélt  svo  áfram  með  mjög  rólegri  röddu,  ^ 


irlitningar*  og  undrunar-Svipur  á hann. 


443 

’meðan  banu  var  að  raða  skjölunum  niður  í netta 
blaða: 

„Þar  eð  stjórn  ejjarincar  hvíiir  á mér  til  bráða- 
byrgða  sökum  dauða  Mouraki’s  pasja,  pá  áleit  ég 
skyldu  mína  að  rannsaka  skjalaskrín  bans  tignar  — 
(fari  bann  bölvaður,  bundurinn)  — skjalaskiín  hans 
tignar,  og  er  afleiðingin  sú,  &ð  ég  bef  uppgötv&ð 
mjög  merkiiegar  sannanir  fyrir  ráðabruggi,  er  bann 
vogaði  sér  að  bafa  á prjónunum.  En  ég  parf  ef  til 
vill  ekki  að  ónáða  yður'með  pví  málefniu. 

„Ég  vildi  raeð  engu  móti  blai  da  mér  inn  í pað 
málu,  sa^ði  ég. 

,.Ég  uppgötvaði  einnigu,  béit  kapteinninn  áfram 
með  sömu  óraskanlegu  róseminni,  „á  með&l  skjala 
Mouraki’s  pasja  bréf,  sem  skrifað  var  utan  á til — “ 
„Til  min?  ; hrópaði  ég  og  stökk  á fa  tur. 

„Nei,  til  frænda  yðar,  til  gentlemannsins  bérna. 
Samkvæmt  því  sem  ég  áleit  skyldu  mína — og  ég 
verð  &ð  treysta  pví  að  Mr.  Swinton  fyrirgefi  mér-~u 
Degar  Lér  var  komið  stanæaði  pessi  ertandi  náungi, 
borfði  á Denny,  beið  eftir  að  h&nn  hneigði  sig,  tók  á 
móti  bueigingunni  eins  og  pungri  byrði  befði  létt  af 
honum  við  fyrirgefningu  Denny’s,  ræskti  sig,  lag- 
færði  dálítið  brúgu  &f  skjölum  vinstra  megin  við  sig, 
og  loksins — ó,  loksins!  hélt  hann  áfratn  og  sagði: 
„Samkvæmt  pví  sem  ég  áleit  skyldu  mína—a 
„Já,  já,  auðvitað  var  pað  skylda  yðaru,  sagði  ég. 
„Dað  er  Ijóst,  að  pað  v?  r skylda  yðí  r.  Já?u 

„Lhs  ég  petta  b éía,  bélt  hann  áfram.  .,En  pað 


444 

lítur  dó  samt  út  fyrir,  að  innihald  þess  sé  ekki  f>fð- 
ingarmikið — u 

„Því  í skollanurn  — ég  meira--ég  bið  yður  for- 
látsu,  greip  ég  fram  í. 

„ — heldur  einungis  prívat  málefnia,  bélt  kap- 
teinninn  áfram.  ,.E n ég  álít,  að  ég  bafi  ekki  rétt  til 
að  sleppa  bréBnu.  Pað  verður  að  afhendast  stjórn 
inni  ásamt  hinum  öðrum  skjölum  Mouraki;s  pasja, 
Ég  hef  nú  samt  sem  áður  lofað  Mr.  Swinton  að  lesa 
það.  Hanu  segir  að  pað  snerti  yður,  Wheatley  lá- 
varðnr,  œeira  en  sig.  Ég  stÍDg  peFS  vegna  upp  á, 
að  hann  lesi  yður  það  — ég  get  stfcfað  mig  fram  úr 
enskunni,  en  mér  er  ekki  liðagt  um  að  t»la  málið  — í 
minni  viðurvist.*4  Að  svo  mæltu  afhenti  hann  Dersny 
umslag  með  bréfi  í.  Þar  vorum  við  loks  komnir  að 
erindinu. 

, I öilum  hamingjunnar  bænum  verið  fljótur  að 
lesa  bréöð,  kæri  Ðenny,u  hrépaði  éu*,  settist  upp  á 
borðið  og  d:nglaði  öðrum  fætinum  aftur  á bak  og  á- 
fram  af  hatr  slausri  ópolinmæði.  Kapteinninn  horfði 
á hinn  iðardi  likama  n inn  með  djúpri  mispóknun. 

li)enny  tók  bréfið  úr  umslaginu  og  lss  sem  fylgir: 
,,London,  21.  maí‘  ; pá  stmzaði  hann  og  sag^i:  „Við’ 
konnun  hing&ð  pann  7.  eins  og  pér  vitið.u  Ég  kink- 
aði  kolli  í flyti  og  bann  hé!t  áfram  lestrinum:  .,Kæri 

Dem  yminr.: — O,  hve  hræðilegt  petti  er!  Ég  get 
varla  polað  að  liugða  um  p*ð.  Vesliugs,  vesíings 
m^ðurinc!  Mamma  er  skelfing  sorgbitin,  og  ég  auð- 
vitað  enrrpá  meira.  Bæ*i  mömmu  og  mér  finst  petta 


445 


einhvern  veginn  miklu  verra  vegroa  p>ess,  að  þess 
frétt  skyldi  koma  premur  dögum  eftir  að  hann  hefur 
hiotið  að  fá  bréfið  frá  henni  mömmu.  Marrma  segir, 
að  f>að  geri  1 raun  og  veru  engan  mismun,  og  að  ef 
bréf  hennar  hafi  verið  viturlegt%  |>á  geti  J>essi  hrœði- 
lega  fregn  ekki  breytt  því.  Ég  bfst  við  að  bfm 
geri  J>að  ekki  í raun  og  veru,  en  hún  virðist  samt  gera 
J>að,  eða  er  ekki  svo?  Ó,  skrifið  mér  strax  aftar  og 
segið  mér,  að  hann  hafi  ekki  verið  mjög  öfarsæll  út 
af  J>vi  á meðan  hann  lá  í J>essari  hræðilegu  hitasótt. 
Hérna  er  nú  stór  klessa — af  J>ví  ég  er  að  gráta!  Ég 
yeit  að  J>ér  álituð,  að  mér  hefði  ekki  J>ótt  neitt  vænt 
um  hann,  en  mér  J>ótti  J>að  sarct — J>ó  ckki  («dns  og 
mamma  segir)  í einu  tilliti,  í rauninni.  Haldið  J>ér 
&ð  hann  hafi  fyrirgefið  mér?  I>að  mundi  verða  minn 
foani,  ef  ég  ímyndaði  mér,  að  hann  hefði  ekki  gert 
J>að.  Skrifið  mér  fljót  . Ér  b/át  við,  að  pér  flytjið 
veslings  kæra  Charlev  heim  til  Englands?  Gerið 
svo  vel  að  segja  mér,  að  hann  h*fi  ekki  hugsað  mjög 
ilt  um  mig.  Matnrna  lætur  einlæga  hluttakningu 
sína  í Jjósi  ásamt  mér — yðar  ullra  einlægust,  B?at- 
r’ce  Kencett  H;pgrave.  P.  S — Mr.  Bennett  Ham- 
lyn  er  einmitt  nybú'nn  að  heimsækja  mig;  hann  er 
óttalega  sorgbitinn  út  af  veslings  kæra  Charley.  Ég 
' hugsa  ætíð  uœ  bann  sero  Chnriey  ennpá,  eins  og  pér 
vitið.  Skrifið  mér14. 

I>dð  varð  nokkv  r pögn.  Og  svo  sagði  Denry 
með  háðslegri  röddu : 

,,Að  hugsað  er  rmpfv  um  mann  sem  „Cherleyu, 
er,  J>egar  alt  kemnr  t'l  ails,  nokkurs  virðiiC. 


446 


„En  hvern  fjandan  f>/Öir  petta?*4  h:ópaði  ég  og 
stökk  ofan  af  1 or*inu. 

,„Ég  býst  við,  að  þér  flytjið  veslings  kæra  Char- 
ley  hcim  til  Englandsu,  endurtók  Denny,  og  lýsti 
rödd  hans  pví  að  hann  væri  í pönkum.  „Jæja,  ég 
verð  að  játa,  að  pað  eru  meiri  horfur  á f>ví  nú  en 
fyrir  nokkrum  dögum  síðanu. 

„Denny,  Denny,  ef  yður  pykir  nokkuð  \ænt  um 
mig,  f>á  segið  mér  hvað  allt  petta,  sem  er  í bréfinu,  á 
að  f>ýða?  Ég  hef  ekki  feDgið  neitt  bréf  frá — u 

„,Mömmu‘  ? ‘ sagði  Denny.  ,>Nei,  við  höfum 
ekki  feng.ð  neitt  bréf  frá  mömmu.  En  svo  höfum 
við  ekki  fengið  neitt  bréf  frá  neinumu. 

,.Fari  ég  f>á  í gálgann  ef  ég — n byrjaði  ég  rugl- 
aður  cg  niðurdreginn. 

„Eq,  Cherleyu,  greip  Denny  fram  í fyrir  mér, 
„raáske  mamma  hafi  sent  biéfið  til — Möuraki’s 
pasja!*4 

„Til  Mouraki’s?u  hrópaði  ég. 

„Þetta  bréf  mitt  rataði  leiðina  til  Mouraki’su, 
sagði  DenDy. 

, ,011  bréfu,  sagði  kapteinninn,  sem  hallaði  sér 
aftur  á bak  1 stólnum  og  horíði  upp  1 loftið,  mundu 
hafa  gengið  í gegnum  höndurnar  á Mouraki  pasja, 
ef  hann  vildi  að  pau  gerðu  paðu. 

„Hamingjan  góða!u  hrópaði  ég  og  etökk  til 
kapteinsins.  Þetta  var  næg  bending  fyrir  mig.  í 
einu  vetrangi  voru  hinar  skjálfandi  hendur  mínar 
búnar  að  umturna  hinum  nettu  skjala  hlöðum,  sem 


447 

voru  á borðinu  fyrir  fram&n  kapteinin  og  til  beggja 
banda  honum.  Ég  stakk  höndanum  niður  f skjölin, 
deygði  feim  til,  þreifaði  á peim,  leitaði  allsstaðar  f 
peim,  dreifði  peim  um  alt,  og  jafnvel  reif  pau, 
Kapteinninn,  sem  ekki  gat  ráðið  við  neitt  á meðan 
J>essi  ákafi  var  í mér,  stundi  af  örvæntingu  yfir  pví, 
hvernig  ég  ónytti  verk  hans.  En  Denny,  sem  hafðí 
horft  á aðfarir  mínar  í nokkrar  mínútur,  r&k  skyndi- 
lega  upp  skellihlátur.  Ég  stanzaði  eitt  augnablik, 
til  að  hvessa  augun  á hann  ávítandi  fyrir  hina  ótíma- 
bæru  kæti  hans,  og  hélt  síðan  áfram  pessari  óstjórn- 
legu  leit  minni. 

En  leitin  virtist  pyðingarlaus.  Auuaðhvort 
hafði  Mouraki  ekki  tekið  á móti  neinu  bréfi  frá  Mrs. 
Bennett  Hipgrave,  eða  hann  hafði  gert  hið  sama  við 
bréf  pessarar  sómakonu  sem  ég  var  vanur  að  gera  við 
pau — fieygt  pví  í ruslakörfuna  strax  og  bann  haföi 
lesið  það.  Ég  rannsakaði  hvern  bréfsnepii  á borðinu, 
opinber  skjöl,  prívatbréf  (kapteinninn  var  mjög  óró* 
legur  þegsr  ég  heimtaði  að  fá  að  iesa  hin  síðarnefndu 
til  pess  að  vita,  hvort  nafn  Mrs.  Hipgrave  væri  ekki 
nefnt  í þeim),  vistaskrár — í einu  orði  alt,  sem  hafði 
verið  í skjalaskríni  MourakiV. 

„Hér  er  ekkert  biéf  til  mín!u  króp&ði  ég  og 
gekk  frá  borðinu,  niðurbeygður  af  vonbrigðunum. 

„Já,  það  er  horfið;  en  þér  megið  reiða  yður  á, 
að  Mouraki  hafði  bréfiðfct,  s-igði  Denny. 

Alt  í einu  rankaði  ég  við  ir  ér  og  mundi  eftir 
hinu  undirfurðulega,  kankvísa  brosi  á andliti  Mour- 


448 


aki’ð,  þegar  bann  hafÖi  veiið  að  tala  um  hefðarkon- 
una,  sem  væri  mjög  ant  um  mig  og  konuefnið  mitt  á 
Enolandi.  Hann  hlaut  að  hafa  J>á  vitað  hvernig  a!t 
var  komið,  hlaut  að  hafa  haft  bréf  Mrs.  Hipgrave  í 
vörzlum  sínum  á peirri  stnndu.  Hann  blaut  að  hafa 
leíkið  á mig  af  yfirlögðu  ráði  á þann  hátt,  að  stinga 
bréfinu  undir  stól.  t>ess  vegna  varð  hann  svo  ofsa- 
reiður  pegar  ég  1/sti  yfir  pví,  að  ég  ætlaði  mér  að 
slíta  pau  böcd  er  bundu  mig — eiði,  sem  um  stund 
yfirbugaði  hina  köldu  slægð  hans  og  kom  honum  til 
að  beita  sterkum  hótuDum.  A þessu  augrabliki,  nú 
pegar  ég  skildi  til  fullnustu  hm  ósvífDU  strákapör 
Mouraki's,  nú,  pegar  ég  hugle;ddi  baráttuna,  sem 
hann  hafði  ollað  mér,  og  sársaukann,  er  hann  hafði 
ollað  Phroso,  jæja,  einmitt  þá  varitaði  ekki  mikið  á 
að  ég  gerði  Deraetii  að  dýrlingi,  og  enn  minna  á að 
ég  öfundaði  hann  af  hreystiverki  hans. 

„Hvað  skyldi  J>á  hafa  verið  í bréfinu?4í  hrópaði 
ég  ti!  Denny. 

„Lesið  bréf  mitt  beturu,  sagði  hann  og  fleygði 
pví  tll  mín  yfir  borðið. 

Éor  las  bréfið  aítur.  l>að  var  r ú farinn  að  minka 
í mér  æsingurÍDn,  og  p/ðirg  pess  var  nú  ljós  fyrir 
méí ; < g ég  efaðist  ekki  framar  um  bver  hún  væri 
Bréf  Mts.  Bennet  Hipgrave’s — hið  vitiirlegci  bréf 
hennar — hafði  uppbafið  trúlofun  n ína  og  dótlur 
hennar.  E>essi  sannJeikur  var  Ijós;  alt  sem  vantaði — 
slt  sem  Mour&ki  hafði  eyðilagt  af  vaikárni  sinni  eða 
liirðuleysi — var  ástæð&ti  fyrir  upphafningunni ; og 


449 

áatæðana  gat  ég  sjálfar  íuad  ð.  É * koust  að  niður- 
stöðu  minni,  og  horfði  aftur  á Danny. 

„Leyfið  mér  að  6*ka  yður  til  hamiugju^,  sagði 
Denny  háðslecra. 

Maðurinn  er  nndarleof  sk;vpna.  É ( (kt  aðrir 
mpno)  hef  ef  tii  viii  hugsnð  uin  pað  áðnr.  Ét  auU 
mér  ekki  að  gera  neina  afsökun  fyrir  pað.  t>v( 
meira  sem  ég  kynnist  sjálfum  mér  og  vinum  mínum, 
pess  sannfærðari  verð  é.g  um  f>  nnao  sa?»n!eika.  Hér 
hítfði  ég  nú  einmitt  Öðlast  pað,  sem  é,r  hifðlæskt 
eftir  og  vonað  ég  Öðlaðist,  hina  einu  mikiu  gjöf, 
sem  ég  hafði  beðið  forsjóoina  um  hlna  einu  blessun, 
sem  örlöí/  mfn  neituðu  irér  um.  Hét*  hafði  ég  nú 
fengið  frelsi  mitt — bið  himinborna  frelsi!  En  samt 
> sem  áður  sagði  éor  visaulega  við  Danny,  sern  svar  til 
hamingrjn-óskar  hans: 

, Fari  stúlkan  bansett!  Hún  er  búin  sð  svíkja 
n.ig!k‘  Og  é>r  sajffði  petta  með  talsverðri  gremju. 

Kapteinninn,  sem  var  að  læra  enska  tuntru  í frí- 
tímum  sínum,  spurði  nú  rneð  f>yðlegu  viðmöt;: 

„Fyrirgefið  mér,  kæri  Whe&tley  lávarður,  en 
hvað  f>/ðir  petta  orð — ,svikið‘?  c 

„D/ðing  orðsins  ,svikið*?-1  át  Denny  eftir  kí»p- 
teininum.  „Hann  vill  fá  að  vita  pyðing  orð^ins 
^svikið4,  Charley44. 

Ég  horfði  frá  eioum  peirra  til  annars,  og  sagði 
síðan : 

„Eg  beld,  að  f>að  sé  bezt,  að  ég  fa~ i og  *pyrji 
niig  fyrir  um  paðu,  og  svo  lagði  ég  á stað  fram  að 


450 


dyrunum.  Svipur  kapteinains  ásakaði  mig  fyiir  ó- 
kurteisi.  Denny  greip  í h&ndlegg  minn  áÖur  en  ég 
kornst  út  úr  herberginu. 

, I>að  er  ekki  sæmilegt  ennþá“,  sagði  hann,  og 
skein  gletnin  út  úr  augum  hans. 

„I>etta  skeði  fyrir  nærri  pví  mánuðl  síðan“, 
sagði  ég  í bænarróm.  „Ég  hef  haft  nægan  tíma  til 
að  jafna  mig  eftir  það,  Denny;  maður  getur  ekki 
verið  í sorgarbúningi  útaf  öðru  eins  alla  æfi  sínau. 

„Þér  eruð  regiulegasta  humbug , Charleyu,  sagði 
Denny;  en  hann  slepti  mér. 

Ég  var  ekki  lengi  að  komast  á stað.  Ég  stökk 
ofan  stigann.  Ég  byst  við,  að  maður  gsbbi  sam- 
vizku  sína  og  finm  sér  afsakanir  þegar  aðrir  sjá  ein- 
ucgis  hlátursefni;  en  ég  fagnaði  yfir  pvf  með  sjálfum 
mér,  að  ég  hefði  ekki  talað  úrslita-orðin  við  Phroso 
áður  en  Denny  hindraðji  tal  okkar.  Jæja,  ég  ásetti 
mór  aö  tala  pessi  orð  nú.  Og  við  pessa  hugsun 
bvarf  gremjan  út  aí  því  skyndilegí?,  að  hafa  verið 
miklnn. 

„Þegar  öllu  er  á botninn  hvolftu,  sagði  ég  rið 
sjálfan  mig  pegar  ég  kom  ofan  í ganginn,  „pá  er 
petta  ekki  annað  en  heppileg  samhljóðan  í skoðun- 
umu.  Og  svo  gekk  ég  hratt  út  úr  dyrunum  og  fyrir 
hornið  á húsinu. 

PLroso  beið  par  eftir  mér,  og  pað  leit  út  fyrir 
að  hún  hefði  beðið  par  ópreyjufuli;  pví  áður  en  ég 
gat  sagt  eitt  orð,  hljðp  hún  til  mín  og  rétti  mér  báð- 
ar  hendur  sínar;  og  hún  sagði  með  mjög  lágri,  en 

ákafri,  röddu,  sem  bænarhijómur  var  í: 


451 

„Lávarður  minn,  ég  hef  verið  að  hugsa.  Ég 
hef  verið  að  hugsa  á meðan  J>ér  voruð  inni  í húsinu. 
I>ér  megið  með  engu  mðti  gera  f>að  sem  yður  b/r  í 
skapi,  lávarður  minn,  Já,  ég  veit — ég  veit  nú— -að 
J>ér  elskið  m’g,  en  J>ér  megið  ekki  gera  petta.  Það 
skal  enginn  biettur  koma  á sæmd  yðar,  lávarður 
mínn,  fyrir  mína  skuldu. 

Ég  gat  ekki  að  mér  gert,  og  ég  get  ekki  afsak- 
að  J>að;  en  ég  setti  upp  hræðilegan  sorgarsvip  og 
sagði: 

„Hafið  pér  í r&un  og  veru  koraist  að  þessari  nið- 
urstöðu,  Phroso?u 

„Jáa,  svaraði  hún.  „Ö,  en  bv&ð  p«*ð  var  erfitt! 
En  sæmd  lávarð&rins — <5,  freistið  mín  ekki!  I>ér 
flytjið  mig  til  Aþenuborgar,  eða  er  ekki  svo?  Og 
síðan — u 

,yOg  síðantc,  sagði  ég,  „yfirgefið  [>ér  mig?u 

„Jáu,  sagði  Phroso,  og  f>að  var  ekki  laust  víð 
að  gráthljóð  væri  í rödd  bennar. 

„Og  hvað  á ég  að  gera  við  mig,  J>egar  ég  er  orð- 
inn  ein«amall?u  spurði  ég. 

„Fara  heimu,  sagði  Phroso  svo  lágf,  að  ég  heyrði 
það  varla. 

„Fara  heim — og  vera  að  hugsa  um  pessi  dásam- 
legli  augu?u  sagði  ég. 

„Nei,  neiu,  sagði  hún.  „l>ér  eigið  ið  hugsa 
um — u 

„Mærina  sem  bíður  mín  fyrir  handan  sjóinnu, 
sagði  ég. 


452 


nJá*c,  svar  ði  hÚD.  „Og,  lávarður  minn,  ég 
éska  þess  &f  heilum  hug,  að  J>ér  megið  verða  sæll 
með  heni)iu. 

X>&ð  varð  augnabliks-pögo ; Phroso  horfði  ekki  á 
mig;  en  ég  horfði  nú  samt  á Phroso. 

„Dér  afsegið  pá,  Phroso,  að  hafa  nokkuð  saman 
við  mig  að  sælda  framar?kC  sagði  ég. 

Ég  heyrði  okkert  svar;  ég  færði  mig  nær  henni, 
pví  ég  óttaðist  að  ég  hefði  ekki  heyrt  svar  hennar. 

„Hvernig  á ég  f>á  að  fara  að  f>ví  að  fá  mér  eigin- 
konu,  Phroso?*4  spurði  ég  aumkunarlega.  „I>ví, 
Phroso — “ 

„Ó,  lávarður  minn,  pví  takið  pér  höni  mína 
aftur?“  sagði  hún. 

„Gerði  ég  pað,  Phroso?‘c  sagði  ég.  „Vegna 
pe83  Phroso,  að  mærin,  sem  bíður  mín  fyrir  hand&n 
sjóinn — petta  er  yndislega  skáldlegt  orðatiltæki,  pað 
veit  hamingjan!“ 

„Þér  eruð  að  hlæja!*c  sagði  Phroso,  ofur  lágt, 
með  sorgprunginni,  mótmælandi  og  undrandi  röddu. 

„Hló  ég  í raun  og  veru,  Phroso? c sagði  ég. 
„Jæja,  ég  er  sæll,  svo  óg  má  hlæja“. 

„Sæll“,  sagði  hún  með  lágri  röddu;  svo  leit  hún 
loks  í augu  mín,  og  lýsti  bæði  von  og  ótti  sér  í hin- 
um  spyrjandi  augum  hennar. 

„Mærin  sem  beið  mín  fyrir  handan  sjóinn“,  sagði 
ég,  „bíður  mín  ekki  framar,  Phroso“. 

Hin  dásamlegu  augu  hennar  urðu  eDn  désam- 
Jegri\  f>ar  sem  hún  opnaði  pau  enn  meir  af  undrun; 


453 

hún  lagði  aðra  höndina  blíðlega  á handlegg  minn 
og  s&gði: 

„Hún  bíður  yðar  ekki  framar?  Hún  er  pk  dáin, 
lávarður  minn!u 

£>essi  hiklausa  ályktan  hennar  var  mjög  smjaðr- 
andi  fyúr  mig;  pví  samkvœmt  henni  var  einungis 
einn  hlutur  í veröldinni,  er  gat  endað  hina  þolinmóðu 
bið  mærinnar  sem  beið  mín. 

„Dvert  á móti,  sagði  ég;  „hún  álítur  að  ég  sé 
dáinn.  Constantine  útbreidii  f>á  fregn,  að  ég  væri 
dáinnu. 

já,  [>að  er  satt!u  sagði  hún. 

„Constantine  sagði  að  ég  hefði  dáið  úr  hitasótt- 
inniu,  hélt  ég  áfram. 

„Og  hún  trúir  f>ví?u  sagði  Phroso. 

„Já,  hún  trúir  |>ví,  Phrosou,  svaraði  ég.  „Og 
hún  virðist  vera  hrygg  út  af  J>ví  í raun  og  veruu. 

„Ó,  en  hvílík  gleði  verður  J>að  ekki  fyrir  hana, 
|>egar  hún  fær  að  vita — u 

„En,  Phroso,  áður  en  hún  áleit  að  ég  væri  dáinn, 
var  hún  búin  að  fastráða  við  sig  að  bíða  ekki  lenguru, 
s&gði  ég. 

„Að  bíða  ekki  lengur?u  hafði  Phroso  upp  eftir 
mér.  „Hvað  meinið  pór?  Ó,  lávarður  minn,  segið 
mér  hvað  pér  meinið!u 

„Hvað  hefur  komið  fyrir  mig,  hér  í Neopalia, 
Phroso?u  spurði  ég. 

„Margir  undarlegir  hlutir,  lávarður  minn — sumir 
peirra  mjög  hræðilegiru,  svaraði  Phroso. 


454 


Og  sumir  mjög — mj ög  hv&ð,  Phroso?  sagði  ég ... 
„Einn  af  peim  hlutum,  sem  fyrir  mig  hafa  tomiðv 
hefur  eÍDnig,  að  ég  held,  komið  fvrir  mœrina  sem 
beið“. 

Phroso  rétti  skycdilega  út  höndina — f>á  höndina 
sem  ég  hélt  ekki  í — og  sagði,  með  röddu  er  virtist 
hálf  niðurkæfð  af  geðshræringu : 

„Segið  unér  alt  eins  og  er,  lávarður  minn.  Ég 
get  ekki  afborið  f>essa  óvissu  lengur“. 

Þ&  varð  ég  alvarlegur  ogsagði: 

„Ég  er  nú  frí  og  frjáls.  Hún  hefur  veitt  mér 
frelsi  mittu. 

„Húu  hefur  veitt  yður  frelsi  yðsr?-4  sagði  Phroso 
forviða. 

„Hún  elskar  mig  ekki  framar,  býst  ég  við,  ef 
hún  hefur  uokkurn  tíma  gert  pað“,  sagði  ég. 

„Ó,  lávarður  minn,  en  petta  er  ómögulegt“, 
sagði  Phroso. 

„ímyndið  pér  yður  það?“  sagði  ég.  „En  það 
er  satt,  Phroso, — satt,  að  ég  get  nú  með  göðri  sam- 
vizku  komið  til  yðar“. 

Hún  skildi  loksins  hvernig  1 öllu  lá.  Hún  var 
f>egjandi  í nokkur  augnablik,  og  ég,  sem  einnig 
pagði,  rýDdi  í gegnum  myrkrið  á hið  undrandi  andlit 
hennar.  Hún  rétti  handleggina  út  einu  sinni;  svo 
hló  húo  ofurlítin,  laDgan,  lágan  hiátur,  lagði  hend- 
urnar  saman,  og  stakk  peim  f>annig  inn  á milli  handa 
minna,  sem  gripu  utan  um  f>ær. 

„Lávarður  minn!  lávarður  minn!  lávarður 
nuinn!“  sagði  Phroso. 


455 


Alt  í einu  heyrði  ég  Jágan  og  sorgþrungin 
söng  berast  upp  frá  höfninni,  stunur  syrgjandi  radda. 
I>etta  hljóð  truflaði  pögnina,  sem  varð  eftir  hin  slð- 
ustu  orð  Phroso. 

„Hvað  er  petta?u  spurði  ég.  „Hvað  er  fólkið 
að  gera  parna  niður  við  höfnina?’* 

„Vissuð  pér  pað  ekki?“  sagði  hún.  uLík  Con- 
stantine’s  frænda  míns  og  Kortesar  skiluðu  sér  niður 
i sjó  úr  tj'órninni  í gjánni,  sem  peir  féllu  í,  um  sólar* 
iag  í kvöld;  og  nú  eru  eyjarbúar  að  flytja  líkin  upp 
frá  höfninni,  til  pess  að  jarðsetja  pau  hjá  kirkjunni, 
I>eir  syrgja  Kortes  af  pví,  að  þeir  elskuðu  hann;  og 
peir  látast  syrgja  Constantine  einnig  vegna  pe3S,  að 
hann  var  &f  Stefanopoulos  ættinniu. 

Við  stóðum  kyr  í nokkrar  míuútur  og  hlustuð- 
um  á sönginn,  sem  ýmist  hækkaði  eða  lækksði  og 
bergmálaði  í hæðunum.  Saman  við  sorgarhljóm- 
inn  blönduðust  hér  og  hvar  vonartónar,  er  virtist 
hæfilegur  endir  á sögunni,  á óveðurs-dögunum,  sem 
lauk  loks  með  friði  og  gleði  fyrir  okkur  er  eftir  lifð- 
um,  og  með  faðmlögum  hinnar  alt  hyljandi,  alt  fyrir- 
gefandi  grafar  fyrir  pá,  sem  fallið  höfðu,  Ég  lagði 
handlegginn  utan  um  Phroso,  og  pannig  hlustuðum 
við  nú  saman  pangað  til  söngurinn  dó  út  í lágu 
bergmáli,  og  f>ögn  féll  aftur  yfir  eyna. 

„Ó,  kæra,  kæra  eyjan!u  sagði  Phroso  blíðlega. 
„Þér  farið  ekki  burt  með  mig  frá  henni  til  fulls  og 
alls?  Hún  er  nú  eyja  lávarðar  míns,  og  hún  mun 
-verða  honum  eins  holl  og  trú  eins  ©g  ég  sjálf;  |>vf 


456 

guð  hefur  verið  oss  nn’ög  góður,  og  lávarðurinn 
minn  er  mjög  góðuru. 

iíg  leit  á hana;  hinnar  hennar  voru  aftur  votar 
af  tárum;  á meðan  ég  horfði  á hana,  féll  tár  af  augum 
hennar.  Ég  sagði  blíðlega  við  hana: 

„Þetta  skal  verða  síðasta  tárið,  Phroso,  par  til 
við  skiljum  afturu. 

Hár  hósti  fyrir  framan  húsið  truflaði  okkur  nú. 
Ég  gekk  f>á  fyrir  hornið,  og  benti  Phroso  að  fylgja 
mér  eftir;  óg  er  hræddur  um,  að  sami  afsökunar-svip- 
urinn  hafi  verið  á mér,  sem  vanur  er  að  vera  á mönn- 
um  undir  samkyns  kringumstæðum.  Ég  hitti  Denny 
og  kapteininn  fyrir  utan  húsdyrnar. 

„Ætlið  pér  að  koma  ofan  að  jaktinni,  Charley?u 
sagði  Denny  við  mig. 

„Ég — já,  óg  ætla  að  koma  að  fáum  mínútum 
liðnumu,  svaraði  ég. 

„Á  óg  að  bíða  eftir  yður?u  sagði  Denny. 

„ó,  ég  býst  við  að  ég  rati  pengað  sjálfuru, 
sagði  ég. 

Denny  hló  og  greip  í hönd  mína;  síðan  gekk 
hann  til  Phroso.  Ég  veit  nú  samt  ekki  hvað  hann 
sagði  við  hana,  pví  í sömu  andránni  snart  kapteinn- 
inn  öxl  mína,  til  að  vekja  athygli  mitt  á sér. 

„Ég  bið  forlátsu,  sagði  hann,  „en  pór  sögðuQ 
mór  aldrei  hvað  petta  orð  f>ýddiu. 

„Hvaða  orð,  kæri  kapteinn  minn?u  spurði  ég. 

„Nú,  otðið  sem  pér  viðhöfðuð  út  af  bréfi  hefðar- 
mærinnar  til  Mr.  Swinton’s — um  hvað  hún  hefðigert 
viðyðuru,  sagði  kspteinninn. 


457 

„Ó,  f>ér  eigið  við  orðið  ,8vikiðk?*c  sagði 
ég. 

„Já,  f>að  er  eimnitt  orðiðu,  sagði  kapteinninn. 

„t>að  eru,  svaraði  ég  eftir  nokkurra  augnablika 
umhugsun,  „orð,  sem  f>ýðir  ymislegtu. 

„Ó‘S  sagði  kapteinninn  og  kinkaði  kolli  eins  og 
hann  skildi,  hvað  ég  væri  að  fara. 

„Já,  sem  f>/ðir  ýmislegtcc,  hélt  ég  áfram.  „í 
einni  merkingu  sinni  pyðir  það  hið  sama  og  að  gera 
mann  aumanu. 

„Já,  ég  skilu,  sagði  kapteinninn;  „að  gera  mann 
vansælan‘c. 

„Og  í annari  merkingu  p/ðir  pað  hið  sama  og 
að  gera  hann — gera  hann,  kapteinn,  að  hinum  ham- 
ingjusamasta  manni,  sem  til  eru,  sagði  ég. 

„Dað  er  undarlegt  orð;c,  sagði  kapte'nninn 
hugsandi. 

„Það  veit  ég  nú  ekki  umu,  sagði  ég.  „Góða 
n(5ttu. 


XXII.  KAPÍTULI. 

EINN  FLÓTTINN  ENN. 

Næsti  morgun  rann  upp  bjartur  og  fagur,  og 
pægileg  gola  lék  yfir  sjóinn.  Dað  var  einmitt  hent- 
ugur  dagur  til  að  fara  út  á jaktinni  sér  til  skemtun- 


458 


ar.  Þetta  fanst  mér  einmitt,  pegar  ég  kom  upp  á 
piljur  klukkan  8 um  morguninn.  Watkins  var  uppi 
á þiljunum  og  starði  hugsandi  yfir  höfnina  og  strœtiÖ, 
sem  lá  upp  frá  henci.  Þegar  hann  sá  mig,  snerti 
hann  hattinn  í kveðjuskyni  og  sagði: 

„Þetta  er  hlálegur  staður,  lávaröur  minnu. 

Augu  mín  fylgdu  augum  Watkins  eftir,  og  ég 
andvarpaði  ofurlítið, 

„Haldið  pér  að  nú  verðikyrt  á eynni,  Watkins?u 
sagöi  ég. 

Eg  ímynda  mér,  að  bann  hafi  ekki  skiliö  spurn- 
ingu  mína  til  hlítar,  pví  hann  sagði,  að  pað  liti  út 
fyrir,  aö  veðrið  yröi  gott.  Ég  hafði  ekki  meint  veðr- 
ið;  andvarp  mitt  átti  viö  endirinnn  á hinum  æsandi 
kenjum  Neopalia-eyjar;  pví  pótt  endirinn  væri  hag- 
feldur,  pá  pótti  mér  ögn  fyrir  að  hann  var  kominn. 

„Lafði  Phroso  kemur  um  borð  á jaktina  um 
klukkan  tíu,  og  pá  ætlum  við  út  á henni  í ofurlitla 
skemtisiglinguu,  sagði  ég.  „Hugsiö  pví  fyrir  aö 
hafa  til  dálítinn  hádegisterðu. 

„Alt  skal  verða  á reiöum  höndum  handa  lávarö- 
inum  og  handa  lafði  Euphrosyneu,  sagði  Watkins. 
Frem  aö  pessum  tímahafði  Watkins  verið  í nokkrum 
vafa  viðvíkjandi  f>ví,  hvort  Phroso  ætti  aðalstitilinn 
með  réttu,  en  fregnin  um  p>að,  sem  skeö  hafði  kvöidið 
fyrir,  hafði  til  fulls  og  alls  fest  hana  í aðalstigninni  í 
áliti  hans.  „Hefur  lávarðurinn  heyrtu,  hélt  hann 
áfram,  „að  gufusnekkjan  á aö  flytja  lík  landstjórans 
til  Constantinopel?  Hún  liggur  parna  viÖ  hliðina  á 
failbissubátnumu. 


459 

,A  é§  paðu,  sagði  ég.  „Ég  sé  líka, 
■J>að  er  verið  að  f>vo  fallbissubátinn,  Wátkinsa. 

„t>að  var  orðin  full  J>örf  á J>víu,  sagði  Watkius. 
„Ég  hef  aldrei  séð  óhreinni  skips-piljur“.  * 

I>að  var  auðsjáanlega  verið  að  ræsta  skipið  fyrir 
alvöru;  sjómennirnir  voru  hálfnaktir  við  að  pvo  og 
fægja  piljurnar,  og  sumir  af  kermönnunum  voru  að 
hjálpa  til  við  verkið  letilega. 

„Foringjarnir  hafa  farið  í land,  til  að  sjá  sig  um 
á eynni,  lávarður  minnu,  sagði  Watkins.  „A  meðan 
Mouraki  var  á lífi,  var  peim  alls  ekki  leyft  að  koma  í 
landu. 

„D&uði  Mouraki’s  hefur  breytt  mörgum  hlutum, 
eða  er  ekki  svo,  Watkins?*4  sagði  ég. 

„Það  er  hverju  orði  sannara,  láv  arður  minn;c, 
ságði  Watkins  og  brosti  hæversklega. 

Ég  yfirgaf  Watkins  og  fór  1 land;  síðan  gekk 
ég  upp  að  hösinu.  Jaktin  átti  að  hafa  nóga  gufu  til 
að  leggja  á stað  pegar  ég  kæmi  aftur.  Ég  gekk  i 
hægðum  mínum  upp  strætið,  og  peir  af  eyjarböum, 
sem  ég  mætti,  heilsuðu  mér  mjög  vingjarnlega.  I>að 
var  enginn  vafi  á,  að  tímarnir  voru  orðnir  breyttir 
fyrir  mig  í Neopalia,  og  ég  ásakaði  sjálfan  mig  fyrir 
vanpakklætið,  sem  lfsti  sér  í andvarpi  mínu.  Né'op- 
alia,  og  ég  ásakaði  sjálfan  mig  fyrir  vanpakklætið. 
sem  lýsti  'sér  í andvarpi  mínu.  Neopalia  var  mjög 
pægileg  dö,  pegar  alt  var  orðið  svo  friðsamt. 

Phroso  v&r  einnig  mjög  psegileg,  par  sem  höo 
kom  út  úr  hösinu  til  aö  mæta  mér,  skínandi  fögui. 


460 


en  feimin.  ViÖ  eyddum  engum  tfma  par  uppi  viÖ 
búsið,  heldur  fórum  strax  niður  að  höfnioni,  pví  hin- 
ar  dansandi  öldur  á sjónum  freistuðu  okkur  að  koma 
til  sín.  Þannig  vorum  við  komin  um  borð  á jaktina 
heilum  klukkutíma  áður  en  ég  hafði  sagt  að  hún  ætti 
«ð  leggja  út.  Ég  fór  með  Phroso  niður  í káetuna, 
til  að  sýna  henni  herbergið  er  hún  átti  að  hafa  á sjó 
ferðinni,  sem  systir  Kortesar  ætlaði  að  þjóaa  henni  á. 
DenDy  kom  til  okkar  eitt  augnablik  og  lét  mig  vita, 
að  þ&ð  væri  pegar  farið  að  kynda  undir  kötlunum  og 
að  það  yrði  hægt  að  legí?ja  á stað  að  hálfri  klukku* 
stund  liðinci.  Hosrvardt  kom  með  kostnaðar-reikn- 
inga  sína,  til  að  sýna  mér,  en  hann  flýtti  sér  burt 
pegar  hann  sá  hver  hjá  mér  var.  Eu  á meðan  við 
biðum  eft.ir  að  gufan  stígi  upp,töluðum  við  saman  eins 
og  elskendur  eru  vamr  >ið  t&Ia — og  eiga  að  tala — um 
hluti,  sem  ég  parf  ekki  ?ið  sk^ra  frA;  pví  pnr  eð  þeir 
eru  ekki  J>°>ss  virði  að  muna  J>6,  pá  man  maður  pá 
æfinlegffi,  eins  og  vant  er  að  vera  í pessari  rangsnúnu 
veröldu. 

En  að  lftilli  stundu  liðinni  kallaði  Denny  til 
mín  og  lét  mig  vita,  að  kapteinninn  á fallbissubátn- 
um  vildi  finna  mig.  Ég  bað  Phroso  að  bíða  J>ar  sem 
hún  ar — sagðist  koma  aftur  að  mínútu  liðinni — og 
fór  upp  á þiljur.  Kapteinninn  var  par,  og  gaf  mér 
beudingu  um  að  koma  afsíðis  með  sér.  I>ar  eð  ég 
þóttist  vit»,  að  hann  hefði  eitthvað  nytt  að  segja  mér, 
þá  stakk  ég  upp  á að  við  skyldum  fara  fram  í litla 
reykinga  herbergið,  á frampiljunum.  Hann  sam- 


461 


þykti  f>a?;  og  strax  þegar  við  vorum  seztir  niður  og 
Watkins  hafði  fært  okkur  kaffi  og  sígarettur,  sneri 
hann  sér  &ð  mér  með  einlægum  ánætrju-svip  og  sagði: 

„Kæri  Wheatley  lávarður,  það  gleður  mig  að 
segja  yður  að  ég  fór  alveg  rétt  1 f>vf,  hvernig  litið 
mundi  verða  á afstöðu  yðar  hér.  Ég  hef  fengið  fyr- 
irskipanir,  sem  telegrafera*ar  voru  til  Rhodes  frá 
Constantinopel,  og  pær  leyfa  mér  að  l4ta  yður  laus  m 
tafarlaust.  Sannleikurinn  er,  að  stjórnin  hefur  enga 
tilhneigingu  til  að  forvitnast  um,  hvaða  pátt  pér  haf- 
ið  átt  í f>eim  atburðum,  sem  nýlega  hafa  orðið  hér. 
Yður  er  pess  vegna  heimilt  að  fara  algerlega  eftir 
yðar  eigin  hentugleikum,  og  ég  parf  ekki  að  tefja 
yður  eina  klukkustund  4. 

„Kæri  kapteinn  minn,  ég  er  yður  óendanlega 
f>akklátur;t,  sagði  ég.  ,,Ég  er  í mikilli  skuld  við 
yður  fyrir  að  hafa  talað  máli  mfmi  við  stjórninau. 

„Þér  eruð  pað  sannarlega  ekkiu,  sagði  Kapteinn- 
inn.  „Ég  sendi  stjórninni  einungis  skýrslu  ura  hvað 
skeð  hafði.  Ætlið  pér  yður  að  leggja  á stað  í dag?u 

„O,  nei,  ég  býst  ekki  við  að  fara  fyr  en  að  ein- 
um  eða  tveimur  dögum  liðnumu,  svaraði  ég.  „í  dag 
ætla  ég  í ofurlitla  skemtiferð.  Ég  vildi  óÆa,  að  pér 
gætuð  farið  með  a éru.  Ég  sagði  petta  vcgua  pess, 
&ð  mér  var  biýct  í huga  til  h&ns. 

„Ég  vildi  sannarl^^a  að  ég  g?eti  farið  með  yðuiu, 
sagði  kapteinnina  j fn  vingjarnlega.  „En  ég  verð 
Að  fara  upp  í húsið  nú  sWxu. 

„Upp  í húsið?  4 át  ég  eftir  honum.  „Til  hvers?u 


462 


„Tii  p>ess  að  tilkynna  lafði  Éuphrosyne  hvaða 
fyrirskipanir  ég  hef  fengið  viðvíkjandi  henniu,  sagði 
hann. 

„Ég  var  í þann  veginn  að  láta  sígarettu  upp  í 
mig,  pegar  kapteinninn  sagði  petta,  en  ég  stanzaði 
með  hana  á miðri  leið. 

„Ég  bið  forlátsu,  sagði  ég,  „en  hafið  þér  fyrir- 
skipanir  viðvíkjandi  henni?*4 

Kapteinninn  bro3ti,  og  lagði  héndina  á handlegg 
minn  með  afsakandi  látbragð:. 

„Ég  álít  ekki,  að  pað  sé  ástæða  til  að  kvíða 
nokkru  verulega41,  sagði  hann  svo,  „J>ótt  ég  óttist,  að 
yður  f>yki  biðin  b^sna  leiðinleg.  Ég  verð  einnig  að 
segja,  að  pað  er  ómögulegt — já  ég  verð  að  jáca,  að 
f>að  er  ómögulegt — að  ganga  algerlega  fram  hjá  hin- 
um  alvarlegu  upppotum,  sem  átt  hafa  sér  stað  hér  á 
eynni.  Og  f>essir  Neopalia-bú&r  eru  gamlir  afbrota- 
menn  1 f>ví  efni.  En  ég  er  samt  viss  um,  að  f>að 
verður  farið  vægilega  með  lafði  Euphrosyne,  sérílagi 
pegar  tillit  er  tekið  til  pess  í hvaða  sambandi  hún  nú 
er  við  yðuru. 

„Hvaða  fyrirskipanir  hafið  pér  fengið  henni  við- 
víkj>  ndi?u  3purði  ég  purlega. 

„Mér  er  skipað  að  hafa  hana  burt  með  mér,  strax 
og  ég  er  búinn  að  gera  bráðabyrgða-ráðstafanir  til 
pess  að  enginn  órói  verði  á eynni,  og  flytja  hana  til 
Smyrna,  J>ví  mér  hefur  verið  skipað  að  haida  pangað 
með  skip  mitt.  Frá  Smyrna  verður  hún  send  til 
Constantinopel,  til  að  bíða  par  eftir  niðurstöðu  rann- 

fl* 


463 


sóknar  þeirrar,  sem  gerð  verður.  Éq  kvíðið  engu. 
Ég  efast  alls  ekki  um,  að  höa  verður  sfknuð  af  öllum 
ásökunum,  eða  að  hún  sleppur  að  minsta  kosti  með 
ofanígjöf  eða  málamjnda-hegningu.  Biðin  er  í raun 
og  veru  hið  eina  gremjulega  í þessu  máli.  Gremju- 
leg  fyrir  yður,  meina  ég,  Wheatley  iávarðuru. 

„Biðin?-*  sagði  ég.  „Fr  líklegt  að  hún  verði 
löng?*5 

„Nú,  jæjau,  sagði  kapteinninn  hreinskilnislega, 
„við  á Tyrklandi  erum  ekki  hraðfara  í pessháttar 
inálurn;  málarekstur  okkar  er  ekki  skjótur.  Samt 
sem  áður  ímynda  ég  mér  að  eitt  ár,  eða,  jæja,  átján 
mánuðir,  ætti  að  nægja  til  að  útkljá  þetta  málefniu. 

„Átján  mánuðir?  ‘ hrópaði  ég  forviða.  „Eq  hún 
verður  orðin  konan  mín  löngu  áður  en  sá  tími  er  úti; 
^að  átján  aögum  liðnum,  voaa  égu. 

„Ó,  nei,  nei,  kæri  lávarður  minnu,  sagði  kap- 
teinninn  og  hristi  höfuðið  sefandi.  „Henni  verður 
vissulega  ekki  ieyit  að  gifcast  yður,  fyr  en  mál  henn- 
ar  er  útkljáð.  En  láti^  yður  ekki  pykja  petta.  I>ér 
er  ð ungur.  I>ér  getið  pess  vegna  vel  beðið.  Hvað 
er  annars  eitt  ár  eða  átján  mánuðir  á yðar  aldri?u 

„Biðin  er  miklu  verri  einmitt  nú,  e \ á nokkrum 
öðrum  tíma  æfinn«ru,  sagði  ég.  En  kapteinninn  hló 
einungis  pyðl.ga  og  saup  f>að,  sem  eftir  var  í kaffi- 
bolianum.  Að  pví  'oúqu  héit  hann  áfram,  á siun  ró- 
lega  hátt,  og  sagði: 

„Þess  vegna  er  ég  hræddur  um,  að  ésr  geti  ekki 
farið  með  yður  í pessa  litlu  skemTÍför.  Ég  verð  að 


464 


fara  upp  til  hússins  tafarlaust  og  tilkynna  lafði 
Euphrosyne,  hvaða  skipanir  ég  hef  fengið.  Hún 
þarf  ef  tii  vii.l  að  undirbúa  sig  eitthvað,  og  ég  verð 
að  fara  burt  með  hana  daginn  eftir  morgundaginn. 

Eins  og  pér  sjfeið,  pá  er  ég  að  láta  gera  ofuriítið  við 
skipið  mitt  og  þvo  f>að,  svo  ég  get  ekki  orðið  til  að 
leggja  út  fyr  en  pað“. 

„Ég  sat  þegjandi  í nokkur  augnablik  og  reykti 
sígarettu  mína,  svo  gaut  ég  hornauga  til  hins  rólega 
kapteins. 

„Ég  vona  einlægle^p,  að  férséað  ekki  mjög 
gramur  út  af  þessu,  kæri  AN'heatley  lávarð.uru,  sagði 
bann  eftir  nokkur  augnablik. 

„O,  þetta  er  auðvitað  gremjuleg:tu,  svaraði  ég 
hirðuieysislega,  „en  ég  b/st  við  að  pað  sé  ekki  hægt 
við  peesu  að  gera.  En,  kapteinn,  ég  sé  ekki  hvers  * 
vefirna  f>ér  aetið  ekki  farið  með  nér  í þessa  skemtiför 
5 Við  komura  aftur  síðari  hluta  d»£sins,  oo-  pá 

\ erður  nógur  tími  fyrir  yður  að  tilkvnna  lafði  Phroso 
\ ,.að.  sem  þér  hafið  að  segrja  henni.  Hún  er  ekki  ein 
nf  peesnm  hátízku  konum,  sem  p«ufa  tvo  sólarhrin^a 
tii  að  búa  um  kjólana  s*nau. 

„Detta  er  auðvitað  ljómardi  daf?ur  fy  ir  ofurlitla 
sv  emtisiglinguu,  sagði  kapteinninn  ílöngunarlega. 

„Ofir  mig:  langar  til  að  berda  y^ur  á biettinn  f>ar 
serr  D metri  drap  Mouraki  pasjau,  sagði  é\?. 

„Dað  væri  vi:sulega  fróðlegt  að  sjá  hannu,  sagði 
kapteinninn. 

„Dér  kormð  þá  rae^  mér?u  sa^ði  ég. 


465 


„Dér  eruð  vis3ir  urc,  að  verða  komina  hingað 
aftur  í tíma  til  að — ?u  sagði  hann. 

„Ó,  þér  skuluð  hafa  nógan  tíma  til  að  tala  við 
lafði  Phrosou,  greip  ég  fram  í.  „Égskal  sj4  mn  pað. 
Dé?  getið  sent  her  ni  orð  nú  peg&r,  ef  pér  '?ilji^u. 

5,Ég  held  að  pað  íé  ekki  nauðsyrj]egtu,  sagði 
kapteioninn.  „Ef  ég  finn  hana  síðari  part  dagsins — u 

„Ég  lofa  yður  pví  statt  og  stöðugt,  að  f é skul- 
uð  sjá  hana  og  ta!a  vi  hana  seinnipart  dagsins  í 
dagu,  greip  ég  ? ftur  fram  í fyrir  honum. 

„Eu  ætlið  pér  ekki  að  fiona  bana  sjálfur  í dag?u 
sagði  k^pteinninn.  ,,Ég  ímyndaði  D-é',  að  pér  fpund- 
uð  ey**  degiuum  bjá  he  niu. 

, 0 ég  vonast  eftir,  að  ég  sjái  hana  einnig  í 
dagu,  sagði  ég;  ég  ýst  ekki  við  nð  pér  eiookið  hana. 
En,  sera  ster  dur  er  ég  einungis  að  hugsa  um  pessa 
skemt  siglinguu. 

„Dér  er  uð  heimspekir  gsVgnr  unnusti*4,  sjgði 
khpteiiminD  h æjandi.  Ég  hló  einnig  og  } pti  oxlunn. 

, 0g  pá,  ef  pér  viljið  afsaka  mig — r ei,  hreifið 
yður  ekki,  hreifið  yður  ekki  hið  minsta — ætla  ég  lú 
að  fara  og  skipa  fyrir  um  að„ieggj*  á st*ð,  og  koma 
svo  str>  x og  revkja  aðra  s*garettu  með  yðuru,  sagði  ég. 

,.Dér  eruð  hé  lega  vicgjarnlegur  við  rnigu,  sagði 
kepteinninn  og  h eig  aftur  nið  ir  á mjúka  bekkinn, 
sem  iá  hrir  gion  í kring  í huu  i ]itlu  káetu. 

Éj  get  ekki  s»gt  með  vissu  við  hvaða  sérsta  t 
striði  i samtKli  pvi  milli  kí.pteinsins  og  mín,  sem  é ' 
hef  nú  íæit  í ietur,  ég  koirst  að  ákveðinr.i  niðurstöðu 


466 


am  hvaö  ég  skyldi  gera;  en  ásetoiogur  minn  var  fuli- 
proskaður  áður  en  kapteinninn  hafði  þegið  boð  mitt. 
Fullvissan  um,  að  fyrir  mér  lagi,  að  verða  svo  fjarska- 
iega  lengi  skilinn  frá  Phroso  og  að  mögulegt  væri  að 
hún  yrði  fyrir  ómildri  meðferð,  var  meira  en  ég  gat 
afborið  að  hugsa  til.  Ég  varð  að  taka  til  minna  eig- 
in  ráða.  Eyjan  mín  ætlaði  að  verða  sjálfri  sér  lík  til 
enda;  burtför  mín  frá  henni  varð  að  vera  flótti,  en 
ekki  sæmileg  burtför.  Ég  var  nærri  J>ví  glaður  yfir 
f>ví;  en  ég  vonaði  samt,  að  ég  kæmi  ekki  vini  mínum, 
kapteininum,  í mikin  vanda.  Jæja,  pað  var  betra  að 
kapteinninn  lenti  1 vandræðum  en  Phroso,  hvað  sem 
pað  gilti;  og  ég  hló  með  sjálfum  mér  þegar  ég  hugs- 
aði  um  þ&ð,  hvernig  ég  ætlaði  að  fara  að  því  að  upp* 
fylla  loforð  mitt,  að  láta  hann  hafa  nægan  tíma  til  að 
lala  við  Phroso. 

Ég  flýtti  mér  alt  hvað  ég  gat  upp  á þiljur; 
Denny  og  Hogvardt  voru  par. 

„Hvað  fljótt  getið  pið  haft  nægi^ega  gufu  ti\  að 
leggja  á stað?-‘  spurði  ég  í hálfum  hljóði  m,  en  með 
ákefð. 

„Að  tíu  mínútum  liðnum“,  svaraði  Hogvardt, 
sem  strax  tók  eftir  ákafanum  í mér. 

„Hvað  er  nú  á fe.ðum,  maður?a  spucði  Denny. 

„Peir  ætla  sér  að  senda  Phroso  til  Constantin- 
opel,  til  þess  að  halda  par  próf  yfir  henni“,  svaraði 
ég;  „hvað  sem  öðru  líður,  pá  eru  peir  vissir  að  hafa 
hana  par  í haldi  í heilt  ár  eða  meira.  Ég  ætfa  mér 
ekki  að  pola  f>  að“. 


467 


„Nú,  hvað  ætiið  f>é|y>á  gera?u  spurði  Denny, 

„Gera?u  át  ég  efti'r  bonum.  „Að  fara.  Kap* 
teinninn  er  hér  innanborðs;  fallbissubáturinn  getur 
ekki  náð  okkur.  I>ar  að  auki  mun  £>á  ekki  gruna 
neitt  á herskipinu.  Denny,  hlaupið  ofsn  og  segið 
Phroso  að  láta  ekki  sjá  sig  fyr  en  ég  leyfi  henni  pað. 
Kapteinninn  heldur,  að  hún  sé  uppi  1 húsinu.'  Við 
leggjum  út  tafariaust,  pegar  pér  eruð  til,  Hogvardtu» 

„En,  lávarður  minn— “ byrjaði  Hogvardt. 

„Charley,  gamli  kunringi—  !“  sagði  Denny. 

„Ég  segi  ykkur  pað  hreint  og  beint,  að  ég  æPa 
mér  ekki  að  pola  pað“,  ? agði  ég.  „Eruð  J>ið  hug- 
djarfir,  eða  eruð  pið  það  ekki?u 

Denny  pagði  eitt  augnablik  og  stóð  á hælunum 
eingöngu. 

„Detta  verður  pó  reglulegt  gaman!  ‘ hrópaði 
hann  síðan.  „All  right!  Ég  skal  koma  Phroso  í 
skilninginn  um  hvað  er  á seyði“, — og  svo  fór  hann 
sína  leið  pangað,  sem  herbergi  hennar  var. 

Ég  stóð  kyr  parna  á piljunum  í nokkur  augna- 
blik  og  horfði  á fallbissubátinn,  sem  fckipshöfnin  hélt 
áfram  að  ræsta  upp  í hægðum  sínum,  og  stöan  leit 
ég  yfir  höfnina  og  upp  strætið,  sem  lá  niður  að  benni. 
Ég  skók  höfuðið  ásakandi  að  Neopaliu;  pessi  litla 
eyja  var  sífelt  að  leiða  mig  út  í einhverja  heimskuna. 
Siðan  sneri  ég  mér  við  og  flytti  mér  pangað  sem  hið 
grunlausa  fórnardýr  mitt,  kapteinninn,  var  og  reyktí 
sígarettur  sínar  í makindum.  Mouraki  pasja  hefði 
ekki  gengið  í gildruna  eins  og  hann!  Hamingjunni 


46« 

sé  lof,  að  það  var  ekki  Mouraki  pasja,  sem  ég  átti 
dú  við. 

„I>Æð  var  talsvert  gott  í Demétri,  þegar  öllu  er 
á botDÍnn  h'Tolft“,  hugsaði  ég  með  mér  um  léið  og 
ég  settist  niður  hjá  kapteininum  og  sagði-  honum,  að 
jaktin  mundi  leggja  á stað  að  fimm  mínútum  liðnum. 
Hann  lét  mikla  áDægju  í ljósi  yfir  pví,  að  við  legðum 
út  sem  fyrst. 

Fimm  roír  úturnar  liðu;  Hogvardt,  sem  gegndi 
8kipstjóra-störfum,  gaf  hinni  D^ju,  brosandi  skips- 
höfn  af  eyjarskeggjum  skipanir  sínar.  Jaktin  fór  að 
hreifa  sig.  Kapte?nninn  og  ég  komum  út  úr  reyk- 
inga-herberginu  og  stóðum  á þiljunum.  Hann  horfði 
út  á sjóiun  og  hLkkaði  til  ske  tifararinnar,  en  ég 
horfði  á eyna  og  hugsaði  um  alt,  sem  par  hafði  drifið 
á daga  mína.  Fáeinir  drengir  í landi  veifuðu  hönd- 
unum,  og  ein  eða  tvær  konur  veifuðu  vasaklútum 
sfnum  í kveðjuskyni;  við  fjarlægðumst  litlu  höfnina; 
gamla,  gráa  húsið  uppi  í hæðinni  blasti  við  mér,  tign- 
arlegt  og  rólegt. 

,,Jæja,  vertu  sæl,  Neopalia“,  sagði  ég  og  and- 
varpaði  áður  en  ég  vissi  af  því. 

„Fyrirgefið  mér,  Wheatley  lávarður,  en  hvað 
sögðuð  f>ér?“  sagði  kapteinninn  og  sneri  sér  skyndi- 
lega  að  mér. 

„í  nokkra  klukkutíma“,  bætti  ég  við,  og  gekk 
síðan  fram  eftir  piljunum  og  fór  að  tala  við  Hog- 
vardt;  ég  þurfti  að  segja  honum  fyrir  um  ymsa  hluti. 
Eftir  nokkra  stund  kom  Watkins  upp  á þiljur  og 


469 


lét  mig  vita,  að  hádegisverðurinn  væri  reiðubáían. 
Ég  fór  því  aftur  til  kapteinsins,  og  sagði  við  hann: 

Ég“  hef  hugsað  mér,  að  bezt  sé,  að  halda  beint  út 
á sjóinn  fyrst,  en  skoða  blettian,  par  sem  Mourak 
Jét  iíf  sitt,  á heimieiðinnh4. 

„Ég  er  algerlega  í yðar  hðndumu,  sagði  kap- 
teinninn  mjög  kurteislega;  pað  fólst  meiri  sannleikur 
í pessum  orðum  hans  en  hann  vissi. 

Denny,  kapteinninn  og  ég  fórum  pá  ofan  í káet- 
una,  til  að  borða  máitíð  okkar.  Eg  var  iðinn  að 
bjóða  kapteininum  alt  hið  bezta,  sem  til  var;  parna  1 
fámenninu  á jaktinni  hafði  kampavíns-bikarinn,  sem 
enginn  kunni  betur  að  blanda  en  Watkins,  yfirhönd 
yfir  hinum  trúarbragðalegu  efasemdum  kapteinsins; 
pegar  búið  var  að  brjóta  skarðið  í vegginn,  varð  pað 
æ stærra  og  stærra  og  kapteinnian  fór  að  verða  kát- 
ur.  Þegar  hann  var  búinn  að  drekka  kaííið,  kom 
ánægjuleg  ró  yfir  hann,  og  þar  á eftir  sljóleiki.  En 
á meðan  hélt  jaktin  sífelt  áfram  með  góðum  gangi. 

„Klukkan  er  nú  orðin  nærri  tvöu,  sagði  ég. 
„Við  ættum  að  fara  að  snúa  við.  En  heyrið  f>ér, 
kæri  kapteinn  minn,  vilduð  þér  ekki  fá  yður  ofurlít- 
in  dúrf  Ég  skal  vekja  yður  iöngu  áður  en  við  kom- 
um  til  Neopaliau. 

Denny  brosti  óvarkárlega  við  petta  einkennilega 
loforð  mitt,  en  ég  hnipti  í hann  í laumi,  svo  hann 
varð  aftur  alvarlegur  á svipinn. 

Kapteinninn  tók  uppástungu  minni  með  hálf* 
afsakandi  pakklátssemi.  Hann  lagði  s;g  3iðan  útaf  á 


bekknum,  en  við  Denny  fórum  upp  á þiljur.  Hog- 
vardt  stóð  við  stýrið;  pað  kom  mikið  bros  á andlit 
hans,  þegar  hann  sá  okkur,  og  hann  sagði: 

„Með  pessum  gangi  verðum  við  ekki  lengi  á 
leiðinni  til  Cyprus-eyjar,  lávarður  minnw. 

„Það  er  ágættu,  sagði  ég;  og  svo  gerði  ég  tvent: 
Ég  kallaði  á Phroso  upp  á f>iljur,  og  hlóð  marghleypu 
mína.  Vér  heyrum  oft  sagt  að  J>að,  að  s/na  afar 
mikla  yfirburði  hvað  afl  snertir,  sé  hin  bezta  trygg- 
irig  fyrir  friði. 

Denny  tók  nú  við  st/rinu,  en  Hogvardt  gamli 
fór  burt  til  að  borða  miðdagstnat  sinn.  Phroso  kom 
upp,  og  við  settumst  aftur  í stafni  á jaktinni  og 
horfðum  á Xeopalia,  er  nú  var  einungis  sem  lítill  díll 
út  við  sjóndeildarhringinn.  Og  síðan  sagði  ég 
Phroso,  á minn  eigin  hátt,  hvers  vegna  ég  hefði  svo 
skammarlega  vanrækt  hana  allan  daginn,  pví  sk/r- 
ingin,  sem  hún  fékk  hjá  Denny,  hafði  verið  bæði 
stutt  og  ógreinileg.  Phroso  átti  fulla  heimtingu  á 
afsökunum  mínum,  enda  var  hún  yndislega  gremju- 
full  pegar  hún  kom  upp  á piljurnar  en  þessi  gremja 
breyttist  pví  miður  alt  of  fljótt  í undrun  og  ótta. 

Þannig  liðu  einn  til  tveir  klukkutímar  mjög 
pægilega;  f>ví  hræðslan  við  Constantinopel  gerði 
Phroso  ánægða  raeð  hverskyns  áhættu  sem  var;  hið 
eina,  sem  hún  óttaðist  nú,  var  pað,  að  henni  ^rði 
aldrei  framar  leyft  að  koma  til  Neopalia  eyjar.  Ég 
var  að  hughreysta  hana  einnig  í pessu  tilliti,  og  ég 
er  hreykinn  yfir  að  geta  sagt,  að  mér  var  farið  að  tak 


471 


ast  það  allvel,  f>egar  ég  heyröi  fótatak  á þiljunum 
og  leit  upp.  Fótatakið  færðist  nær  okkur  jafnf^og^ 
pótt,  par  til  það  hætti  snögglega.  Ég  preifaði  eftir 
naarghleypu  tninni;  ég  tók  eftir,  að  Denny  kom  labb- 
andi  hirðuleysislega  í áttina  til  okkar,  því  Hogvardt 
hafði  aftur  tekið  við  stýrinu,  Kapteinninn  stóð 
hreifingarlaus  hér  um  bil  tvo  faðma  paðan  sem  við 
Phroso  sátum.  Ég  stóð  á fætur,  með  létt  bros  á 
andlitinu. 

„Ég  vona  að  pér  hafið  haft  notalegan  dúr,  kap- 
teinnu,  sagði  ég,  og  miðaði  marghleypu  minni  á hann 
um  leið. 

Kapteinninn  varð  forviða;  enda  var  það  ekki 
furða.  Hann  starði  ráðaleysislega  á Phroso  og  mig 
Denny  stóð  nú  við  hlið  hans,  og  tók  ntan  um  hand- 
iegg  hans  fremur  góðmótlega. 

„Við  höfum  leikið  ofurlítið  á yður,  eins  og  pér 
sjáið“,  sagði  Ðenny.  „Við  máttum  með  engu  móti 
láta  lafði  Euphrosyne  fara  til  Constantinopel.  I>að 
er  alls  ekki  hæfur  staður  fyrir  hana,  eins  og  pér 
vitið“. 

Ég  kom  nú  fast  að  hinum  undrandi  manni,  og 
sagði  honum  í fám  orðum  hvernig  í öllu  lá. 

„Jæja  nú,  kapteinnu,  sagði  óg,  „mótprói  af  yðar 
hálfu  er  alveg  þýðingarlaus.  Við  erum  á leiðinni  til 
Cyprus  eyjar.  Hún  tilheyrir  tyrkneska  ríkinu  að 
vissu  leyti,  ímynda  ég  mér — ég  er  ekki  vel  að  mér  í 
utanríkismálum — en  mér  þykir  mjög  líklegt,  að  við 
hittum  {>ar  eitthvert  brezkt  skip.  Ef  J>ér  nú  viljið 


472 


lofa  mér  J>ví,  að  halda  yður  saman  á meðan  við  erum 
á Cyprus,  f>á  megið  pér  leggja  fram  eins  marg&r 
kærur  gegn  mér  og  þér  viljið  strax  og  við  erum  farin 
burt  paðan;  satt  að  segja  álít  ég  að  f>að  væri  hyggi- 
legt  sjálfs  yðar  vegna,  að  leggja  fram  sterk  mótmæli 
gegn  meðferð  minni  á yður.  En  við  getum  verið 
beztu  mátar  á sjóferðinni  tii  Cyprusu. 

„Og  ef  ég  neita  að  gera  pað,  sem  f>ér  farið  fram 
á?u  sagði  kapteinninn. 

„Ef  pér  neitið  f>víu,  sagði  ég,  „pá  neyðist  ég  til 
að  losa  mig  við  yður — ó,  misskiljið  mig  ekki,  ég  ætla 
ekki  að  fara  að  dæmi  landstjórans  yðar  eáluga.  En 
veðrið  er  gott,  og  við  höfum  ágætan  skipsbát;  og  ég 
má  missa  tvo  menn,  til  pess  að  róa  yður  til  baka  til 
Neop&lia  eða  hvert  annað,  sem  pér  kjóðið  yður 
að  farau. 

„Er  yður  alvara,  að  skilja  mig  eftir  hér  út  á rúm- 
sjó  í skipsbátnum?u  sagði  kapteinninn. 

„Mér  þykir  mjög  mikið  fyrir,  að  verða  að  gera 
f>aðu,  sagði  ég  og  hneigði  mig.  „En  ég  neyðist  til 
að  hugsa  meira  um  óhultleik  lafði  Phroso,  en  £nægj- 
una  að  hafa  yður  hjá  méru. 

Hinn  óhepni  kapteinn  átti  ekki  annars  úrkostar 
en  &ð  sampykkja  skilmála  mína,  og  í samræmi  við 
trúarbrögð  pjóðar  sinnar  tók  hann  því  möglunar- 
laust,  sem  ekki  varð  hjá  komist.  Hann  tók  sígar- 
ettuna  út  úr  sér  og  sagði:  „Ég  lofa  pví,  sem  f>ér 

fóruð  fram  á,  en  engu  meirau.  Síðan  hneigði  hann 
sig  fyrir  Phroso,  gekk  fast  að  henni  og  sagði  mjög 


473 

prfrðmannlega:  „Ég  samgleðst  yður,  að  f>ér  eigið 

svona  einbeittan  unnustau. 

Hann  hafði  varla  s ept  orðiau  pegar  maðuvinn, 
sem  var  á varðbergi  á frampiljunum,  kallaði  tvisvar 
hvað  eftir  annað:  „Skip  fyrir  stafni!“  Við  hlupum 

ðll  tafarlaust  fram  eftir  piljunum,  og  ég  greip  tvö- 
falda  kíkirinn  af  Denny.  I>&ð  sáust  tvö  skip,  og 
stefndi  annað  á stjórnborðs-kinnunginn  á jaktinni,  en 
hitt  beint  á stefni  hennar.  Bæði  skipin  virtust  vera 
hér  um  bil  jafn  langt  ftá  okkur.  Ég  athugaði  skipin 
vandlega  í gegnum  kíkirinn,  og  stóðu  þau  kapteinn- 
inn,  Denny,  Hogvardt  og  Phroso  í kringum  mig  og 
biðu  eftir  sk/rslu  minni  um  skipin,  se  n færðust  óð- 
fluga  nær  og  nær. 

„Dau  eru  bæði  herskip'*4,  sagði  ég  án  þess  að 
taka  kikirinn  frá  augunum.  „Ég  vona  að  ég  getí 
séð,  hvaða  fána  J>au  sigla  með,  að  mínútu  liðinni. 

Allir  steinpögðu,  en  pað  leyndi  sér  ekki  að  orð 
mín  höfðu  v&kið  ákafa  eftirvæntingu  hjá  tiiheyrend- 
um  mínum.  Ég  varð  var  við,  að  jafnvel  hinn  rólegi 
kapteinu  stóð  fast  hjá  mér,  eins  og  hann  væri  að 
reyna  að  sjá  í kíkir  minn  með  Öðru  auganu. 

Orðin,  sem  ég  talaði  næst,  drógu  ekki  úr  á- 
huganum. 

„Tyrkneska  flaggið,  við  Júpiter!u  hrópaði  ég; 
og  pá  sagði  kapteinnÍDn  tafarlaust: 

„Loforð  mitt  iitíibatt  ekki  þetta  í sér,  Víieatley 
lávarðuru. 

„Eigum  við  að  snúa  við  pg  flýja?u  spurði  Denny 
ofur  lágt. 


474 


„Þeim  mundi  f>ykja  pað  undarlegt“,  sagði  Hog* 
yardt  lágt  og  aðvarandi;  „og  ef  skipið  fœri  að  elta 
okkur,  f >á  kæmumst  við  ekki'undan“. 

„Brezka  flaggið,  við  Júpiter!*1  hrópaði  ég  fáein- 
um  sekúndum  síðar  og  t<5k  kíkirinn  frá  hinum  þreyttu 
augum  mínum.  Kapteinninn  greip  kíkirinn  af  mér 
og  horfði  í gegnum  liann;  svo  lét  hann  kíkirinn  síga 
niður  og  sagði: 

„Já,  tyrkneskt  og  brezkt;  bæði  skipin  munu  fara 
svo  nálægt,  að  hægt  verði  að  kallast  á við  J>au“. 

„Hér  er  [>á  kappsigliog  fyrir  hendi,  pað  veit 
hamingjan!*4  hrópaði  Denny. 

Hin  tvö  skip  nálguðust  okkur  nú  úr  næstum  pví 
sömu  átt,  f>ví  pau  höfðu,  hvort  um  sig,  breytt  stefnu 
sinni  hálft  stryk,  og  f>au  voru  nú  bæði  hér  um  bil 
hálft  stryk  á stjórnborða  okkar.  ]>au  hlutu  f>ví  að 
verða  mjög  nálægt  hvert  öðru  um  það  að  f>au  mættu 
okkur;  hvernig  sem  við  breyttum  stefnu  okkar,  virt- 
ist  ómögulegt  að  koma  til  annars  peirra  fyr  en  til  hins. 

„Já,  [>að  er  kappsigling44,  sagði  ég,  og  ég  fann 
að  Phroso  krækti  handlegg  sínum  ut?n  um  handlegg 
minn.  Hún  skildi  hvað  f>essi  kappsigling  gilti.  Að 
hafa  hlutinn  í höndunum  sjálfur,  er  sem  10  á móti 
einum  í málaferlum  útaf  honum,  og  í málefni,  sem 
var  eins  miklum  vafa  undirorpið  eins  og  mál  Phroso* 
var  mjög  ólíklegt  að  [>að  herskipið,  er  næði  henni 
eða  hefði  hana  innanborðs,  mundi  sleppa  henni  við 
hitt.  Hvért  skipið  átti  J>að  að  verða?  Um  f>að  var 
nú  spursmálið. 


475 


„Skyldum  viö  f>á  ætla  &ð  orsaka  málaflækjur 
milli  tveggja  þjóða?  ‘ sagði  Denny  ílöngunarlega, 

„í>að  lítur  helzt  út  fyrir  að  við  komurast  í sigl- 
inga-flækjur,  ef  við  gætum  ekki  að  okkur“,  sagði  ég. 

En  hin  tvö  skip,  er  voru  að  nálgast  okkur,  virt- 
ust  sjá  hættuna,  sem  yfir  vofði  í þessu  efni,  því  þau 
breyttu  stefnu  sinni  pannig,  að  ef  við  héidum  beint 
áfram,  pá  færum  við  á milli  peirra — færum  fram  hjá 
f>eim  pannig,  að  annað  peirra  yrði  á stjörnborða  jakt 
okkar,  en  hitt  á bakborða.  Eq  pegar  við  færum 
fram  hjá  skipunum,  gátum  við  ekki  orðið  fjær  hvor- 
ugu  peirra  en  um  eitt  hundrað  faðma.  Og  f>að  var 
svo  nærri,  að  pað  mátti  vel  kallast  á milli  jaktarinn- 
ar  og  skipanna  í öðru  eins  veðri  og  var  þenna  dag. 
Ég  leit  á kapteininn,  og  hann  leit  á mig. 

„Eigum  við  að  fara  með  hann  niður  undir  þiljur 
og  bioda  fyrir  munninn  á honum?-4  hvíslaði  Denoy 
ofur  lágt  1 eyra  mér. 

Þótt  mér  þætti  fyrir  pví,  pá  fanst  mér  ekki  að 
ég  hafa  rétt  til  að  fara  eftir  þessari  bendingu  Denny’s. 
Samningurinn,  sem  ég  hafði  gert  við  kapteininn, 
hindraði  mig  frá  að  svifta  hann  persónuíegu  frelsi. 
Ég  hafði  vanrækt  að  gera  fyrir  pví,  að  annað  eins  til- 
felli  og  þetta  kæmi  fyrir.  Jæja,  pað  var  sjálfum 
mér  að  kenna,  og  ég  varð  að  þoia  afleiðingarnar  af 
vanrækslu  minni.  Ég  h*fði  lof&ð  kapteininum,  að 
fara  vinsamlega  með  hann  á jaktinni  gegn  einu  skil- 
yrði,  og  þetta  skilyrði  hafði  hann  uppfylt.  Að  fara 
með  hann  eins  og  Danny  hafði  stungið  upp  á,  var 


476 

ekki  &ð  fara  vinsamlega  með  bann.  Ég  hristi  f>ess 
vegna  hðfuðið  dapurlega.  Og  ná  kallaði  Hogvardt 
frá  stfrinu  til  að  fá  að  vita,  hvað  hann  ætti  að  gera. 

„Hvað  t ég  að  gera,  lávarður  minn?*‘  hrópaði 
hann.  „A  ég  að  halda  áfram  mftð  fullri  ferð?“ 

Ég  horfði  á kapteininn.  Ég  vissi,  að  hann 
mundi  ekki  fara  fram  hjá  tyrkneska  skipinu  án  pess 
&ð  reyna  að  vekja  athygli  peirra,  sem  á því  voru,  á 
sér.  Vi?  vorum  nú  einungis  fjórðung  úr  mílu  frá 
skipunum. 

„Stöðvið  j&ktina“,  kallaði  éor  til  Hoorvardts;  oor 
svo  sngði  ég  1 fl}'ti  við  Dmny:  „Hieypið  skip3bátn- 

uiu  niður4i. 

Denny  skildi  á augnablikinu  hvert  áfc  rra  mitt 
var;  hann  kallaði  etrex  á einn  sjóraanninn,  og  byrjaði 
að  hleypa  hátnum  niður.  Skriðið  á jaktinni  rair  kaði 
brátt,  Ég  ieit  ytir  á hin  tvö  skip  Á piljura  peirra 
b^ergjá  voru  menn  með  kíkira  að  rýaa  * okkur,  og 
undruðu  peir  sig  vafalaust  yfir,  hvað  pað  árti  að 
pýða,  að  við  stönzuðara.  Ea  kapteinninn  scildi  eins 
vei  eins  og  Denny  hvað  pað  átti  að  p/ða;  hann  stökk 
ait  í einu  alveg  fram  í stafn,  og  kallaði  eúthv^ð  yfir 
á tyrkneska  skipið  á móðurmáli  sínu.  É / veit  ekki 
hv&ð  hann  sagði,  en  p»ð  orsakaði  heilmikinn  ys  og 
pvs  á htrskipinu  og  mennimir  á því  drógu  upp  ein- 
h merki.  É/  get  hjdrni  muoað  viðtais  «oe  ki 
skip^,  og  ég  hafði  ekk;  merkjH-bókina  við  hendina. 

En  skipsbáturinn  okkar  var  nú  kominQ  niðar  á 
Sjóian,  og  jaktin  var  alveg  stönz uð.  Ég  leit  nú  aftur 


477 


*&*  ' 

yfir  á herskipin  og  sá,  að  pau  lokuðu  fyrir  gufuna 
sem  snöggvast  og  létu  vélarnar  sfðan  gauga  aftur  á. 
bak,  til  þess  að  stanza  sig  sem  fyrst.  greip 

utan  um  anoan  h&odleggdnn  á Phroso.  Kapteinninn 
sneri  sér  að  okkur  seoi  snöggvast,  eins  og  hann  ætl- 
aði  að  varna  okkur  að  fara  ieiðar  okkar. 

„Dað  gildir  líf  yðaru,  SijOfði  é^  við  kapteinian^ 
og  pá  hætti  hann  við  að  varna  okkur  leið.  E 1 mér 
til  mikillar  undrunar  hljóp  hann  pá  át  að  bo  ðstokk 
jaktarinnar,  steypti  sér  átbyrðis,  eins  og  hann  stóð, 
og  synti  í áttina  til  tyrkneska  herskipsin3.  f sama 
vetfangi  sá  ég  hvers  veorna  hann  ^erð:  pettn:  Skip*.- 

höfnin  var  að  hieypa  niður  b it.  I>ví  miðuc  virt  ist 
foringjarnir  á brezka  hersk^pmu  ekki  vera  eins  tlptir 
á sér.  K«pteinninn  af  falibissubátnum  hiaut  að  haf  i 
> kallað  eitthvað  áhrifamíkið  til  land>i  siona. 

„Gefið  hrezka  skipinu  merki  um  að  senda  bít 
hingað,  HogvardtP,  hrópiði  éjy;  „osf  komið  svo  með 
mér.  Hérna,  Watkins,  komið  með!  Eruð  pér  t )bú- 
inn,  Denny?*'  Að  svo  mæltu  tók  ég  Ph  oso  upp  í 
fanp  rnitt  ou*  hljóp  með  hana  át  að  borðstokknum, 
J>an£y&ð,  sem  bátur  okkar  v«r.  Hán  dró  andann  tftt, 
og  hló  oforbtið  um  )eið  o&  Dmny  tók  á nrióti  henni 
úr  böndurn  mfn  irn  r.iður  í bátinn. 

Við  vornm  pví  alls  ekki  óhuit  ennþú.  Tyrkinn 
hafði  orðið  fyrri  til  taks,  oiJf  bátur  h^ns  kom  skopp 
andi  yfir  ölóurnar  í Atti  ía  til  okknr.  KHp^einniíin 
synti  af  öllum  kröttum  o vhsklev/a  í íttina  til  báts- 
Í£$;  höfuð  bans,  sem  tárbanian  var  á,  hossaðist  upp 


478 

og  niður.  Ó,  nú  loks  fóru  mennimir  á brezka  her- 
skipinu  að  hreifa  sig!  En  f>egar  peir  föru  að  hreifa 
sig,  pá  ejddu  peir  engum  tíma  til  ón/tis,  peir  hleyptu 
níður  bát  í snatri.  Við  eyddum  heldur  ekki  neinum 
tíma  til  ónýtis,  pví  við  rerum  skipsbát  okkar  alt  hvað 
af  tók  í áttina  til  brezka  herskipsins.  I>etta  var  ann- 
að  skiftið,  sem  ég  beitti  árunum  af  öllu  afli  síðan  ég 
kom  til  Neopalia.  Ef  Tyrkinn  hefði  ekki  orðið  fyrri 
til  að  hleypa  niður  bát,  en  Bretinn,  pá  hefðum  við 
hæglega  náð  takmarki  okkar,  par  sem  við  rérum  á 
móti  brezka  bátnum,  því  breytingin,  sem  skipin  höfðu 
gert  á stefnu  sinni,  gerði  pað  að  verkum,  að  hvorugt 
peirra  gat  lagt  að  hlið  jaktarinoar.  En  pað,  hvað 
tyrkneski  báturinn  lagði  fyrri  af  stað  en  brezki  bát- 
urinn,  gerði  kappróðurin  jafnan.  Nú  mætti  tyrk- 
neski  báturinn  kapteininum,  sem  komst  upp  í hann 
með  undraverðum  fimleik,  svo  að  segja  á einni  sek- 
úndu;  báturinn  misti  varla  eitt  árartog  við  pað. 
Tyrkneski  báturinn  stefndi  nú  beint  á okkur,  og  stóð 
kapteinninn  1 skut  hans  o * hvatti  ræðarana  áfram. 
En  nú  sá  ég  að  sjóliðsforingja-efnið  í brezka  bátnum 
hafði  gripið  pað,  að  hér  var  eitthvert  gaman  á ferðum; 
pví  hann  stóð  einnig  upp  í skutnum  á bát  sínum  og 
hvatti  menn  sína  til  að  róa  af  Öilum  kröftum.  4 Hin 
tvö  miklu  herskip  flutu  hreifingarlaus  á sjónuni,  og 
mennirnir  á peim  horfðu  á kappróðurinn  með  mesta 
athy^di  ocr  áhuga. 

„Róið,  drengir,  róið!u  hrópaði  ég.  „Öllu  er  ó~ 
hætt,  Phroso;  við  munum  ná  takmarkinu!u 


479  , 

\ 

En  mandum  við  geta  J>að?  Og  ef  okkur  tókst 
f»að  ekki,  mundi  J>á  kapteinninn  á brezka  skipinu 
berjast  fyrir  hana  Phroso  mína?  Ég  hefði  sjálfur 
•sökt  tyrkneska  skipinu  hlæjandi  hennar  vegna.  En  ég 
var  hræddur  um,  að  brezki  kapteinninn  yrði  ekki  svo 
greiÖvikinn  að  gera  pað  fyrir  mig. 

„Tyrkinn  dregur  á okkoru,  sagði  Hogvardt,  sem 
var  formaður  á bát  okkar. 

„Fari  hann  í gálgann!u  sagði  ég.  „Réttið  betur 
úr  bökunuro,  drengiru. 

Allir  þrír  bátarnir  keptu  þannig  áfram,  og  nálg- 
uðust  hinir  tveir  bátar  frá  herskipunum  okkur  nú 
öðum. 

„Við  vinnum  kappróðurinn  með  faeinum  föðm- 
umcí,  sagði  Hogvardt. 

„Guði  sé  lof“,  tautaði  ég. 

» »Nei,  við  töpum  honuin  með  fáeinum  föðmumu, 
s%gði  Hogvardt  augnabiiki  síðar.  „£>eir  róa  vei, 
pessir  tyrknesku  náungarCí. 

En  við  rerum  líka  vel,  pó  ég  hafi  en'gan  rétt  tíL 
að  segja  það.  Og  góða,  litla  sjóliðsforingja  efnið 
gerði  Uka  skyldu  sína — ó,  hve  ríflega  drykkjupen- 
inga  pessir  bláklæddu  sjóliðsmenn  skyldu  þó  fá  ef 
þeir  ynnu! — og  hnlflar  bátanna  virtust  allir  stefna  á 
sama  blettinn  á hinum  biartf»,  dansandi  sjó.  Já,  þeir 
stefndu  allir  á sama  blettinn.  Tyrkneski  báturinn 
var  nú  ekki  meira  en  tuttugu  faðma  frá  okkur,-  eu 
brezki  báturinn  ef  til  vill  þrjátiu.  Tyrkneski  kap- 
teinninn  hrópaði  hvatningar  orð  til  mannanna  í- 


480 


sínum  í síðasta  sinni,  og  sjóliðsforingja-efnið  í brezka 
bátnum  svaraði  með  hjartanlegu  blótsyrði.  Við 
remdumst  við  og  rerum  eins  og  sjálf  líf  okkar  lægi 
við.  Báðir  bátarnir  voru  nú  örskamt  frá  okkur — 
Tyrkinn  dálítið  á undan.  Tyrkinn  var  nú  um  fimm 
faðma  frá  okkur — nú  ekki  nema  f>rjá — en  Bretinn 
ennpá  fimm! 

Við  tókum  seinasta  áratogið  af  öllum  kröftum; 
og  svo  stökk  ég  á fætur.  Hnífillinn  á tyrkneska 
bátnum  var  ekki  nema  hálfan  faðm  frá  bát  okkar,  og 
f»á  lögðu  mennirnir  í honum  árarnar  við,  til  þess  að 
rekast  ekki  á okkur.  Sjóliðsforingja-efnið  lét  menn 
sína  einnig  leggja.  við.  í eitt  augnablik  virtist  alt 
standa  kyrt  og  við  hanga  í vogarskálinni,  mitt  á milli 
sigurs  og  ósigurs.  Þá,  rétt  um  leið  að  kapteinninn 
tók  um  borðstokkinn  á bát  okkar,  beygði  ég  raig  of- 
urlítið  niður  og  greip  Phroso,  sem  var  við  pessu  búin, 
í)g  fleygði  henni  yfir  hið  mjóa  sund,  sem  var  á miili 
okkar  og  brezka  bátsins.  * Sex  sterkar  og  áfjáðar 
hendur  tóku  á móti  henni,  en  fagnaðar-óp  heyrðust 
frá  brezka  herskipinu;  ^því  meunirnir  á pví  sáunú  að 
£etta  hafði  verið  kappróður — og  það  meira  að  segja 
kappróður  um  konu.  Og  pegar  ég  sá,  að  Phroso  var 
þannig  óhult,  sneri  ég  mér  að  kapteininum  af  fall~ 
bissubátnum  og  sagði: 

„Takið  hana  úr  bátnum  parna,  ef  þér  getið,  og 
fjandinn  hafi  yður  núu. 


481 


XXllL  KAPÍTULI. 

EYJAN  MÍN  í LOGNI. 

K?ípteinninn  af  fallbissubátnum  ogr  ég  börðumst 
samt  ekki,  eða,  öllu  beldur,  hermennirnir  á bátunum 
börðust  ekki.  Vinur  minn,  kapteinninn,  sagðist 
treysta  réttlætis-tilfinningu  stéttarbróður  sfns,  kap- 
teinsios  á brezka  herskipinu,  og  kurteisi  peirri  sem 
tv  r miklar  pjóðir,  er  lifðu  í friði  hver  við  aðra. 
hlytu  að  sýna  hver  annari.  í s&mrætni  við  þetta 
fylgdist  hann  raeð  okkur  um  borð  á brezka  herskipið 
T og  lagði  málið  fyrir  kaptein  Beverley.  Astæðus 
mínar,  pt  égt  har  fram  í sem  fæstum  orðum,  en  með 
nokkrum  ákafa,  voru  prjár:  Fyrst,  að  Phroso  hefð: 

ekki  gert  sigf  seka  í Deiou  afbroti;  annað,  að  ef  svo 
væri,  pá  væri  pað  pólitískt  brof;  priðja, — áliti  Bevér 
ley  k^pteinn  rétt,  að  fá  skipsböfn  ví  ópverralegutii 
Tyrkjum  í hendur  faUegustu  stúlkuna,  sern  til  væn 
við  M ðjarðarhafið?  Þessi  síðastnefncla  ástæða  Bafði 
sterk  fchrif  á sjóliðsforingjana,  sem  aðstoðuðu  k&p 
L teininn  í athugun  málsins,  eu  hún  hafði  ekki  önnur 
áhrif  á hann  en  pnu,'að  hann  brosti  góðmótlega 
horfði  1 ge^mim  gfleraugu  sfn  á Phro  o,  sem  sat  gavu 
vart  honmn  við  borðið  og  beið  eftir  úrskurði  réttvís 
innar.  Eftir  að  ég  hafði,  í hita  umræðunnar,  kaildð 


482 


Tyrkjana  „ópverralega‘%  gekk  ég  yfir  til  vinar  míns, 
kapteinsins  af'  fallbissubátnum,  og  bað  hann  auð- 
mjúklega  fyrirgefningar,  og  lét  í ljósi  aðdáun  mína 
fyrir,  hve  djarfmannlega  og  hetjulega  hann  hefði 
breytt.  Hann  tók  orðum  mínum  kurteislega,  en  bar 
kröfu  slna  til  Phroso  fram  jafn  einbeittlega  og  áður. 
Beverley  kapteinn  virtist  vera  í nokkrum  vanda  með 
hvað  hann  ætti  að  gera. 

„Og  til  að  kóróna  alt  samanu,  sagði  Beverley 
kapteinn  við  mig,  „þá  áleit  ég  að  f>ér  væruð  dáinnu. 
I>ví  ég  hafði  sagt  honum  nafn  mitt. 

„Það  er  Iangt  frá,  að  svo  séu,  sagði  ég  gremju- 
lega.  „Ég  er  ljóslifandi,  og  ég  ætla  mér  giftast 
pessari  hefðarmeyu. 

„Þér  hafið  í hyggju  að  g.ftast  henni,  Wheatley 
lávarður?u  sagði  Beverley  kspteinn. 

„Hún  heíur  sýnt  mér  pann  heiður,  að  s&mþykkja 
að  giftast  méru,  svaraði  ég;  „og  ég  hef  vissulega  í 
hyggju  að  eiga  hana — nema  þér  ætlið  að  láta  hana 
t*ra  til  Constantinopel,  eða  hamingjan  veit  hvertu. 

Beverley  kapteinn  hóf  upp  augabrýrnar,  en  það 
var  ekki  í bans  verkshring  að  láta  í ljósí  álit  sitt  um 
þetta  efni;  og  ég  fyrirgaf  honum  mispóknun  pá,  sem 
hreifing  augnabrúnanna  benti  til,  pogar  hann  sagði 
við  kapteininn  af  fallbissubátnum : 

,;1  sannleika  sé  ég  ekki  hvernig  ég  get  gert  f>að, 
ssm  pér  farið  fram  á.  Ef  þér  hefðuð  unnið  spi— ég 
meina,  að  ef  yður  hefði  hepnast  að  ná  trærinni  í bát 
yðar,  f>á  hefði  ég  ekki  haft  neitt  utn  málið  að  segja. 


En  eins  og  nú  er  komið,  álít  ég  að  ekki  sé  um  annað 
að  gera  fyrir  mig  en  fíytja  mærína  í brezka  höfn, 
I>ár  getið  lagt  fram  kröfu  fyrir  dómstólana  par  um, 
að  fá  hana  framselda,  ef  yður  er  skipað  að  gera  paða. 

„ Bravo!“  hróppði  Denny. 

„Gerið  svo  vel  að  halda  yður  saman,  herra  minnu, 
sagði  Beverley  kapteinn  við  Denny. 

„I>ér  ritið  kröfu  mína  að  minsta  kosti  í dagbók 
yðaru,  sagði  tyrkneski  kapteinninn  við  brezka  kap- 
teininn. 

„Það  skal  ég  gera  með  mestu  ánægjuu,  svaraði 
Beverley  kapteinn,  og  skrifaði  pá  á stundinni  hjá  sér 
athugasemd  málinu  viðvlkjandi.  I>að  er  eins  og 
mörgum  finnist  einhver  töfrafullur  hugléttir  í pvS,  að 
skrifað  sé  S minnisbók  um  hitt  eða  petta,  þótt  engar 
llkur  séu  til  að  nokkuð  komi  út  á það.  Jæja,  eftir 
að  kapteinninn  af  fallbissubátnum  hafði  fengið  pessa 
hugfró,  kvaddi  hann  og  fór  sína  leið.  Ég  gekk  með 
honum  að  borðstokk  skipsins,  par  sem  bátur  hans  lá, 

„Ég  vona  að  yður  sé  ekki  neitt  illa  við  mig  út 
af  pvS,  sem  skeð  hefuru,  sagði  ég  og  rétti  honum 
höndina,  „og  að  pér  komist  ekki  I neinn  vanda  út 
af  þvíu. 

„Ó,  ég  held  að  pað  sé  engin  hætta  á,  að  ég  kom- 
ist  S nokkurn  vandau,  sagði  kapteinninnu;  „ráð- 
kænska  yðar  verður  afsökun  mSnu. 

„Pér  eruð  valmenDÍu,  sagði  ég.  „Ég  vona,  að 
pér  heimsækið  okkur  einhvern  tSma  S Necpaliau. 

„Búist  pér  við  að  koma  aftur  til  Neopalia?  sagði 
kapteinninn. 


484 


„Vissulega  b/st  ég  vi5  £>ví“,  svaraÖi  ég.  „Eyj- 
an  er  eign  mín — eða  eign  Phroso — ég  veit  ekki 
hvers  okkaru. 

,:Það  er  nokkuð  pað  til  í löoum  vorum  sem  heit- 
ir  að  fyrirgera  rétti  sínumu,  sagði  kapteinninn;  og 
eftir  að  hafa  skotið  þessari  ör  á mig,  fór  hann  ofan  í 
bát  sinn.  En  orð  hans  skutu  mér  ekki  miklum  skelk 
í bringu. 

I>egar  við  vorum  pannig  lausir  við  Tyrkjann, 
fóru  f>eir  p'?  ny  og  Hogvardt  aftur  yfir  á gufujakt- 
ina,  en  Phroso,  Watkins  og  ég  vorum  kyr  á herskip- 
inu.  Og  pegar  Beverley  kapteinn  hafði  fengið  að 
heyra  alla  söguna  um  æfintýri  okkar  á Neopalia,  pá 
fanst  honum  svo  mikið  til  um  hina  hugrekkisiegu 
breytni  Phroso,  að  hann  gekk  rneð  henni  aftur  og 
fram  á piljum  skips  síns  alt  kvöldið;  en  ég  gerði  mér 
binn  rangfengna  mammon  að  vini,  lét  sem  mér  pætti 
vænt  um,  og  sagði  sjóliðsforingjunum  söguDa  af  við- 
skiftum  okkar  Mouraki’s  pasja,  og  hlustuðu  £>eir  á 
hana  m ð ínesta  athjgli.  Og  föt  fundust  einhvers- 
st&öar  á skipinu  handa  Phroso — herfloti  vor  er  við 
ölln  búinn — og  svo  komum  við  til  eyjarinnar  Möltu 
á sínum  tíma.  Kona  Beverley’s  kapteins  var  þar; 
og  hún  fagnaði  eins  mikið  eins  og — ég  ley'fi  mér  að 
segja — all&r  góðar  konur  ættu  að  fagna  yfir  hinum 
heppilega  endir  á sögu  okkar.  Og  við  biðum  á 
Malta;.en  ekkert  skeði.  Engin  krafa  var  gerð  til 

J>ess,  að  Phroso  yrði  framseld  tyrknesku  stjórninni. 

En  pegar  við  komum  til  London,  á einu  af  hinum 

O ' 


485 


miklu  gufuskipum  P.  & O.  félagsins,  pá  iét  ég  ekki 
dragast  að  heimsækja  tyrkneska  sendiherrann  par. 
Mig  langaði  til  að  koma  málunum  í æskilegt  horí 
tafarlaust.  Hann  tók  mér  með  mestu  kurteisi,  en 
hann  lét  það  álit  sitt  í Ijósi,  að  bæði  Phroso  og  ég 
hefðum  fyrirgjört  öllum  rétti,  sem  húnog  ég,  eða  við 
hvort  um  sig,  kynnum  að  hafa  haft  til  Neopalia-eyj- 
ar.  Mér  gramdist  pessi  stefna,  er  hann  tók  í máiinu, 
mjög  mikið.  Ég  stóð  á fætur  og  sneri  bakinu  a5 
eldinum. 

„Er  það  dauði  Mouraki’s  pasja,  se-Sú4 ’iiefur  reitt 
stjórn  yðar  svo  mikið  til  reiði?u  leyfði  ég  mér  að 
spyrja. 

„Hann  var  mjög  frægur  maðuru,  sagði  sendi- 
herrann. 

„Og  hann  var  í raun  og  veru  rekinn  í útlegð  á 
J>ann  hátt,  að  setja  hann  í mjög  ógöfugt  embætti— 
íyrir  mann  í hans  stöðuc<,  sagði  ég. 

„Maður  má  ekki  kalla  J>að  útlegðu,  sagði  hans 
tign  lágt. 

„Maður  verður  auðvitað  að  vera  sérlega  varkár 
með,  að  kalla  pað  ekki  útlegðu,  sagði  ég  brosandi. 

3>að  var  ekki  laust  við,  að  pað  kæmi  bros  á and- 
lit  sendiherrans  við  pessa  ræðu  mfna,  en  hann  ypti 
einungis  öxlum. 

„Athugið  upppotin  og  blóðsúthellingarnar  á 
eynniu,  sagði  sendiherrann  eftir  ofurlitla  J>ögn. 

„Þegar  ég  athuga  uppþotin  og  blóðsúthelling- 
^&rnar,  sem  ég  sá  með  mínum  eigin  augum  á eynniu* 


486 


sagöi  ég,  „og  pegar  ég  athuga  stjórnleysiö,  moröin 
og  hina  hræðilegu  hættu  sem  ég  sjálfur,  er  fór  til 
Keopalia-eyjar  meö  samþykki  stjórnar  yðar  og  undir 
vernd  fána  yðar,  komst  í,  pá  sé  ég  glögt,  að  þetta 
verður  hvorki  meira  né  minna  en  stórkostlegt  hneyksli 
í Evr<5pu“. 

Sendiherrann  iðaði  til  í brlkastól  sínum. 

„Ég  ætla  mér  auðvitað  að  ieggja  fram  skaðabóta- 
kröfu“,  sagði  ég. 

„Skaöabóta-kröfu?*‘  át  hann  eftir  mér. 

„Vissulegau,  sagði  ég.  „Eyjan  mín  hefur  verið 
tekin  af  mór  og  ég  hef  tapað  peningum  mínum.  X>ar 
að  auki  gerði  landstjóri  yðar  tilraun  til  aö  drepa  migu. 

„I>að  gerði  konan  yðar  einnigu,  sagöi  sendi- 
Jhierrann.  „Eða,  réttara  sagt,  mærin,  sem  mér  skilst 
að  eigi  að  verða  konan  yðaru. 

„Ég  get  fyrirgefið  konunni  minni  paðu,  sagði 
ég;  „en  ég  ætla  mér  alls  ekki  að  fyrirgtfa  stjórn 
yðar  p>aðu. 

Sendiherrann  strauk  skeggsitt  pegjandi  um  hrið. 

„Ef  farið  væri  fram  á þaö  embættisveginn — <c 
byrjaði  hann. 

„Ó,  heyriö  méru,  greip  óg  fram  í fyrir  honum, 
„mig  langar  til  aö  eyða  hveitibrauösdögum  mínum  á 
Neopalia;  og  ég  ætla  aö  gifta  mig  að  hálfum  mánuði 
Iiðnumu. 

„Vandræðin  eru  viðvíkjandi  mærinni — hvernig 
p)ér  fóruÖ  burt  frá  Neopalia — u byrjaði  hann  aftur. 

„X>að  er  ekki  alment  kunnugtu,  greip  ég  frarn  í. 

Sendiherrann  leit  upp. 


487 


„Skatturinn  a£  eynni  fellur  í gjalddaga  að  mán> 
uði  liðnum;  óg  veit  ekki  hver  borgar  yður  hannu* 
sagði  ég. 

„Það  er  einungis  smáupphæða,  sagði  sendiherr- 
ann  með  fyrirlitningu. 

„Hann  er  auðvitað  lítill  fyrir  jafn  yndislega 
eyjuu,  sagði  ég. 

Sendiherrann  leit  á mig  spyrjandi  augum.  i£g 
gekk  nær  honum  og  sagði: 

„Þegar  pess  er  gætt,  að  ég  hef  einungis  borgað 
helminginn  af  verði  eyjarinnar,  og  að  hinn  helming- 
urinn  parf  ekki  að  borgast  neinum — eða  pá  konunni 
nainni — p&  skyldi  ég  ekki  pykkjast  út  af  pví,  p6 
stungið  væri  upp  á,  að  ég  borgaði  tvöfalt  hærri 
skattu. 

Sendiherrann  hugsaði  sig  um  dálitla  stund. 

„Ég  skal  senda  uppástungu  yðar  til  hlutaðeig- 
andi  stj6rnarvaldsc<,  sagði  hann  loks. 

Ég  brosti,  og  spurði  síðan: 

„Mun  pað  taka  meira  en  hálfan  mánuð  að  fá 
svar?“ 

„Ég  vona  ekkiu,  svaraði  hann. 

„Og  svo  fylgir  auðvitað  par  með  uppgjöf  allra 
aaka,  o.  s.  frv.‘c,  sagði  ég. 

„Ég  skal  mæla  með,  að  hans  hátign,  soldáninn, 
niði  yður  og  mærinau,  sagði  sendiherrann. 

hafði  ekkert  á m6ti,  að  hann  kallaði  pað 
p>essu  nafni,  og  ég  kvaddi  hann  síðan,  mjög  ánægður 
yfir  niöurstöðunni  af  þessari  heimsókn.  En  |>egar 


488 


ég  kom  frá  sendiherranum,  lá  leið  mín  1 gegnutn 
Hyde  Park — Phroso  hélt  til  í Kensington,  hjá  vin- 
konu  Mrs.  Beverley — þá  hittist  svo  á,  að  ég  rakst. 
par  á Mrs.  Kennett  Hipgrave. 

Hún  var  ákveðin  í að  stöðva  mig;  ég  verð  að 
játa,  að  ég  reyndi  að  fara  fram  hjá  henDÍ  án  pess  að 
tala  við  hana. 

„Kœri  Wheatley  lávarður“,  hrópaði  hún  með 
takmarkalausum  vinahótum,  „hvað  það  er  pó  yndis- 
legt,  að  hitta  yður  aftur!  Fregnin  um  dauða  yðar 
orsakaði  í sannieika  mjög  mikía  sorgu. 

„I>ér  eruð  alt  of  góð  við  mig“,  stamaði  ég.  „Ah 
— hér — ég  vona  að  Miss  Beatrice  líði  vel?u 

Audlit  Mrs.  Kennett  Hípgrave’s  varð  hátíðlegt, 
og  hiuttekningarsemin  skein  út  úr  því. 

„Veslings  barnið  mitt!“  andvarpaði  hún.  „Beat- 
rice  varð  hræðilega  aum  við  fréttina  um  lát  yðar, 
Wheatley  lávarður.  Henni  fanst  petta  auðvitað  sér- 
staklega  sorglegt  vegna  J>ess,  að  pér  höfðuð  fengið 
bréfið  fiá  mér  einungis  viku  áður“. 

„I>að  hlytur  að  hafa  gert  þetta  enn  átakanlegra 
í augum  hennar“,  sagði  ég. 

„En  pað  breytti  ajðvitað  ekki  hinum  sanna  vís- 
dómi,  sem  fólst  í ráðleggingu  minni  til  hennar  um, 
að  stíga  petta  sporu,  sagði  hún. 

„Auðvitað  ekki  hið  allra  minstau,  sagði  ég. 

„Ég  vona,  að  pér  séuð  mér  nú  orðið  samdóma 
um  petta  efni,  Wheatley  lávarður?u  ssgði  Mrs. 
Hipgrave. 


489 


„Já,  ég  held.  að  ég  sé  nú  larinn  að  sjfi,  að  {>ér 
hðfðuð  rétt  fyrir  yðuru,  sagði  ég. 

MÓ,  £>að  gerir  mig  svo  sæla!u  sagði  hún.  „Og 
pað  mun  einnig  gera  veslings  barnið  mitt  svo  sælt. 
Ég  fullvissa  yður  um,  að  hún  setti  £>etta  mjög  mikið 
fyrir  sigu. 

„I>að  hryggir  mig  mjög  að  heyra  f>aðu,  sagði 
ég  kurteislega.  „Er  hún  hér  í borginni?u 

„Nei,  ekki  sem  stenduru,  svaraði  hún. 

„Hvar  er  hún?  Mig  langar  til  að  skrifa  henni 
Íínuu,  sagði  ég. 

„Ó,  hún  heldur  til  hjá  vinfólki  sínuu,  sagði  hún. 

„Yiljið  pér  gera  svo  vel  og  láta  mig  fá  utaná* 
skrift  hennar?u  sagði  ég. 

„Jæja — sannleikurinn  er  sá,  Wheatley  lávarður, 
— að  Beatrice  er  hjá — hjá  konu  sem  heiiir  Mrs. 
Hamlynu. 

„Ó,  hjá  konu  sem  heitir  Mrs.  Hamlyn!  Er  hún 
nokkuð  skyld  yður,  Mrs.  Hipgrave?u  sagði  ég. 

„Nú,  jæjau,  sagði  Mrs.  Hipgrave,  „hún  er  föður- 
systir  vinar  okkar  beggjau. 

„Ö,  hún  er  föðursystir  vinar  okkar  beggjau, 
sagði  ég  og  brosti.  Mrs.  Hipgrave  barðist  hetjulega 
við  sjálfa  sig,  en  loks  brosti  hún  einnig.  Eftir  ofur- 
litla  þögn  tók  ég  aftur  til  máls  og  sagði: 

„Ég  ætla  einnig  að  fara  að  gifta  mig,  Mrs. 
Hipgraveu. 

Mrs.  Hipgrave  varð  nokkuð  alvarleg  aftur  og 
s&gði: 


490 


„Ég  hef  heyrt  eitthvað  um  einhverja — einhverja 
stúlku,  Wheatley  lávarðuru. 

„Ef  [>ér  hefðuð  heyrt  pað  alt  saman,  |>á  hefðuð 
pér  heyrt  heil  mikið  utq  hanau,  sagði  ég. 

I>að  kom  vandræða-svipur  á Mrs.  Hipgrave. 

„Við  erum  gamlir  vinir,  Wheatley  lávarðurur 
aagði  hún  svo  eftir  litla  þögn.  Ég  hneigði  migf,  eins 
og  ég  væri  mjög  f>&kklátur  fyrir  pessa  viðurkenningu. 
„Ég  er  viss  um  að  J>ér  þykkist  ekki  við  mig  pó  ég 
segi  pað  hispurslaust,  sem  mér  b/r  í brjósti.  Er  hún 
blú  panni g manneskja,  að  f>að  sé  í rauninni  hyggilegt 
af  yður  að  giftast  henni?  Munið  eftir  pví,  að  hún 
verður  lafði  Wheatley“. 

„Ég  hafði  ekki  gleymt  pví,  að  hún  yrði  pað14 
aagði  ég. 

„Ég  hef  heyrt  sagtu,  hélt  Mrs.  Hipgrave  áfram — 
paö  var  ekki  laust  við  að  fyrirlitningar-hljómur  væri 
í röddinni — „að  hún  sé  mjög  fallegu. 

„En  pað  er  nú  í rauninni  alls  ekki  J>yðingarmik- 
;ð,  eða  er  ekki  svo?u  sagði  ég. 

Mrs.  Hipgrave  leit  á mig  eins  og  J>að  væri  ekki 
laust  við,  að  hún  grunaði  mig  um  græsku;  en  hún 
hélt  áfram  ’ietjulega  og  sagði  : 

„Og  menn  segja  einn  eða  tvo  undarlega  hluti 
am  hanau. 

„Ekki  við  migu,  sagði  ég  með  mestu  vinsemd. 

„Ætt  hennar  til  dæmis — ?u 

„Ætt  hennar  var  auðvitað  ókostur;  en  ættingj- 
arnir  eru  allir  dánir,  Mrs.  Hipgraveu,  sagði  ég. 


491 


„Einhver  sagði  mér  líka,  að  hún  legði  í v&na 
inn,  að  klæða  sig  í — “ 

„Hamingjan  hjálpi  okkur,  Mrs.  Hipgrave;  allar 
stúlkur  gera  £>að  nú  á dögum— meira  og  minna,  ein& 
og  pér  vitið — sagði  ég. 

Mrs.  Hipgrave  andvarpaði  átakanlega,  og  síð&a 
v&r  eins  og  hrollur  færi  um  hana,  um  leið  og  hfan 
sagði;  ^ ♦ 

„I>að  er  sagt,  að  hún  hafi  borið  stinghníf  á sér“. 

„Fólk  segir  alla  mögulega  hluti“,  sagði  ég, 

„Hvað  sem  öllu  öðru  líður“,  sagði  Mrs.  Hip- 
grave,  „þá  er  hún  algerlega  óvön  siðvenjum  petrn, 
sem  farið  er  eftir  í samkvæmislífinu“. 

„Ó,  við  skuluni  kenna  henni  pær“,  sagði  ég 
glaðlega.  „Þegar  öllu  er  á botninn  hvolft,  pk  er 
mismunurinn  einungis  innifalinn  í aðferðinni.  I>ega.r 
fólkinu  í Neopalia  mislíkar,  J>á  rekur  pað  hníf  í 
mann — “ 

„Guð  hjálpi  mér,  Wheatley  lávarður!“  hröpaði 
Mrs.  Hipgrave. 

„En  hér  á Englandi  óskar  psð  manni  til  ham- 
ingju“,  hélt  ég  áfram;  „grundvallarreglan  er  hin 
sama.  Ætlið  þér  ekki  að  óska  mér  til  hamingjui, 
Mrs.  Hipgrave?-4 

„Ef  pér  eruð  ákveðinn  í að  giftast  henni,  pk 
b/st  ég  við  að  ég  megi  til  að  géra  pað“,  sagði  Mre.. 
Hipgrave. 

„Og  pér  segið  kæru  börnunum  yðar  frá  pessu?  c 
sagði  ég,  eins  og  rr  ér  væ  i mjög'ant  um  pað. 


492 


♦ 

„Kœru  börnunum?u  át  hún  eftir  mér.  I>að  var 
enginn  vafi  á,  að  hún  var  nú  farirf  að  gruna  mig. 

„Já,  auðvitaðu,  sagði  ég.  „Ég  meina  dóttir  yð- 
ar  og  Bennett  Hamlyr,  eins  og  pér  vitið“. 

Mrs.  Hipgrave  horfði  á mig  og  athugaði  mig  frá 
hvirfli  til  ilja.  Hún  var  mjög  harðneskjuleg  á svip- 
inn.  Að  því  búnu  tók.hún  aftur  til  máls. 

„Ég  get  aldrei  nógsamle^a  pakkað  forsjóninni44, 
sagði  hún  og  mændi  augunum  til  himins,  „að  hún 
veslings  kæra  dóttir  min  sá  að  sér  í tíma“. 

„Ég  ber  mesta  virðÍDgu  fyrir  Miss  Beatriceu,. 
sagði  ég;  „en  ég  ætla  mér  ekki  að  vera  yður  ósam- 
dóma  1 þessu  tillitiu. 

Ég  verð  nú  að  færa  leiksviðið  aftur  á eyjuna, 
sem  mér  pótti  svo  vænt  um.  t>ví  traust  það,  sem 
sendiberrann  bar  til  náðar  hans  hHigDar,  Tyrkja- 
soldánsins,  varð  sér  ekki  til  minkunar,  og  Neopalia- 
ev  var  aftur  fe,Dgin  Phroso  og  mér  til  eignar.  Við 
fórum  pangað  næsta  vor,  þótt  við  yrðum  að  skilja 
Denny  eftir  óhuggandi  á Englandi,  útif  að  geta  ekki 
farið  með  okkur.  En  Hogvardt  gamli  og  Watkins 
fóru  með  okkur  til  Neopalia.  í petta  skifti  fórum 
við  sjóveg  alla  leið  frá  Englaodi  til  Neopaiia,  og  hin 
nf  ja  skipshöfn  á jaktinni  minni  var  trúrri  en  þegar 
hinn  slægi  Constantine  sendi  p\  Spiro  og«  Demetri 
(ó.  ég  var  nærri  búinn  að  skrifa  „veslingsu  Demetri 
— hann,  sem  v*r  morðingi!)  til  péss  að  gerast  s^ipv. 
á henni.  Þegar  við  lentum  við  eyna  í petta  skipti, 


493 


t 

mættu  okkur  engin  ógnandi  augnatillit;  lífesöngur- 
inn,  sem  Alexander  eineygða  skáldið  ortic  varnú  ekki 
sunginc  f>egar  við  komum  inn  í gamla,  gráa  húsíð 
uppi  í hæðinni,  sem  horfði  út  að  hinum  bláa  sjð. 
Skáldið  lætur  Ulysses  verða  — jseja,  svo  ég  segi  pað 
beint  út — verða  leiðan  á friðnum  og  rónni  í íbaka. 
Ég  veit  ekki  hvort  ég  verð  annar  Ulysses  í pessu 
efni  og  lifi  f>ann  dag,  að  mér  leiðist  hinn  nýfæddi 
friður  á Neopalia*ey.  En,  í einlægni  að  segja,  pá 
draga  hinir  fyrri,  ókyrru  dagar  huga  minu  mjög  til 
sín  og  mér  pykir  vænt  um  að  minnast  peirra  í kyrpey 
með  sjálfum  mér.  I>essi  tilfinning  var  svo  sterk  hjá 
mér,  að  hún  kom  mér  til  að  neita,  konunui  miani  um 
bón  hennar — hina  einu  bón  hennar,  sem  ég  hef  erm 
neitað  henni  um.  3>etta  atvikaðist  sem  fylg'r:  I>eg- 
ar  við  vorum  búin  að  vera  tvo  eða  f>rjá  daga  á eynn: 
(ég  eyddi  einum  peirra  í að  vitja  grafa  dáinna  vi i;a 
og  dauðra  óvina),  f>á  sá  ég,  pegar  ég  gekk  í gegnum 
ganginn  á húsinu  okkar  með  Phroso,  að  múrara  verk* 
færi  og  k&lkbiendingur  var  á gólfinu  hjá  stigMium. 
rétt  þar  hjá  sem  dyrnar  að  leynigöngucum.  voru 
í>á  sagði  Phroso  við  mig: 

„Ég  er  viss  um  að  f>ú  vilt  gjarnan,  að  hlaðið  >é 
upp  í Jþessi  hræðilegu  leynigöug,  Charlev.  E>au  eru 
full  af  voðalegum  endurminningum44. 

„Hr**að  segir  pú,  kæra  Phroso  mín;  hlaða  upp  í 
göngin:*4  sagði  ég. 

,.Við  munum  ekki  puría  peirra  við  framaiu 
sagði  hún  og  hió—  og  kysti  <nig. 


494 


„Auðntað  ætla  ég  mér  að  svjörna  Neop&lia  í 
samræmi  við  grundvallarlögin,  að  svo  miklu  leyii 
sem  unt  eru,  sagði  ég.  „Enginn  veit  samt  hvað  fyrir 
getur  komið.  En,  er  alls  engin  sk&ldleg  tilfinning  í 
J>ér,  góða  mín?u 

„Neiu,  sagði  Phroso  blygðun&rlaust.  „Ég  heí 
fengið  meir  en  nóg  af  skáldlegum  æfintýrum.  Mig 
langar  til  að  lifa  í friði  og  ró;  og  ég  kæri  mig  ekki 
um  að  hrinda  neinum  niður  í tjörnina  í hinni  voða- 
legu  gjá,  sem  veslings  Kortes  féll  of&n  íiC. 

Ég  8tóð  kyr  ofurlitla  stund  og  horfði  á gólfið 
undir  stigafætinum.  Svo  kraup  ég  niður  og  snerti 
ijöðrina  í plönkunum.  Þeir  hreifðu  sig  úr  stað,  og 
leynigöngin  göptu  fyrir  fótum  okkar.  Ég  lagði 
hanalegginn  utan  um  mittið  á Phroso  og  sagði: 

„Nei,  drottinn  forði  mér  frá,  að  leggja  nútíðar- 
ÍQöar  vanhelgandi  hönd  á leyndardóm  Stefanopoulos- 
ættarinnar!  J>ví  veröldiu  fer  marga  hringi,  Phroso, 
— stundum  áfram,  stundum  aftur  á bak;  og  það  er 
nokkurs  virði  að  vita,  að  við  erum  undirbúin  hér  í 
Neopalia,  og  að  ef  einhver  gerir  árás  á konungsvald 
okk&r  hér,  pá  megi  hann  vara  sig  á leyndardómi 
Stefanopoulos-ættarinnar!  Ég  get  komist  í pað  skap, 
Phroso,  að  mögulegt  væri,  að  ég  kæmi  til  baka  frá 
gjánni — einsamall !“ 

* Phroso  lét  pví  leynigöngin  vera  eins  og  pau 
voru,  fyrir  bænast&ð  minn;  og  jabnvel  nú,  J>ega<r  mið- 
aldurs-skúggArnir  (fari  peir  bannsettir)  eru  að  lengj- 
ast  meir  og  meir,  og  hinar  e'safengnu  athafnir  kaup- 


495 

anda  Neopalia-eyjar  eru  farnar  að  fá  á sigf  gullin  blæ 
í hinni  fjarlægu  eodurminningru,  pá  pykir  mér  gfaman 
að  ganga  að  grjánni  í leynigfðngfunum  ogf  rifja  upp 
pað  sem  par  hefur  skeð:  bardagrana,  vélráðin,  hinn 
skyndilegu  dauða, — já,  ferðast  til  baka  í huganum  frá 
hinum  voðalega  bardagfa  Kortesar  oo  Constantine’s  á 
mjóu  klettabrúnni  til  hins  fjarlæga  tíraa,  pegfar  barón 
d’Eáonville  var  svo  heppinn  að  vera  skilinn  eftir  á 
skyrtunni,  einsamall  í báti,  úti  á sjó,  þar  sem  hi^um 
höfuðlausa  búk  Stefáns  Stefanopoulosar  var  fleyspt 
niður  í hið  dimma  djúp  gfjárinnar,  tímans,  pegar 
Alexander  skáld  eineygrði  orti  líksöngrinn  áhrifamiku  . 
En,  hamingrjan  hjálpi  mé,%  pað  var  fyrir  tveimur 
öldum  síðan! 


[Endir.]* 


' 

- 


'^V^  y \.v  • ; 

* %*.■*  • 1 

^ív;''VáI :»  . 


m:'*ÆS’  ] % 


í *r 


I , 


- 


